t 


Utangulizi 


Istilahi nyingi mpya zimetokea katika matumizi rasmi na huria ya KiswahEi katika sayansi 
menyu na tekinolojia. Vitabu vya kiada na ziada, majarida mbalimbali, makala kwenye 
magazeti, na maelezo ya wataalamu na watekinia mbalimbali yametumia istilahi nyingi mpya 
kueleza maarifa ya sayansi menyu na tekinolojia kwa watu mbalimbali. Jambo hilo limetia 
hali ya udadisi miongoni mwa wasikilizaji wa maelezo au hotuba, na wasomaji w matini 
zinazohusika. 

Kamusi hii ni matokeo ya juhudi ya kukusanya istilahi kutoka vyanzo mbalimbali, na 
kuziweka pamoja kwa lengo la kurahisisha marejeo, kutoa visawe vya Kiingereza (lugha ya 
dunia) na ufafanuzi wa Kiswahili (lugha ya kimataifa). 

Haikuwa rahisi lakini ilibidi uwekwe msimamo tena katika kupokea istilahi zaidi ya moja kwa 
dhana moja. Mara nyingi imebidi kuzingatia istilahi iliyoenea kiasi fulani katika fahamu za 
watu, na hasa miongoni mwa watu wa hadhira inayokusudiwa Pale ambapo mchuano kati ya 
istilahi ni mkali, istilahi zote mbili zimetwaliwa kwa lengo la kukamilishana. Pale zilipokuwa 
zaidi ya mbili zimechekechwa na kubakishwa mbili tu. 

Baadhi ya istilahi zimetoholewa kutoka lugha za kigeni. Juhudi imefanywa kubakisha angalau 
herufi tatu za awali pale ambapo muundo wa lugha chasili unakubaliana na muundo na tabia 
ya Kiswahili. Herufi zinazohawilishika na kubadilishika zimezingatiwa kadiri inavyoonekana 
kuafikiana. Herufi hizo ni pamoja na seti zifuatazo: (b,f,p,v), (s,z,J), n.k.Kwa msingi huo hata 
baadhi ya majina mahususi yametoholewa kwa sababu kuyabakisha na tahijia ya lugha ya 
kigenuii kubeza uwezo wa Kiswahili. Kila lugha, hata ya wazungumzaji wachache, hupokea 
jina kwa mujibu wa muundo na tabia yake. Ndiyo maana jina moja hutokezea na sura tofauti 
mathalani Yohana, Yahya, John, Johan, Yohanne, n.k. 

Lengo kuu la kamusi hii ni kuonyesha mahali ambapo Kiswahili kimefikia katika kuelezea 
dhana sahili, pevu na tata pia. Shukurani zangu nazitoa kwa wanasayansi na watekinolojia 
wote waliothubutu kueleza au kuandika maarifa waliyo nayo kwa Kiswahili, kwa ajili ya 
Kiswahili, hata kama ni makala moja tu.lstilahi, visawe, ufafanuzi, mifano, alama, fomula, 
vielelezo na majedwali hukamilishana kuifanya kazi ya Kamusi Awali ya Sayansi na 
Tekinolojia kuwa chimbuko zuri la marejeo kwa wanafunzi, walimu, wazazi, na 
watekinokrasia 



11 


Mwongozo wa Maitumizi 


1,0 Istiiahi kuu 
L1 Smachapa 

Vitomeo vikuu vyote pamoja na vifupisho na maumbo unganifu vimechapwa kwa herune 
katika orodha moja inayofuata alfabetl 

1,2 Mpango wa viiomeo 

Maneno makuu yameorodheshwa kwa mpango utiaozingatia alfabeti tu. Kamusi hii 
inatumika hata kama istilahi kuu ina maneno zaidi ya moja. Kwa hiyo istilahi oksijenl, 
oksidi, oksidisho, oksihidrojeni, uoksidishaji, kwei mfano, huingiliwa kati na vitomeo 
vinavyostahiki kwanza kwa mujibu wa alfabetl 

1.2.1 Istilahi zenye taMjia moja 

Istilahi ambazo zina tahijia moja lakini zinazotokana na vyanzo tofauti - ama kietimolojia au 
maana - hutomewa baidi pamoja na kijinamba baada ya istilahi kuu hizo. 

1.2.2 Vitomeo majinaya watu 

Majina ya wanasayansi maarufu waliotajwa yametomewa kama istilahi kwa kuzingatiajina la 
ukoo na alfabetL 

1.2.3 IstilaM kuuyenye maneno kadhaa 

Varai vinavyochukuliwa kuwa vinarejea kizio kimoja au dhana moja vimeingizwa baidi kuwa 
ni istilahi kuu kufuata alfabeti tu. 

2.0 Maelezo ya Maana 

2.1 Ufafamzi 

Maana ya kila istilahi kuu katika kamusi hii imetolewa kwanza ikiwa ni kisawe cha 
Hingereza, na pili ufafanuzi kwa Kiswahili kwa ajili ya 'Kiswahili'. Kila istilahi iliyotumiwa 
katika ufafanuzi yenyewe pia ni kitomeo katika kamusi hii, isipokuwa maneno ya Kilatini 
yatumiwayo kwa ajili ya taksonomia ya mimea na wanyama, pamoja na istilahi mirakabu ya 
kisayansi ambayo maana yake hubainika kutokana na maumbo unganifu. ambayo yameunda 
mrakaba huo. Sentensi na virai vinavyoelekeza matumizi ya maana vimeandikwa mwishoni 
mwa fafanuzi nyingi zilizotolewa. 


111 


2.2 Kmipatia maana namba 

Pale ambapo istilahi kuu ina maana zaidi ya moja, maelezo ya kila maana hutolewa haidi, na 
kila maeiezo hupewa namba i!i kuepusha mkanganyiko. 

23 Mpangilio wa maana 

Pale ambapo istilahi kuu ina maana zaidi ya moja, aghalabu maana ya awali ni ile ambayo ina 
matumizi mapana na imeenea katika fani inayohusika. 

2.4 Fafanuzi ua kisayansi na kitekinolojia 

2.4.1 Vmo, viasi yakinifu, n.k. 

Vipimo vyote vimefafanuliwa kilingana na mapendekezo ya Shirika la Viwango Kimataifa. 
Baadhi ya vizio vya kale muhimu pia vimetolewa. 

2.4.2 Mimea na wanyama 

Pale ambapo majina ya kisayansi (kilatini) ya faila, divisheni, ngeli, oda, familia, jenera na 
spishiyanatumiwa katika ufafanuzi, huchapwa kwa italiki, yote yakiwa na herufi kubwa ya 
awaii isipokuwajina maalumu. 

2.5 Alama na vifupisho 

Istilahi zilizoundwa kutokana na herufi au silabi za mwazo za jina la istilahi ya kisayansi 
lakini zinazotamkwa kama neno, huchukuliwa kama ni vitomeo kufuata mahali pake sahihi 
kialfabetl 

2.6 Maumbo unganifu 

Maumbo unganifu yametomewa kuwa istilahi kuu kama bado yanatumika huria kuzalisha au 
kuunda istilahi mpya za Kiswahili. 

3.0 Vielelezo 

Baadhi ya vitomeo na ufafanuzi wake vimeshadidishwa kwa vielelezo. Vielelezo vimewekwa 
ili kuongeza uwazi na uangavu wa maana au dhana inayofafanuliwa. 



IV 


Maelezo ya Maniifaa 
Katika Sayansi na Tekinolojia 

Vizio vya Mfiimo wa Kimataifa 


ViamUsM Awali 


KiambisM 

Awaii 

IC%awo 

Alama 

KiambisM 

Awali 

Kigawo 

Alama 

mili- 

xlP 

m 

kilo- 

X 103 

k 

mikro- 

xl0-6 


mega- 

xl 06 

M 

nano- 

X 10"9 

n 

giga- 

xl09 

G 

piko- 

X 10-^2 

P 

tera- 

X 10^2 

T 


Vizio Msingi 


Klzio 

Alama 

hapimo 

mita 

m 

urefu 

kilogramu 

kg 

masi 

sekunde 

s 

muda 

ampea 

A 

mkondo wa umeme 

kelvini 

K 

halijoto 

moii 

mol 

ktasi cha dutu 

Vizm Vitengm 

Kizio 

Alama 

Kipimo 

nyutoni 

N 

fcani 

jouli 

J 

nishati, kazi 

hezi 

Hz 

marudio 

paskali 

Pa 

kanieneo / shinikizo 

kolumu 

C 

wingi wa chaji ya umeme 

volti 

V 

mweneo wa umeme 

omu 

Q 

ukinzani wa umeme 

Vifupisho kawaida 

m.k. (a.c.) 

mkondo geu 


m.f. (d.c) 

mkondo mfulizo 

k.m. 

kwamfano 


k.v. 

kama vile 


k.m.u. 

kani mwendoumeme 

h.k.s. 

halijoto kanineo sanifu 







V 


Vibakl Kawaida 

h.k.s.: Halijoto kanineo sanifu ikielezwa kuwa ni LOOang au 760mm Hg au lOlkPa 
(= kNm) (pa= paskali) 

Mjao sanifu wa moli ya gesi kunako h.k.s. 22.4 md^ 

BCibaki cha Faradi, F, 96 500 Cml'* 

Kibaki cha Avogadro, L, 6.02 xl0“ mol’l 
Kasi ya nuru, c, 3.00 x lO^ms'' 

Kalori 1 =4.18J 

Ujazo joto mahususi wa maji, 4.18 Jg"‘ 

7t = 22/7 au 3.1416 

Kasi ya sauti hewani, 3.3 xl0^ms"’ 

Mchapuko kutokana na graviti, g, 9.81ma"^ 

Alama za Hisabatlwa 

s kwa kushabihiana saa na 

s takribani sawa na 

a hubadilika dhahiri kama 

00 msopeo 

> zaidiya 

< pimgufu ya 

ab ab a X b a ikizidishwa na b 

a/b . a/b ab"‘ a ikigawanywa na b 

sini (sin) haya ni mahusiano ya hisabati ambayo ni 

kosini (kos) uwiano unaofafanua pembe; huweza kusomwa 

tanjiti (tan) mkwenye jedwali za pembe 


Sherin za vipeiizl 

Matendo yanayohusu vipeuzi huweza kuelezwa kwa mtmdo majumui kuwa: 


a® X Mfano 

3 3 

X I^X 



lO^ -lo’ 

= 104 


ity 



4^ 

=42/4=41/2=2 



VI 


Fomula Aruba 

Vipeuo viwli vya mlinganyo aruba ax2 + bx + c = 0 ambao ni sawa na sifuri, hutolewa 
na fomula aruba hii 

X = -b V b^ - 4ac 
2a 

Mahusiano Trigonometrla 

sini ZA = a/c 
kosini ZA = b/ c 

tanjiti ZA = a/c a 

Aghalabu mahusiano haya huftipishwa kuwa sin A, kosA,na tan A. 

Fomula m Msingi 

Mzingo wa duara ni c = 7i J ambapo c ni mzingo, na d ni kipenyo. Thamani sahihi ya 
kutosha ya 71 ni 3.14. 

Eneo la duara ni A = k r\ ambapo A ni eneo, na mi rediasL 

Eneo la uso wa tufe mA = 4 nr^, ambapo A ni eneo la. uso, na r ni rediasi ya tufe. 

jao wamche mrabani V = 7t r“ft,ambapo Vnimjao , r nirediasi yakitako, mhm kimo. 

Mjao wa tufe ni V = 4/3 7t K ambapo V ni mjao, r ni rediasi. 





b 



-a ardlii 


1 






-a ardhi {terTestrial ): -anaoishi ardhini, - 
anaohusika na dunia, k.m. (a) sumaku ya 
ardhi ni usumaku wa dunia (b) mnyama 
wa ardhini ni yule anayeenda ardhini k.m. 
tembo ni mnyama wa ardhini. 

-a baharini [marine): -anaoishi katika 
maji ya bahari; -anaohusiana na bahari 
k.m., gugu bahari, mmea wa baharini, 
ikolojia ya baharini. 

-a fahamu (sensory): -anaohusika na 
utendaji au michakato ya fahamu au hisi. 
Pia: hlsishi 

-a flgo (renal): -anaohusika na mafigo, 
k.m. ateri ya figo hugawanya damu kwa 
figo. 

-a fizioiojia (physiologiad): -anaohusu 
fcazi ya sehemu yoyote ya kiumbe kinyume 
na muundo wake; k.m. sumu ya neva ina 
athari ya fiziolojia kwa neva za mnyama. 

-a Ini (hepatic): -anaohusiana na ini, k.m. 
ateri ya ini hupeleka damu kwenye ini. 

-a Jua (solar): -anaohusu au anaoenda kwa 
nguvu ya nyota jua. 

-a kemlkall (chemical): -a kemikali au -a 
kutumia kemikali. 

-a kluyume (inverse): kinyume cha 
memba (elementi) o ni ambayo ina- 
pochanganyika na a, hutupatia gumba. 
Tazama memba gumba. 

-a klsayansi (scientific): -anaotokana au 
kuhusiana na sayansi. 

-a kltope (aliuvial): -aliosombwa na ku- 


tuamishwa na mito au mafuriko. 

-a kuml (tenth): 1. nafasi pahali baada 
ya tisa, fc.m., wa kumi darasani, siku ya. 
kumi, n.k. 2. moja ya sehemu kumi sawa. 
Huandikwa jjj. Kwa mfano, milimita ni 
moja ya kumi ya sentimita. 

-a kwanza (jftrst}. -asiotanguliwa na 
mwingine, au jingine 

-a kwapa (axiUary): -anaohusiana na au 
-anaokua toka kwenye kwapa. 

-a llmfu (iymphatic): -anaohusiana na 
limfu. 

-a majlmajl (agueous): kama maji au - 
enye maji. 

-a majlnl (aguatic): -enye kuishi au -a 
kuishi au anaohusiana na maji. 

-a maonzl (optic): -anaohusiana na jicho 
k.m. neva jicho ambayo hutoka jichoni 
hadi kwenye ubongo. 

-a mapafu (puimonary): -anaohusika na 
mapafu, k.m. ateri yu mapafu inayopeleka 
damu mapafuni. 

-a mblngu (ceiestiai}. -alio juu angani. 

-a muda (temporary): -anaodumu kwaki- 
tambo kifupi, au - a mpito. 

-a mwaka ( annual ): -anaoishi au kudumu 
kwa msimu wa mwaka mmoja kama vile 
mimea na wadudu fulani. 

-a mwezl (lunar): -anaohusiana na mwezi 
k.m. mwezi mmoja ni muda toka mwezi 



-a nje 


2 


afya 


mchajiga au mwezi mwandamo hadi 
mwezi mwandamo tena. 

-a nje (exterior): -asiokuwa ndani. 



-a nyota (stellar): kuhusiana na magimba 
37a mbinguni, k.m., Kilimia ni mfumo wa 
nyota. 

-a rangi (chromatic): -anaohusika na 
rangi katika nuru. Pia: kromatla. 

-a shavu (brofichvd): huelezea kitu cho- 
chote kinachohusiana na mashavu kwa 
mfano ateri ya. shavu la samaki. 

-a tatu (third): 1. nafasi kwsi mpango 
ambayo inafuata ya. pili na kabla ya nne. 
2. theluthi au moja ya sehemu tsitu zina- 
zolingana. Huandikwa |. 



-a umeme (electric): -enye kitumi cho- 
chote kile ambacho hutumia £iu hutoa 
chaji y£i umeme £iu athari yoyote ile ya. 
chaji kama hiyo. Mifano ni seli ya. umeme, 
kengele ya umeme, ug£L w£l umeme, pasi 
ya umeme, birika la umeme, jiko kL 
umeme, n.k. 

abjadi (aiphabet): tazama: alfabeti. 

achali (pickles): matunda kam£L vile ma- 
tsingo, embe, mbilimbi, n.k. yaliyokatw£L 


n£L kuhifadhiw£L kwenye chumvi, siki, n.k. 
kvra, ajili ya kuongezea ladha ya mlaji. 

achano [variance): mraba wa mw^Lchano 
wastani. 

adapta (adaptor): plagi ziada kwa ajili 
ya kuvmganishia chombo chenye nch£L 
aina fulani kwenye pointi ya ugavi yenye 
ncha tofauti. 2 . chombo cha kubadilishia 
miishine, kifaa, nish£Lti n.k. kiwe kingine 
au kwa ajili y£L m£Ltumizi mengine. Pia: 
kigeuzi 

adeiiini (adenine ): besi purini iliyomo 
kwen^^e tishu za mimea n£L wanyam£L ikiwa 
kisunbato cha asidi nyukilia DNA na 
RNA n£L baadhi y£L vimeng’enyenza; 6 - 
aminopurini. FomukL: C 5 H 5 N 5 ; kiwango 
cha kuyeyuka: 360-365“C 

adenoidi (adenoid): masi iliyokuzwa y£L 
tishu limfia kwenye sehemu ya juu y£L 
umio hasa kw£L watoto mara nyingi ikizuuL 
upumu£Lji kwa pua. 

adhiihuri (noon ): katikati y£L mchan£L. 

adiabatia (adiabatic): bil£L y£L kutoa au 
kupokea joto. 

adlmu (rare): haba £lu nadra au shid£L 
kabisa kup£Ltikana, k.m., elementi adimu. 

aditii (adit): njia y£L kushuka inayolsLribia 
ku'sra wima ikiongoza kwenda ndani ya 
mg;odi. 

adrenaii (adrenal): -Eiliokaa £lu -alio 
kaiibu £LU kutolewa na tezi adrenali. 

adrenalini (adrenaline): homoni itoka- 
nayo na tezi ya adrenali ikiwa na kazi ya 
kurekebisha kiasi cha sukari na chumvi 
kwenye damu nayo husisimua mwih kuwa 
an^;e katika hali jra hatari, wasiwasi, 
mashaka, n.k. 

afya (heaith): siha ya mwili na aJkili hasa 
ikiwa haina ugonjwa wala maradhi. 



aklbn 


agenti 

ageati (silver): elementi metali nye- 
upe wayaikaji inayotumiwa kutengenezea 
vioo, sarafu, mapambo, vyombo vya ku- 
lia, n.k. Alama yake ni: Ag; uzani wa 
atomi ni: 107.87; namba ya atomi ni 
47; valensi 1 au 2; graviti mahususi: 
10.5 katika 28°C; kiwango myeyuko ni 
961.93“C; kiwango mchemko ni 2212°C. 
Pia: fedha 

agentl bromldl (silver bromide): ka- 
mpaundi nyeti nyepesi, AgBr, ambayo ki- 
msingi ni muhimu katika fotografia. Hu- 
patikana kwa mmnye^mko baina ya. bro- 
midi na chumvi ya fedha. 

agenti klorldl (silver chloride): ka- 
mpaundi nyeti nyepesi, AgCl, inayotu- 
miwa kunyetisha karatasi za fotografia 

agentlti (argentite): madini kijivu nz- 
ito ambayo yana agenti saifidi, aghaiabu 
katika maumbo fuwelia ya miche na hu- 
patikana kwa mitirizi. Fomula: Ag^s 

agetl (agate) aina ya mawe magumu sana 
ya silika yanayotumiwa kutengenezea 
vinu vya kusagia na kutwangia dutu 
ngumu au kutegenezea miamba katika 
mizani au vito. 

agronomla (agronomy): sayansi ya usi- 
mamizi wa udongo na uzaiishaji wa 
mazao shambani. 

agulutunl (agglutinin): dutu inayoshi- 
kamanisha viini pamoja, k.m., seli 
nyekundu za damu. 

ahuenl (convaiescence) kurudi polepole 
kwa afya baada ya ugonjwa, kujeruhiwa 
au operesheni hasa kwa ku jipumzisha. 

alla (famiSy) tazama: familla 

alna (variety). idadi au namna tofauti za 
vitu hasa vilivyo katika kundi la jumla. 

alnlsha (claasify) panga au weka kwa ma- 
kundi kwa mujibu wa nduni, tabia, n.k. 


3 

alnlsho awall (primary sort): uainishaji 
au uchanganuaji mpango wa mwanzo wa 
kipaumbele. 

alnlshojoto (isothermai). -a mstari ka- 
tika ramani ukiimganisha sehemu ambazo 
halijoto ni sawa. 

a jali (accident): tukio lisilopangwa au ku- 
tazamiwa hasa linalosababisha majeraha 
au kifo 

akanthosefalanl (acanthocephaian). yo- 
yote yule wa invetebrata vidusia kama 
mnyoo wa faila Acanthocephala, wapevu 
wakiwa na mwiro wenye manyoya na 
kuishi kwenye utumbo wa vetebrata. 



akarlna (acarina) wadudu wa aina ya 
kupe, papasi na utitiri katika jumla yao. 



akarma 


akl (arc). sehemu ng’avu inayotok^ kwa 
kutambuka kwa mkondo wa umeme 
katika nafasi baina ya vipitishio au ncha 
mbili kutokana na mmetuko wa mivuke 
inayopitisha umeme. 

aklbu (overwTite) kuweka akiba chapa 
iliyorekebishwa ya faili kwenye diski 



AJcimedesi 


ala 


hilohilo kama faili la mwanzo katika 
jina lilelile la faili, hivyo kubadili faili 
lililorekebishwa mahali pa faiK la mwanzo. 

Akimedesi (Archimedes): Mhi- 

sabati, mfizikia na mvumbuzi wa Ki- 
griki (287?-212KK). Aligundua kanuni za 
graviti na nyenzo. 

akini (achene): aina ya tunda la mbegu 
moja lisilopasuka ganda linapokauka. 

akiolo jia (archaeology): mtaala wa zama 
za kale za binadamu kwa uchambuzi wa 
kisayansi wa mabaJd maunzi ya mifano au 
vielelezo vyake. 

akisi (reflect): rejesha ulikotoka mwanga, 
joto, sauti, toka juu ya uso unaodutisha. 

akisiko (reflection): urejeshaji wa joto, 
nuru, taswira, kwenye uso unaodutisha. 
Pia: mwakisiko 

akisishi (reflective): -enye uwezo wa kure- 
jesha mnururisho uliotuajuu ya uso wake. 

akisisho (reflection): ubadilikaji wa mwe- 
lekeo au njia ya mnururisho kutokana na 
uso. Kwa mfano, uso wa maji huakisi nuru 
toka kwa jua. Pia: akisiko. 



akisisho kamOi la ndani (total inter- 
nal reflection): kama pembe ya mtuo ni 
kubwa kuzidi pembe pambanuzi ya midia, 
akisisho kamili la ndani hutokea. 

akitia (arctic): -alio au kwenye au karibu 
na Ncha ya Kaskazini ya dunia na baridi 
sana. 


4 

akitini (actinium): elementi harakatiredio 
inayoshabihi madini adimu katika tabia 
na valensi za kemikali. Alama yake ni Ac; 
nambari ya atomi ni 89; uzani wa atomi 
ni 227 kwa isotopu thabiti. 

akitinia (actinic): -anaohusiana na amali 
au tabia ya nishati ng’avu inayotoa 
ma.badiIiko ya kemikali 

akitinomiseta (actinomycete): yoyote 
wa bakteria erobia au anerobia mwenye 
umbo la pau au filamenti wa familia ya 
Actinomyceiaceae wa oda ya Actinomyc- 
etales ambao baadhi yao ni pathojenia 
kwa binadamu na wanyama 

aksoni (axon): sehemu ndefu ya nyuroni 
mfano wa uzi. Huhawilisha mipwito mbali 
na gimba seli la nyuroni Nyuroni ina 
aksoni moja tu. 



aksoni 

akwa (agua): maji, kiowevu au myeyusho. 

akwaria (aguarium): tungi, aghalabu 

pembemraba au mstatili, ambamo mimea 
na wanyama wanaoishi majini hutunzwa 
na kustawishwa» 

akwidati (agueduct): daraja ambalo hupi- 
tisha maji kutambuka bonde. 

aia’ (ligvie): mchomozo wa utando mwe- 
mbamba kutoka kwenye kitako cha bapa 
jani la nyasi nyingi 



alama ya kujiimlisha 


ala® 5 



ala :za muziki 



ala 


aia* (instrument): kifaa, au chombo cha 
kufanyia katika kazi za kitaaluma au 
utafiti na majaribio. 

ala ya mdukizo (induction instru- 
ment): ala ambayo utendaji kazi wake 
hutegemea mtagusano kati ya uga wa 
sumaku unaotofautiana kwenye mtatio 
tuli na mkondo duru uliodukizwa na 
uga katika kipitishio jongefu kwa kawaida 
kikiwa namna ya sahani au mcheduara. 

ala ya sumaku jougefu (moving mag~ 
net instrument): ala ya sumaku ina- 
yobiringia au kwenda baada ya umeme 
kutiririka na hivyo kufanya sumaku am- 
bayo hulingana na sumaku aushi. Pia: ala 
ya sumaku mwendo. 

ala ya sumaku mwendo (moving 
magnet instrument): chombo kinacho- 
jongea kwa amali ya athari za uga wa 
sumaku. 

aia ya waya moto (hot wire instru- 
ment): ala ya joto ambayo kurefuka kwa 
kibamba au waya uchukuao mkondo wa 
umeme hutokana na joto. 

ala za kuchorea (dratoing instrument): 
vifaa mbalimbali vinavyohitajika katika 
urasimu, k.m., rula, guni, bikari, penseli, 
n.k. 

ala za muziki (musical instruments): 
vyombo vya nyuzi, kupuliza au kugonga 
kwa ajili ya kupata sauti za muziki. 


alama' (mark): kielelezo dhahiri juu ya 
uso kama vile mstari, doti, kovu, mshale 
au mwanya. 

alama^ (sign): ishara zinazotumiwa kuo- 
nyesha tendo, k.m., alama za: kujumlisha 
4: ; kutoa - ; kuzidisha x; kugawa 
kipeuo cha pili n.k. 

alama^ (symboi): herufi au mchoro wa 
mstari mdogo ambao huwakilisha kiasi, 
ala au kitumi, elementi ya kemikali, au 
mchakato katika hisabati k.m. huwa- 
kilisha beta, huwakilisha swichi, Fe ni 
chuma, ^ humaanisha gawa. 

alama kaida (conventional sign): alama 
ambazo kwa jumla zinakubalika. Kwa 
mfano, -f ni alama kaida ya kujumlisha. 
Vivyo hivyo mambo mengine huamuliwa 
kwa makubaliano ya jumla. sm ni ki- 
fupisho kaida cha sentimita, kg ni ki- 
fupisho kaida cha kilogramu, y® ni njia 
kaida ya kuandika yxyxy. 

alama ya kemikall (chemical symboi): 
alama inayowakilisha jina la dutu sahili 
au elementi. Kwa mfano, alama ya oksi- 
jeni ni O ; hidrojeni ni H ; chuma au feri 
ni Fe; n.k. 

alama ya kugawainya/kiigawa (division 
sign): alama inayotumiwa katika tendo la 
kugawanya nambari moja kwa nyingine. 
Alama yake ni 

alama ya kujumiisha (plus sign): alama 
inayoonyesha kuongeza thamani mbali- 
mbali pamoja. Alama yake ni -f. 



alama ya kutoa 


6 


alikoholia 


€ilama ya kutoa (minus sign): alama in- 
ayoelekeza kupungu 2 a, kiasi fulani. Alama 
yake ni - 

alama ya usawa (=) (egual sign): alama 
inayoonyesha kiasi sawa, hasa namba. 
Kwa mfano. 3x2 = ‘ 6 ; kilogramu 1000 
= tani 1. Kwanza ilitumiwa na Roberti 
Rekodi, mhisabati Mwingereza, katika 
kitabu cha alijebra, WhetstoTie of Witte, 
1557. 

alamia (graduate): gawa au tia ishara 
za digrii au sehemu nyingine kama vile 
kwenye themometa. 

alamlzl (character): alama yoyote ina- 
yotumiwa kuwakiHsha maelezo katika 
kukokotoa. 

aidirlm (aldrin): Kemikali sumu inayotu- 
miwa kuwaua sota na mchwa. 

alele (ali^e): jozi moja au zaidi za visad- 
ifu (jeni) vyenye tabia tofauti, au ziwapo 
sawa na nyingine zinazorithishwa wakati 
tabia moja ikiwa imara na kudhihirika au 
kuwa sawa na nyingine. 

alfabeti (aiphabet): herufi za lugha zili- 
zopangwa kwa mfuatano; abjadi. 

aUdedl (alidade): darubini au rula sahili 
ya kuonea inayotumiwa katika upimaji 
pamoja na meza bapa kwa ajili ya 
kuchunza violwa vilivyoko mbali na ku- 
pata vipimo vya pembe. 



aUdedi 


ambalo hutumia herufi au mchanganyiko 
wa herufi na tarakimu pamoja na moja ya 
matendo ya kujumlisha, kutoa, kuzidisha 
au kugawanya. 

alijebria (aigebraic): -anaohusika au ku- 
tokana na alijebra. 

alikali (aikaii): kemikali ambayo huzimua 
na kubatilisha asidi, na huigeuza litimasi 
ku wa buluu. 

alikalia (aJkaiine): -enye tabia za alikaii 
ambazo ni kinyume na tabia za asidi. 

alikalini (aikaiine): -enye tabia za alikali. 

aiikialoldi (alkaiotd): moja ya ngeli za 
kampaimdi mahuluku (ogania) za nitro- 
jeni zikipatikana kwenye mimea matha- 
laifi nikotini, atropini, mofini au kwinini. 

alikani (aikanes): kemikali yoyote ile ya, 
mfulizo wa methani. 

alikieni (aikane): mfulizano homolojia wa 
hidrokaboni kifa zenye fomula majumui, 
C„ 3 H 2 „+ 2 , kikemikali ni thabiti, bwete na 
hushika moto. Memba wanne wa awali wa 
mfulizano huo (mitheni, etheni, propeni, 
buteni) ni gesi katika halijoto ya, kawaida; 
memba kumi na moja wafuatiao ni vio- 
wevu na hufanya viambato vikuu vya 
mafuta ya kerosini; memba wa juu zaidi ni 
mango. Nta parafini hasahasa ina alikeni 
za juu zaidi. 

allkini (alkenes): olefini. Mfiilizano ho- 
molojia wa hidrokaboni sikifu zenye fo- 
mula majumui ya C„H 2 n. 

alikoholi (aicohoi): jina la kampaundi 
hidrokaboni aina ya R - OH au C 2 H 5 OH 
yenye atomi moja ya hidrojeni iliyobadi- 
lishana na kikundi kimoja cha hidroksili. 
Alikoholi haina rangi na hulevya ina- 
pokuwa kwenye vinywaji kama pombe, 
bia, mvinyo, wiski, n.k. 


aEJebra (aigebra): tawi la hisabati alikoholia (aicoholic): -anaohusiana au 



ainbatisha 


almasl 

kutokana na alikoholi 

almasi (diamond): madini ya thamani 
ambayo ni nanana ya kaboni menyu au 
karibuni men^oa nayo ni ngumu mno ikiwa 
imefuwelika katika mfumo isometria. 



aloi (aiioy): mchanganyiko wa metali mbili 
au zaidi. Brasi ni aloi shaba na zinki. 

aloi jozi (hinary ailoy): atoi iliyofanyizwa 
kwa metali mbUi tofauti. 

alol yeyungani (fussibie aiioys): aloi 
zenye kiwango cha chini cha kuyeyiikia. 

aloksani (alioxan): kampaundi fuwelia 
nyeupe heterosaikilia. 

alotropia (aiiotropy/allotropism): ku- 
wako kwa elementi moja katika namna 
mbili au zaidi kiumbo. Elementi za 
kawaida zenye hali hiyo ni kaboni, salfa 
na fosforasL 

altimeta (aitimeter): barometa aneroidi 
iUyobadiliwa kupima mwinuko kwa ku- 
pima badiliko la kanieneo ya angahewa 
pamoja na mwinuko. Barometa ya zebaki 
hushuka kiasi cha 1 mm kwa mwinuko wa 
12m. Pia: pimakimo. 

alumini (aiuminium): metali nyepesi na 
nyeupe kama fedha inayotumiwa kusafiri- 
shia umeme kwenye njia kuu. Alama yake 
ni Al; namba atomia ni 13; uzani atomia 
ni 26.931; valensi ni 3; na densiti husianifu 
ni 2.699. 

alumu (aium): salfati ya alumini kali ya ki- 
fuwele. Kampaundi hii kiasilia hupatikana 
na kutumika kwenye utiaji vitu rangi na 
kuvifanya vihimili moto biia kuungua, 
Pia: shabu. 


7 

£imali (action): hali ya kuwa katika 
utendaji au utekelezaji au mchakato wa 
jambo kinyume na utulivu. Pia: kaU” 
itenzi 

amali kiambo (iocai action): mbabuo wa 
metali tmaofan^nka kwa sababu ya seli ya 
galvani baina ya vibamba tofauti vya me- 
tali. Aghalabu zinki kwa kuwa ina tabaka 
kama chuma, kaboni, n.k. inapotumika 
katika seli sahili husababisha vipovu vya 
hidrojeni kutokea kwenye zinki. 

amaliredio (radioactivity): tabia ya kiini 
cha atomi ya uchangukaji papohapo. Vi- 
ini vinapochanguka hutoa chembe alfa au 
beta au miali gama. Amaliredio hutokea 
hasa kwa elementi zenye namba atomia 
kubwa 

ambalanzi (ambuiance): gari la kuchu- 
kulia wagonjwa au majerahi. Pia: tori- 
tori. 

ambatanifu (cohesent): shikamanifu. 

ambatika (equivaient): sawa kwa kipimo, 
thamani, kani, iimuhimu, n.k. Matokeo 
yanayopatikana kwenye seti ileile. Kwa 
mfano: 

3x4 — 3~i“3H*3-i“3~2x6. 

Ambatiko ni kwa zote kuwa 12. 

ambatisha^ (attach): unganisha kitu 
kwenye kitu kingine. 

ambatisha^ (map): tendo la kufanya 
ambatisho baina ya seti mbili hivyo 
kwamba kiia kiambato cha seti ya kwanza 
kina moja na kimoja tu, kinachoambat- 
ika na kiambato cha seti ya pili. Kiambato 
katika seti ya kwanza huitwa taswira yake. 
Kwa mfano, katika uambatishaji ufuatao, 
3 huambatika kwa 10 hivyo 10 ni taswira 
ya 3. 



ambatisha 


amfibia 



Seti ya kwanza seti ya pili 

ambatisha^ (match): weka katika uhu- 
siano wa kuambatika au kuhusianika. 
Kwa mfano, katika timu mbili za mpira 
(soka), kila mchezaji anaweza kuhusia- 
nishwa na mchezaji fani wake toka katika 
timu ya pili, beki kushoto na beki 
kushoto, golikipa na golikipa, sentafowadi 
na sentafowadi, sentahafu na sentahafu, 
na kuendelea. 

ambatisho^ (attachement): imganisho la 
kitu kwa kingine. 

ambatisho^ (correspondence): uhusiano 
kati ya viambato (au memba) vya seti 
moja na viambato vya seti nyingine au 
uhusuano baina ya baadhi ya viambato 
vya seti na viambato mumohumo ndani 
yaseti. 

ambisha (fix): shikisha imara kwenye 
nafasi. 

ambisho (fixation): ufungishaji au ufun- 
gaji thabiti wa kitu, kwenye kitu au dutu 
nyingine. 

ambukiza (infect)-. (kwa ugonjwa) ingia 
ugonjwa mwilini mwa mtu au mnyama 
kupitia hewani, au kwa kugusana. 

ambukiza ji (contagious): inayopatwa 
kwa kugusa. 

ambukizo (infection): hali ya kupata na 
viini vya maradhi au dutu ngeni mwilini 
na kupata ugonjwa. 


8 

amecha (armature): mizongomo ya nyaya 
katika jenereta au mota ya umeme izu- 
ng;ukayo katika uga sumaku. 



ameclia 

amerisi (americium): elementi ya me- 
tali tamburani nyeupe inayotengenezwa 
kutokana na plutoni. Hutumiwa kuwa 
chanzo cha chembe alfa. Alama yake ni: 
Am; namba atomia: 95; nusumaisha ya 
isotopu thabiti zaidi, 243 Am: miaka 7.4 
X 10®> valensi 3,4,5 au 6; densiti husianiftu 
13.67; kiwango cha kuyeyukia: 995®C; ki- 
wango cha kuchemkia: 2607®C (makisio). 

ameta (ammeter): ala ya kupimia nguvu 
ya mikondo ya umeme katika ampea. 

ameta ya maonzi (optical ammeter): 
aki. ambayo hutumika kupima mkondo 
w£L umeme utiririkao kupitia kwenye fi- 
lamenti ya taa itoayo nuru kwa halijoto 
ya juu kwa kulinganisha, utoaji nuru, 
uangazaji utolewao na ule utolewao na 
mlsondo wa ukubwa utambulikao kwenye 
filiimenti ileile. 

amethisti (amethyst): shondo rangi za- 
mbarau au urujuani inayotumiwa kama 
kito. 

amfibia (amphibian): mnyama yeyote wa 
ngeli ya vetebrata ambayo hujumiiisha 
vyura, ngele, salamanda, na mijusi wasio 
na. mikono na miguu, ikiwakilisha nduni 
msingi na muhimu za kizazi awali cha 
vetebrata wote wa nchi kavu. 


amfibo 


amplifaya 



azufibia 

amfibo (amphibole): yoyote ya kundi 
kubwa la madini yenye silikati za kalisi- 
amu, chuma, maginesi, natiri na- alu- 
mini, aghalabu yakiwa katika umbo 
fuwele ndefu nyembamba na nyeusinyeusi. 
Baadhi ya madini ya kundi hili ni pamoja 
na honibende, akitinoliti na tremoliti a- 
mbayo ni viambato muhimu vya mwamba 
moto. 

amfoteria (amphoteric): -anaomenyuka 
kikemikali kama asidi kwenye besi kali na 
kama besi kwenye asidi kali. Kwa mfano, 
zinki oksidi hutoa chumvi za zinki kwa 
asidi kaJi na zinketi za metali alikali. 

amiba (amoeba): mnyama selimoja ana- 
yeonekana kwa hadubini akiwa ni masi 
ya utehai inayogeuka na inayobadili umbo 
katika kujongea na kuzingira chakula. 



amiba 


amilesi (amylase): krmdi la vimeng’enyo 
vinavyoweza kuchanganua wanga na 
glikojeni kuwa sukari. Hupatikana kwenye 
mimea na wanyama wengi, k.m. maji ko- 
ngosho ya mamalia. 

amilesi mate (salivary amylase): ki- 
meng’enyo kwenye mate kinachovunja 


9 

wanga, nacho huhidrolisha sukari tata 
kuwa glukosi ikiwamo kwenye damu na 
mimea fulani. 

amili (act): fanya kitendo fulani. 

amilifu (active): -enye nishati na kufanya 
kazi kutekeleza haraJcati fulani. 

amilisha (activate): sababisha kitu kianze 
kufanya kazi ya kutekeleza harakati fu- 
lani. 

amiiopsini (amylopsin): kimeng’enyo cha 
majitumbo, chenye uwezo wa kubadili 
wanga uwe sukari. 

amini (amine}. yoyote ile ya ngeli za 
kampaimdi zilizotenguliwa kutokana na 
amonia kwa kubadili na atomi moja au 
mbili za hidrojeni kwa makundi mahu- 
luku. 

amino asidi (amino acids): asidi mahu- 
luku yenye kundi amino la atomi (-NH^) 
kwenye molekuli. 

amonia (amonia): kampaundi kali na 
songefu ambayo ni gesi, NH3, nayo agha- 
labu hupatikana kutokaha na unganiko la 
moja kwa moja la gesi ya nitrojeni ha 
hidrojeni. 

ampea (ampere): kizio cha mkondo a- 
mbacho kama kikiwekwa kwenye vipi- 
tishio viwili sambamba vya urefu wa 
masafa yasiyopimika, mkato ratanibuko 
mdogo mno na vilivyo mbali mita moja 
kwenye ombwe, kingetoa kani ya nyutoni 
2 X 10“^ kwa mita. Alama ni: A. 

arapea meta (ampere meter): meta ya 
kupima vizio vya mkondo wa umeme. 

amplifaya (amplifier): kitumi cha kuo- 
ngeza matambo ya mawimbi umeme au 
mipwito kwa njia ya udhibiti ufanywao na 
pembejeo kwenye nguvu iliyogawiwa kwa 
vali ya redio au transisita au kitumi ki- 
nachovitumilia. Hukuza sauti iliyotolewa 





amplifaya awali 


10 


anemometa 


na redio, rekodipleya au ala nyingine za 
muziki kama gita, kinanda n.k. 

eimplifaya awali (primary amplifier)-. 
hii ni amplifaya inayodukiza mkondo wa 
umeme kwa amplifaya fuasi. 

amplifaya mstari (linear amplifier)-. ki- 
tumi ambacho kwacho kiwango cha ishara 
ya zatokeo ni kigawe kisichobadilika cha 
kiwango cha pembejeo. 

amplifaya tenguzi (differential ampli- 
fier): amplifaya yenye pembejeo mbili 
ambazo zao lake ni tofauti ya husisho kati 
ya pembejeo hizo. 

eunplifaya ya nguvu (power amplifier): 
mpango wa mawasiliano kwa njia ya 
umeme ukiwa umesanifiwa kutoa nguvu 
dhahiri za zatokeo kwa kutumia muu- 
mbuo usio mstari. 

anabatia (anabatic): (kwa pepo na 
mikondo ya hewa) inayokwenda juu wima 
au kupanda mteremko. 

anaboli (anabolism): usanisi wa dutu tata 
ndani ya viumbe hai kutokana na dutu 
sahili zaidi. 

anabolia (anabolism): metaboli jenzi (ki- 
nyume na kataboli). Pia; uanaboli> 

anakadisia (anacardiaceous): -anaohu- 
sika na familia ya miti na vituka ikiwa ni 
pamoja na miembe, mikorosho, n.k. 

analojia (analogy): mfananisho au mwa- 
faka wa matumizi ya vitu kikazi bila ya 
kuwa na chanzo au asili moja. 

anapiazimosisi (anaplasmosis): ugo- 
njwa wa wanyama unaosababishwa na 
protozoa vidusia wanaoshambulia seli 
nyekundu za damu. Matokeo ni kwamba 
mnyama hupungukiwa na damu, huwa na 
homa kali, hukosa hamu ya kula, hukonda 
na huhara hata kufa 


anaistigimatia (anastigmatic): (kuhusu 
lenzi) anaofanya taswira ya kiolwa iliyo 
nje ya mhimili wa lenzi. 

anatomia (anatomy): sayansi au mtaala 
wii muundo wa seli, tishu na ogani katika 
miili ya viumbehai. 

andikia (strikeover): mbinu ya kusahi- 
hisha kwa kutaipu tu juu ya rufimara 
iliyokosewa. 

androesia (androecium): sehemu yote ya 
kiume ya uzazi ya ua yaani stameni zote. 

androjeni (androgen): homoni inayoleta 
ha,li na mwelekeo wa jinsia ya kiume 
katika kiumbehai. 

aneliida (annelid): moja ya faila yenye 
miinyoo kama vile nyungunyungu, mwata, 
n.ik. wenye miili iliyo na tindi au iUyo- 
gawanyikagawanyika. 



anemia (anaemia): upimgufu mkubwa wa 
hemoglobini, aghalabu ukiambatana na 
idadi ndogo ya seli nyekundu za damu na 
husababisha kuparara, udhaifu na kukosa 
pumzi. 

anemia megaloblastia (megaloblastic 
anaemia): upungufu wowote ule wa 
damu, hasa wa kufisha, ukindunishwa na 
kuwapo kwa seli kubwa zaidi za damu 
kwenye damu au uloto. 

anemometa (anemometer): 1. kitumi ki- 
tumiwacho kuukilia velositi ya upepo, 
hasa kwa matumizi ya kipimio Bifoti. 2. 
Chombo chochote kinachoweza kupima 
kima cha mtiririko wa giligili. 



angahewa 


11 


ange 



araemometa 

anerobi (anaerobe): viumbehai na tishu 
zinazohitaji kusiwepo na oksijeni huria au 
vinavyodhurika kwa oksijeni huria. 

anerobia (anaerobic): anaoishi bila kuhi- 
taji hewa au oksijeni huria. 

aneroidi (aneroid): bila ya kiowevu. 
Barometa aneroidi ni ala ya kupimia 
kanieneo ya angahewa yenye kijaruba ki- 
tupu cha metali chenye mfuniko wa me- 
tali nyembamba iliyopetwa. Ubadihkaji 
wa kanieneo ya angahewa husababisha 
mabadiliko ya msogeo wa mfuniko ambao 
hukuzwa na kuonyesha vizio kwenye kip- 
imio kwa kutumia mfumo tekechu wa 
nyenzo. 

anestezia (anaesthesia): ganzi dhidi ya 
maumivu na hisia au ule upotevu maju- 
mui wa fahamu ya hisia kama vile mau- 
mivu, joto, baridi, mguso na mengineyo. 

anga (space): sehemu ya ulimwengu katika 
jumla ya mbingu. 

angahewa (atmosphere): kivunge cha 
gesi zinazoizingira dunia au gimba jingi- 
nelo la mbinguni. 

angahewa ionia (ionic atmosphere): 
angahewa ikiwa na ioni kwenye elektroliti. 
Kukosekana kwa uga wa umeme hu- 
fanya kila anioni izingirwe na kationi lim- 
bikivu zilizo pacha na kinyume chake. 
Wakati uga wa umeme unapotumika, an- 


ioni huhamia kwenye anodi na kationi 
huhamia kwenye kathodi. Pacha ya anga- 
hewa kiioni hutokea kuvurugika kutokana 
na ioni zilizozingirwa na kusababisha ani- 
oni kukosa kani ya kuchapuka kwa sababu 
ya kuhama kwa ncha kinyume na anga- 
hewa kiioni kwenye uelekeo kinyume. 

angaioni (ionosphere): tabakaioni au 
cheneo cha angahewa ya dunia baina ya 
angastrato na anganje chenye tabaka ka- 
dhaa zenye i'oni nacho huenea kati ya kilo- 
mita 80 hadi 400 juu ya uso wa Dunia. 

angastrato (st\utosphere): cheneo cha 
angahewa ya juu kinachoenea kwenda juu 
toka kwenye mpakastrato hadi kufikia 24 
km juu ya uso wa dunia; tabakastrato. 

angata (mount): kufunga kwenye tegemeo 
au kiunzi, k.m, tela. 

angatropo (troposphere): tabaka ya 
ndani ya angahewa, ikitofautiana kimo 
baina ya km 9.7 na km 19.3 ambamo 
karibu mawingu yote hutokea na hali h ewa 
kudhihirika. Pia: tabakatropo. 

angavu (transparent): -enye tabia ya 
kupitisha miali ya nuru na minururisho 
mingine kwenye dutu yake hivyo kwamba 
magimba au violwa vilivyo upande wa 
pili au nyuma yake vinaonekana waziwazi; 
kinyume cha kinzanuru. 

angavudufu (transluscent): -enye ku- 
ruhusu au kupitisha nuru au mnururisho 
kwa vurugu au holela kama kioo ukungu 
au karatasi iliyoingia mafuta. 

angazifu (luminous): -enye kunururisha 
au kuakisi nuru. 

angazisha (iUuminate): tupia au an- 
gushia mwanga au nuru kwenye kitu au 
kiolwa. 

ange (alert)-. kuwa macho na tayari ku- 
kabiliana na hatari; -epesi kutambua na 
kuchukua hatua. 



aiihiclridi 


12 


antiseptika 


anhidridi (anhydride): 1. kampaundi ina- 
yofanya asidi au besi inapounganika na 
maji. 2. Kampaundi ambayo kutokana 
nayo maji yameondolewa. 

aeioiii (anion): atomi au molekuli iliyo- 
jiongezea elektroni na hivyo kubakia na 
chaji hasi nayo huvutiwa kuelekea kwenye 
anodi wakati wa elektrolisisi. 

anistropia (anistropic): -enye tabia to- 
fauti kiumbo katika mielekeo tofauti. Kwa 
mfano, fuwele fulani zina kipeo kipindishi 
tofauti katika mielekeo tofauti. 

anithrasiti (anthracite): aina ya makaa 
magumu. 

anodi (anode): elektrodi chanya katika seli 
elektrolitia au vali elektronia au chubu 
elektronia. 

anofelesi (anopheles): mbu wa jenera ya 
anofelesi, ambaye kama anabeba viini 
vinavyosababisha malaria (yaani proto- 
zoa) anaweza kuambukiza ugonjwa huo 
kwa binadamu. 



anofelesi 

aeoksia (anoxia): ukosefu wa oksijeni 
itakiwayo kwenye tishu. 

antaktia (antarctic): -a karibu na ncha ya 
Kusini ya Dunia. 

antena (antenna): erio au ile sehemu ya 
mfumo wa redio ambayo kwayo nishati 
hurushwa au kupokewa toka angani au 


kwenye angahewa. Pia: erio 



aoteoa 


aotena imsiiwimbi (half^wave an- 
tenna): antena ambayo jumla ya urefu 
wake ni nusu lukoka volteji ya uenezaji 
huanzia mwisho wa kima cha juu mpaka 
katikati ya kima cha chini na kima cha juu 
hcwa kwenye kitako. 

antho^oa (anthozoan): silantrata yoyote 
wci majini, hasa baharini, wa ngeli ya i4?i- 
thozoa pamoja na matumbawe, anemone, 
n.i, 

aothrasiti (anthracite): makaa ya mawe 
yenye hidrokaboni vukifu kidogo na hu- 
ur gua takribani bila ya miali. 

antliropolo jia (anthropology): sayansi 
inayoshughulika na asili, ustawi (maungo, 
akili, maadili, n.k.) na maendeleo ya kiu- 
tamaduni, mila, imani, n.k., za binadamu. 

aotibiotia (antibiotic): dutu inayozuia 
kuzaliana kwa bakteria; uzuiaji huo 
huwezesha selaji (fagositi) kuua bakteria. 
Antibiotia hazina athari kwa virusi, pro- 
tozoa au kuvu wengi. Pia: kiiiavlja* 

aotijeiii (antigen): kindajeni au protini 
ngeni mwilini ambayo huchochea ute- 
ngenezaji wa fingo au zindiko. 

aotilogi (antilogarithm): namba inayo- 
shabihiana na logi. 

antiseptika (antiaeptic): 1. dutu za 
kemikali zinazotumiwa kwenye majeraha 
na vidonda kuzuia pathojeni. 2. hali zina- 
zozuia pathojeni kuingia kwenye vidonda 
na majeraha. Pia: fliiyao 



antisera 


13 


arithropodi 


antisera (antiserum): kiowevu chenye 
fingo, nacho ni damaji iliyotwaliwa toka 
mwih wa mnyama unaozalisha fingo hizo. 
Pia; antidamaji. 

anuai (various): aina mbalimbali tofauti. 

aorta (aorta): mkole au ateri kuu ya damu 
yenye oksijeni inayoanzia moyoni kwenda 
kote mwilini. 



apatiti (apatite): fosfeti na floraidi za 
kalisi, CaF^.SCas (PO^)^, hutumiwa 
katika utengenezaji mbolea. 

apogamia (apogamy): ukuaji wa vibufiti 
kutokana na seli moja au zaidi za ga- 
metofiti mbali ya kutokana na yai. 

aprikoti (apricot): tunda njano lenye 
nyoya linalofananafanana na fyulusi na 
kutokana na mwaprikoti. 

aproni (apron): kivazi kivaliwacho shi- 
ngoni na kufunika sehemu ya mbele ya 
mwili na kufimgwa kiunoni kwa ajili ya 
kukinga nguo za mvaaji na uchafu. Pia: 
kimori. 

arabinosi (arabinose): sukari pentosi 
kwenye gundi ya mimea (ulimbo), hasa 
mwerezi na msonobari. Hutumiwa lcuwa 
midia ya kiolezo katika bakteriolojia. Fo- 
mula: CsHioOs. 

arakinida (arachnid): jamii ya arithro- 
poda inayojumuisha buibui, nge, kaa, 
chawa, n.k. 



ar^Jcinida 

arakinoia (arachnoid): utando ute unao- 
fanya sehemu ya kati ya mifuniko mitatu 
ya ubongo na ugwe uti. 

ardhi (land}. sehemu ya dunia ina- 
yoonekana kuwa mbali na ni tofauti na 
sehemu zilizo chini ya masi ya maji. 

ardhi limika (arable land): ardhi ina- 
yofaa kulimwa kwa ajili ja kustawisha 
mazao. 

arigoni (argon): elementi ambayo ni gesi 
bwete inayopatilcana hewani ikiwa 0.9% 
Uzani wa atomi ni 39.948, namba ato- 
mia ni 18, nayo hutumika kujaza taa za 
mneme na neli ng’avu za taa za umeme. 
Alama yake ni Ar. 

arili (aryl): -enye lcuhusika na yoyote ile ya 
radikali mahulTiku zipatikanazo toka lcwa 
hidrokaboni za kibenzini kwa kuondoa 
atomi ya hidrojeni, kama ilivyo fenili (Cg 
Hs) kutokana na benzini, (CeHe). Uundaji 
wa istilahi umetokana na: ar(6matia) 
-1- -ILI. 

arithiritisi (arthritis ): ugonjwa imao- 
sababisha maumivu ya vitmgo vya mwili. 

arithropoda (arthropoda): faila ya vete- 
brata wenye tindi wakiwa na miguu ili- 
yoTmgwaimgwa kama vile walivyo wa- 
dudu, nge, buibui, kaa na tandu. 

arithropodi (arthropod): invetebrata yo- 
yote yule wa faila ya Arthropoda, mwenye 
miguu ya kuunga, mwili wa pingili na 


asali 


14 


asidi mafuta 


kiunzi cha nje kilichoundwa kwa chi- 
tini. kundi hili ni pamoja na kurustasia, 
wadudu, arakinida na majongoo 


arithropodi 

asali (honey): dutu tamu inayonata yenye 
rangi hudhurungi dhahabu nayo hute- 
ngenezwa na nyuki na huliwa kwa mkate, 
viazi na katika mapishi na vyakula. 

asamo (basement): chumba au vyumba 
chini ya ^Jcafu ya kwanza ya nyumba. 

asbestosi (asbestos): amfibo tembwe na 
madini sapentini ambayo hayaungui na 
huhimili na kukinza kemikali zinazoba- 
bua. Hutumika sana katika umbo la kita- 
mbaa au bodi kufanya maunzi ya kukinza 
joto. Hutumiwa kwenye pasi na vikanzi. 

asenia (arsenic): elementi ambayo ni me- 
talia inayopatikana katika alotropia tatu. 
Uzani wa atomi ni 33, densiti husia- 
nifu ni 5.727 au 4.5 au 2.0. Hupatikana 
ikiwa imeunganika na salfa, oksijeni na 
metali fulani Asenia metalia hutumiwa 
kama nusukipitishio na kwenye aloi. Ka- 
mpaundi zake ni sumu sana na hutumiwa 
katika tiba na kuulia wadudu waharibifu. 

aseptia (aseptic): hali ya kuwamo 

katika ma.zingira yasiyokuwa na viini vya 
maradhi. Pia; muma. 

asetia (asetic): -anaohusiana au -anaotoa 
siki au asidi siki. 

asetllini (acetyiene): gesi isiyo na rangi, 
C 2 H 2 inayotayarishwa kwa amali ya maji 
kwenye kahsi kabidi, nayo hutumiwa 
katika kutambuza na kukata metali kwa 
usanisi ogania. 


asetolisisi (acetolysis): kuchanganuka 
kwa molekuh mahuluku (ogania) kwa ku- 
tumia asidi ethanoia (=asidi asetia). 

asetoni (acetone): kiowevu chenye rihi 
nzuri, bila ya rangi na kinachowaka kwa 
urahisi. Hutumiwa kuwa kimumunyishaji 
ncicho huchemka katika 56.6 ‘’C. Pia: 
propanoni au dimethili ketoni. 

asidl (acid): kampaundi yenye hidrojeni 
ikiiwa ni kiambato muhimu nayo ina ladha 
ya ugwadu, hubadilisha rangi buluu za 
mimea kuwa nyekundu na huunganika na 
besi kufanyiza chumvi. 

asidi amino (amino acid): asidi yenye 
atomi za kundi amino (-NH 2 ) kwenye 
molekuli. 

asidi asetia (acetic acid): asidi ethanoia, 
CH3COOH. Ni asidi ya kawaida kwenye 
siki (3-6%). Kiowevu babuzi kisicho 
na rangi chenye harufu kali. Hutumika 
katika halijoto ya chini kuwa asidi asetia 
barafu. Hutumiwa katika utengenezaji wa 
kemikali kama asetia anhidridi plastiki, 
madawa, dabighi, n.k. 

asidi boronia (boric acid): yoyote ile ya 
kuadi la asidi zilizotenguliwa kutokana na 
boroni trioksidi zikiwa na viasi tofautito- 
fauti vya maji. 

asidi folike (foiic acid): lolote lile la 
ku:adi la vitamini B tata, pamoja na asidi 
teroilighutamia na vitenguo vyake: hutu- 
miwa katika kutibu anemia megaloblas- 
tia. Pia: folasin i . 

asidi hidrokloria (hydrochioric acid): 
gesi pasirangi, HCl, au mmumimyo wake 
majimaji, ambayo hutumika mno katika 
michakato ya kemikali na viwanda. 

asidi kabonia (carbonic acid): asidi, 
H 2 CO 3 , inayotokezea wakati kaboni dio- 
ksitii inapomumunyuka kwenye maji. 

asidi mafuta (foMy acid): asidi mahu- 





asidi nikotinia 


15 


asilisha 


luku yenye hidrokaboni mkufu mnyofu. 
Asidi mafuta zilizomo kwenye mimea na 
wanyama aghalabu zina namba shufwa 
ya atomi za kaboni; zina kundi kabo- 
ksili la atomi (-COOH) mwishoni mwa 
mkufu. Asidi lawaida katika mimea ni 
asidi steria (CHs^CH^^ieCOOH); asidi 
palimiti (CHa^CH^^^COOH); asidi oleia 
(CH3(CH2)7CH: (CH(CH2)7C00H). 

asidi nikotinia (nicotinic acid): vita- 
mini B tata ambayo hupatikana kwenye 
maziwa, ini, hamira, n.k. Ukosefu wake 
katika mlo huletea ugonjwa wa pelagra. 
Fomula: (CgH^N^COOH. Pia: niaslni 

asldi nynkllla (nucieic acid): molekuli 
mkufu ndefu iliyofanyizwa kwa idadi 
kubwa ya nyukiliotidi. Viumbe vyote vina 
asidi nyukilia kwenye seli zao. Kuna aina 
mbili za asidi nyukilia, DNA na RNA. 

asidi salfuria (sulphuric acid/oil of 
vitriol): kiowevu mafutafuta kibabuzi, 
H^SO^^ kwa kawaida kutengenezwa ku- 
tokana na salfa dioksidi. Hutumiwa zaidi 
katika utengenezaji wa mbolea, kemikali, 
vilipuzi, rangi na usafishaji petroliamu. 

asidi ya betri (battery acid ): majimaji 
au ungaunga ambayo huhuisha betri. 

asidi yurea ( uric acid ): zao fuwelia 
jeupe pasirangi kutokana na metaboli 
ya protini, likiwamo kwenye damu na 
mkoio; 2,6,8 trihidroksipurini. Fomula: 
C5H4N4O3. 

asidia (acidic): -enye asidi au kuhusiana 
na asidi. 

asldimeta (acidimeter): ala inayotumiwa 
kupima na kubaini kiasi cha asidi kili- 
chomo ndani ya mmumunyo. 

asidimetria (acidimetry): upimaji wa ki- 
asi cha asidi iliyomo ndani ya mmumunyo. 

asidolislsi (acidolysis): hidrolisisi kwa 
kutumia asidi.. 


asilatia (acylate): kuingiza kundi asili 
kwenye kampaundi. 

asilil ( denominator ): ule mtajo wa se- 
hemu, kwa kawaida unaoandikwa chini 
ya mstari, ambao huonyesha idadi ya se- 
hemu sawa ambazo kwazo kizio hicho ki- 
nagawanywa. Kwa mfano 5/3, hapa 3 ni 
asili. 

asilP (nature): tazama: maumbile 

asilP ( origin }. chimbuko la awali kabisa la 
kitu. 

asilia / natural ): aliokuwapo au kutokea 
kikawaida duniani hasa bila kusababishwa 
au kudhibitiwa na watu. 

asllimia ( percentage /: njia ya kuwakilisha 
kima au uwiano kati ya viasi viwili. Ki- 
moja huelezwa kuwa ni namba ya mia 
moja ya ile ya pili. Asilimia 50 huandikwa 

kuwa 50%, na ni kufu au kisawe cha ^n> 
i au 0.5. Alama y^e ni %. 

asili ndogo shirika (ADS) (lowest com- 
mon denominator (LCD)): namba 
ndogo kabisa ambayo huweza kugawika 
kwa asili za seti ya sehemu zilizotajwa bila 
kuwa na baki. Kwa mfano, katika |, na 
I i, asili ndogo shirika ni 12 , kwani 12 
ndiyo namba ya chini kabisa inayoweza 
kugawika kwa 2 , 3, na 4 bila baki. Sehemu 
zinapojumlishwa au zinapotolewa huweza 
kutajwa na kuelezwa kuwa zina asili moja 
shirika. 

asili shirika (common denominator): 
nambari ambayo inazihusisha nambari 
zote katika kikundi hicho. Mfano: 

1 1 1 _ 6-I-4-I-3 

2 3 ''' 4 ~ 4x3 

Hivyo, 12 ni asili shirika ya sehemu 5 ; 
na kigawe shirika cha asili zote katika 
mkusanyiko wa sehemu. 

asilisha ( adopt ): kumchukua mtu baki na 
kumkubali kwenye familia kama mtoto 
halisi wa kumzaa. 



asiteti 


16 


athari ya Tomsoni 


asiteti (acetate): chiimvi ya asidi asetia. 

askaridi (ascartd): yoyote yule wa Ascari- 
dae, familia ya minyoo nematoda ambao 
ni pamoja na minyoo mviringo na rusu. 

asparagasi (asparagus): mboga inayo- 
limwa kwa ajili ya vichipukizi vyake 
ambavyo huliwa. 

asprini (asprin): dawa, aghalabu yenye 
umbo la kidonge, inayomezwa kupoza 
maumivu. 

astatini (astatine): elementi adimu ya fa- 
milia ya halojeni. Alama yake ni: At; 
namba atomia: 85. Haina isotopu thabiti. 

asteroidi (asteroid): moja ya mamia ka- 
dhaa ya vijisayari vyenye obiti zilizo kati 
ya Mirihi na Sumbula. 

astigimatia (astigmatism): kasoro ya 
macho au lenzi inayofanya lenzi zote mbili 
kuona kiolwa kimoja kama viwili kwenye 
bapa tofauti. 



astigimatia 

atamia (incubate): lalia mayai, kama 
kuku na ndege wengine, ili kuyapa joto 
mpaJca yaanguliwe. 

ateri (artery): mshipa wa damu ambao 
huchukua damu itokayo moyoni kwenda 
kwenye sehemu yoyote ya mwili. 

ateria (arterial): -anaohusiana na ateri. 

ateriosklerosi (arteriosclerosis): mka- 
kamaoateri. Ugonjwa wa ateri unao- 
tokezea hasa kwa wazee ukindunishwa na 
kutonyumbuka na kuongezeka niaki kwa 


kuta za mishipa pamoja na utiririkaji 
pungufu wa damu. 

ateritisi (arteritis): urumvi wa ateri ku- 
tokana na athari za kuambukizwa, kani, 
n.k. 

athari (effect}. matokeo ya kani katika 
mwendo, muundo, umbo aunduni za kitu. 

athari ya Joshi (Joshi effect} miachano 
ya mikondo ya umeme kwenye kitoachaji 
cha gesi kutokana na athari ya num 
kwenye gesi. 

athari ya Jouii (Joule effect}. utoaji wa 
joto kwa kupitisha mkondo wa umeme 
kwenye vipitishio kutokana na ukinzani 
wake. 

athari ya Kelvini (Kelvin effect): 
tazama: athari ya Tomasi 

athari ya nuruumeme Z' photoelectric 
effect): athari yoyote inayojiri kama ma- 
tokeo ya kuhamilisha nishati toka kwenye 
mtuo wa nuru ya dutu mpaka kwenye 
elektroni ya dutu. 

athari ya Peltieri (Peltier effect} kama 
nyaya mbili za metali tofauti zikiu- 
nganishwa na mkondo wa umeme kupi- 
tishwa kwenye muimgo (panda), panda 
hijro hupata joto au kupoa kutegemeana 
na uelekeo wa mtiririko wa umeme. 

athari ya Richadisoni (Richardson ef- 
fect}. tazama: athari ya Edisoni. 

athari ya Sebeki (Seebeck effect}. kama 
nyaya za metali tofauti zikiimganishwa 
miisho yao kufanya saketi ikamilike ikiwa 
na panda mbili, na kama hizo panda mbili 
zikiwa na halijoto tofauti, mkondo wa 
umeme hutiririka kwenye saketi. 

athari ya Tomsoni (Thomson ef- 
fect): tukio ambalo kupanda kwa haJijoto 
kwenye waya wa metali au kibamba cha 
metali husababisha kupanda kwa uweza 



a.tlia.ri ya. \3.i!Lyijiml3iifn 


17 




wa umeme kufauyizika kunako marefu 
yake. Iliitwa hivyo kutokana na William 
Thomson (Lord Kelvin) 1824”1907). 

athari ya imyiimbiifii (impact elas- 
ticity): mgongano baina ya magimba 
mawili, na hatimaye kuumbuliwa, lakini 
baada ya muda yakarudia kilingo chake 
na umbile lake la awali. Pia: imyiiiBbiifii 
dafrao» 

athari ya upitishaji miFU (photocon- 
ductive effect}, athari ya nuru ya 
umeme ambamo upitishaji wa dutu fu- 
lani kama vile seleni na kadimi sulfati. 
Hukithiri na ukalifu wa nuru kwenye dutu 
mayoongezewa. 

athiri (affect} kuwa na matokeo kwa mtu 
au kitu. 

atika (transplant): 1. kuuchukua mmea, 
aghalabu mche kwa kuung’oa ardhini na 
kuupanda mahali pengine. 2. kuchukua 
ogani toka kwa mnyama mmoja na 
kuipandikiza ndani ya mwili wa mnyama 
mwingine, k.m. kuatika ini. 

atilifu (ahnormal): isio kawaida hasa kwa 
umbo, muundo, nduni, n.k. 

atimolisi (atmolysis): mbinu ya ku- 
tenganisha gesi mbili zilizochanganyika. 

atimoineta (aimometer): chombo cha 
kupimia mvukizo au mvuke. 

atiria (atrium): jina jingine la orikali. 

atlasi (atlas): kitabu cha ramani. 

ato - (dtto~): kiambishi awali cha kizio 
sawa na 10“^“^ au 0.000 000 000 000 000 
001; alama yake ni: a. 

atomi (atom): kiambato kidogo kabisa cha 
elementi chenye tabia zote za elementi 
hiyo kikiwa ni konga ya protoni, nyutroni 
na elektroni hivyo kwamba idadi ya pro- 
toni huukilia elementi iwayo. 


atomia (atomic): -a atomi au anahusiana 
na atomi. 

atomisa (atomize): badili kiowevu k.m. 
maraski kuwa ukungu wa vitone vidogo 
sana kwa kuyalazimisha kupita kwenye 
tundu finyu sana, 

atropiiii (atropine): alikaloidi fuwelia 
sumu, CitH^sNOs, inayopatikana kwenye 
beladona na mimea mingine kama hiyo, 
nayo huzuia miundo mbalimbali ya mwili 
isipate aina fulani za mchachamuo wa 
neva. Hutumika kutoa nafuu kwa mkazo 
ghafla wa musuli, hupunguza uchozaji, 
n.k. 

au (or): neno muhimu katika mantiki, 
Huwakilishwa na alama v. Hutumiwa ku- 
unganisha vishazi kama vile ^^Nitafanya 
matembezi au kutazama video.” Katika 
sentensi hiyo, kwa alama za kimantiki, 
huandikwa kama A v B. 

anshi (permanent): -enye kudumu au ku- 
tumika kwa muda mrefu bila kikomo. 

avya (abort): kutoka au kuondolewa kwa 
mimba changa kwa ajaii au kwa ku- 
dhamiria na kutumia madawa au vyombo 
maalumu. 

awalP (elementary): 1. humaanisha sa- 
hili. Hutegemea hasa umri na uwezo. 
Jiometria awali huweza kuonekana ngumu 
sana kwa mtoto wa miaka 11 na bado 
akaiona kuwa ni rahisi afikiapo umri wa 
miaka 16. 2. kazi iliyoasisiwa kwenye isti- 
lahi za msingi, mawazo na madhanio 
(hoja). 

awalP (initial): kuanzia; sehemu au ki- 
wango cha mwanzo cha kitu, Mfano, hali- 
joto ya awali ya maji kabla hayajakanzwa 
halijoto ilikuwa 10® C. 

awamu (phase): hali, nafasi au mkao wa 
kiolwa au kiasi unaopitia idadi kadhaa ya 
matukio kwa mpango, na kisha kurudia 
matukio hayo tena na tena. Kwa mfano, 







awamu za mwezi 

18 


awamu za mwezi ni: mwezi mwandamo, 
robo ya kwanza, mwezi kamili, robo ya 
tatu, mwezi mpya. 

ayami (bvJk): ukubwa 
mawanda matatu ya 
kina. 

au wingi katika 
urefu, upana na 

awamu za mwezi (pkases of the moon): 
maumbo anuwai ya uso wa mwezi yana- 
yoonekana kutoka kwenye durda (mwezi 
mwandamo, robo ya kwanza, mwezi 
kamili, robo tatu); kutokana na miachano 
na nafasi husianifu za dunia, jua na 
mwezi. 





badniwajl 


B,b 


b.a. (p.m. = past meridiem): baada ya 
adhuhuri. 

baa (bar): kizio cha kanieneo ambacho ni 
sawa na 10® daim kwa sentimita mraba, 
(sm^)- 

babadisha (bond): kuvutana kati ya atomi 
mbili kutokana na upangaji upya wa ele- 
ktroni zaJke za nje. 

babata (flatten): fanya kuwa bapa bila ya 
miinuko au mibonyeo. 

babua (corrode): kula au kuliwa kutokana 
na amali za kemikali. 

babuzi (corrosive): -enye kula kwa amali 
za kemikali. 

badi (lap}. -enye kulalia sehemu au 
ubavuni mwa kitu kingine, k.m., kiungo 
badi. 

badili (substitute): ondoa kigeu na 
kuweka namba mahali pake. Kwa mfano, 
katika 4x -+- 6 tunaweza kubadili x kuwa 4. 
Wonyesho huo basi huwa: 4 x 4 x (4+2) = 22. 

badilifu (changeable): anaoweza kugeuka 
na kuwa tofauti. 

badilika (mutate): geuzika ghafla na kuwa 
tofauti na asili hasa zile nduni za kiumbe 
zinazorithishwa. 

badiliko (change): ugeukaji toka katika 
namna moja na kuwa katika namna 
nyingine, k.m., maji kuwa mvuke. 

badiliko la hali (change of state): 
hali inayotokea wakati dutu moja ina- 


pogeuzwa kutoka hali yake na kuwa 
nanma nyingine, kwa mfano, barafu 
kama mango ikikanzwa huyeyuka kabisa 
na kuwa namna ya kiowevu, na kiow- 
evu kikikanzwa hugeuka mvuke (gesi). 
Kinyume chake kiowevu kikipozwa huga- 
nda na kuwa mango au mvuke huwa maji. 

badiliko la kemikali (chemical change): 
ugeukaji wa kitu au gimba ambamo dutu 
mpya zenye tabia mpya hutokea» 

badiliko la umbo (physical thange)-. 
badiliko au ugeukaji wa hali au tabia ya 
umbo la maunzi wakati yakibakia maunzi 
yaleyale, k.m., uyeyukaji wa barafu kuwa 
maji, kutanuka kwa metali inayokanzwa, 
kushika sumaku kwa chuma, n.k. 

badilisha (convert): geuza kuwa vingine. 
Kwa mfano ukitaka kubadilisha mita 
kuwa sentimita zidisha kwa 100. Jedwali 
la ubadilishaji huwezesha kuonyesha ki- 
pimo kimoja kulingana na kingine. 

badiliwa (modified}. badiliko la umbo na 
kazi. Jani badiliwa huwa umbo tofauti na 
jani kawaida, na lina kazi tofauti. k.m. 1. 
kikonyokata jani ambamo jani hubadiliwa 
kuwa umbo refu, jembamba kama uzi 
nalo hujifunga kwenye kiolwa ili kushikiza 
mmea. 2. uti jani kama uti kwenye cha- 
range ambao ni jani dogo lenye ncha kali 
lililobadiliwa. 

badiliwaji (replaceable): (kuhusu asidi) 
kuondosha atomi za hidrojeni kwa atomi 
za metali ziwekwazo mahali pao, k.m. 
hidrojeni kwenye asidi salfuria huo- 
ndoshwa na ziiiki. 




bafa 


20 


bambabega 


bafa (huffer). kitu kinacholinda kingine au 
kukipunguzia mshituko na athari hasi. 

bafu (bath): kiwekeo kikubwa cha maji 
aghalabu ndani ya jengo kwa ajili ya ku- 
gea. 

bahari (ocean): eneo kubwa la maji yenye 
chumvi. Tabakamaji ya dunia ina bahari 
nne. 

bahatlsha (guess): fikiria na taja idadi 
au kiasi kwa kutumia ushahidi kidogo au 
pasipo ushahidi wa kujengea hoja. Kuba- 
hatisha si sawa na kukisia. Makisio yana 
msingi kwenye taarifa zilizopo au uzoefu 
uliopita. 

baidl^ ( discrete ): -enye kutenganishwa 
na kuhesabika, k.m., watoto darasani, 
kurasa za kitabu, magari yaliyoegeshwa, 
herufi za alfabeti, ng’ombe katika zizi, 
n.k. Maji na viowevu vingine si baidi. 
Huitwa wingi endelevu. 

baidi^ (separate): mbalimbali na. 

baiskeli (bicycle): gari la magurudumu 
mawili, moja mbele la pili nyxima, lenye 
kiti kwa ajili ya mwendeshaji nalo huo- 
ngozwa kwa usukani na husonga mbele 
kwa kuchanganya pedeli au mota. 

B. K. (A. D.): kifupisho cha Baada ya 
kuzaliwa Kristo. Kwa mfano, Yesu alianza 
kufundisha mwaka 30B.K. 

baka (blight): upaukaji haraka na tandavu 
ukifuatiwa na unyaukaji na kufa kwa 
tishu za mmea. 

baika ioni (ion spot): eneo jeusi linalo- 
jitokeza kwenye kiwambo cha neli ya 
mwali wa kathodi na matokeo yake ni 
kupungua kwa uangazaji wa kiwambo 
baada ya kupigwa kwa ioni hasi nzito 
kwenye mwonzi. Kwa msaada wa kina- 
saioni hupunguza athari hii. 

baka moto (hot spot): eneo dogo la ele- 


ktrodi mfano wa tao ambao huwa na ha- 
lijoto ya juu kuliko eneo jinginelo la ele- 
ktrodi. Pia: doto moto. 

bakaa (balance): kiasi kinachosalia. Kwa 
mfano, baada ya kutoa shilingi elfu kiuni 
benki ilisalia bakaa ya shilingi elfu moja 
tu. 

baki (remainder): sehemu iliyosalia ka- 
tika hesabu baada 3 ^ kugawanya au ku- 
tolewa kiasi fulani. 

bakoli (clasp): kitumi cha kufungia koja, 
kidani, mkanda au kiolwa kingine. 

bakteria (bacteria): vidubini ambavyo 
vimeenea kila mahali navyo vina gimba 
duara, mtatio au pao. Husababisha ku- 
vunda na kuoza, magonjwa na ambisho 
la nitrojeni. 



bakteria 

bakteriolojia (bacteriology): sayansi ina- 
yoshughulika na bakteria. 

balehe (adolescent): mvulana au msi- 
chana aliyefikia hali ya kuweza kuzaa kwa 
sababu ogani na homoni zake vimepe- 
vuka. 

baleheni (teens): numerali 13 hadi 19 
pamoja. Kwa mfano, watu wa umri wa 
miaka 13 hadi 19 pamoja huelezwa kuwa 
ni baleheni. Huitwa wabeleheni. 

bamba (plate): kitu chenye cheneo bapa 
na unene mdogo, k.m., bamba la inetali, 
plafitiki, n.k. 

bambabega (scapula): mojawapo ya mi- 
fupa miwili umbo la pembetatu, na bapa 



bambaduara 


21 


baujo 


auibao hufanya sehemu ya nyuma ya 



bambaduara (disk): kitu cha mviringo na 
bapa, au kinachoonekana bapa. 

bambaifu (malleabie): tazama: bam- 
baikaji 

bambaikaji (malleable): -anaoweza ku- 
nyooshwa au kupatiwa umbo kwa kubat- 
wabatwa an kwa kanieneo. Pia: bam- 
bedfu. 

bambiza (plate): tazama: goza. 

bambo (scoop): chombo kidogo cha metali 
kama bakora kilichopinda au chenye kina, 
kinachotumiwa kuchotea nafaka katika 
giinia ih kuona aina yake. Pia hutumika 
kuchimbulia miche kwenye udongo. 

bampari (bumper): bafa kwenye gari. 



bampari 

bamvua (spring tide): kujaa sana na 
kupwa sana kwa maji ya bahari baada ya 
mwezi mchanga au mwezi mpevu. 

bana^ (bumer): sehemu ya kisaki cha 
gesi, taa, n.k. ambapo moto hutokezea au 
huwakia. Pia: ufukucha. 

bana^ (clamp): shika kwa kutumia banio, 
gango, koleo au'chochote kinachofanana 
na hivyo. 



bana 


bandama (spleen): Tazama: wengu. 

bandari (harbour): mahali ambapo vyo- 
mbo vya majini huweza kuegeshwa na ku- 
tia nanga kwa ajili ya kupakia na kupakua 
mizigo na abiria. 

bangili (ring): kipande duara cha me- 
tali au dutu nyingine kwa ajili ya lengo 
lililoelezwa. 

bangili ya komuteta (commutator 
ring): kiambato cha mviringo kilichote- 
ngenezwa kwa chuma udongo nacho hu- 
vishwa sehemu za viungo vya kuumana 
kwenye pao za komuteta ih zikabane ma- 
hali pake barabara bila ya kuwayawaya au 
kucheza. 

bangukc (avalanche): anguko ghafla la 
sakitu na barafu kwenye mteremko mkali. 

banika (roast): kuchoma nyama au cha- 
kula kinginecho kwa mnururisho au joto 
kavu kama ifajiywavyo kwa samaki na 
nyama kwenye mibano. 

banic (clamp}. chombo cha kufungia au 
kushikizia vitu imara pamoja. 



banjo (banjo): ala ya muziki yenye nyuzi 
za metali zinazopigwa kwa kudonoa. 



baomambo 


22 


baruti 



banjo 

baomambo (pegbimrd): bao lenye ma- 
tundu, aghalabu yaliyopangwa kwa safu 
na miimo. Mambo za rangi kuweza ku- 
tumiwa kuonyesha mibabadi namba na 
ruwaza. 

bapa^ (flat}. batabata au tambarare bila 
mwinuko au bonde, ‘ 

bapa^ (plane): uso mlinganifu na mwororo 
au unaolingana sawasawa bila ya ma- 
bonde na miinuko. 

bapa kimaosizi (optical flat): uso wowote 
husemekana kuwa bapa kimaonzi iwapo 
sehemu za uso huo ambazo hazikulingana 
(haziko sawa) huwa hazizidi lukoka ya 
nuru. Ala nyingi za maonzi zimeundwa 
kufuata sifa hii. 

bara (continent): eneo kubwa sana la 
ardhi duniani. Kuna mabara saba, nayo ni 
Afika, Asia, Amerika Kusini na Kaskazini, 
Australia, Antaktika, na Ulaya, 

barabara (road): nafasi wazi. ya kupita au 
kusafiria, aghalabu pana ya kutosha kwa 
ajili ya magari na hasa ikiwa baina ya se- 
hemu mbili zenye masafa marefu. 

barafn (ice): maji ambayo yamegandiana 
na kuwa mango kutokana na kufikia hali- 
joto ya kiwango cha chini sana. 

barafu kavu (dry ice): kaboni dioksidi 
mango, yenye halijoto chini ya sifuri 
katika kanieneo ya angahewa. 


salicafu maalumu kwa ajili ya kukaa watu 
na kubarizi, 

bari (barium): elementi amilif u, nye- 
upe, bambikaji yenye valensi mbili ina- 
yopatikana ikiwa imeunganika hasa kama 
bariti au witheriti, Alama: Ba; uzani 
atomi: 137.34; namba atomi: 56; uzani 
mahususi: 3.5 katika 20‘'C, 

baridi (cold): -enye halijoto ya kiwango 
cha chini kuliko mwili au gimba, 

bariti (barite/imryte): madini ya kawa- 
ida, bari sulfati, BaSO^^ inayopatikana 
ikiwa fuwele neli, Ni mtapo mkuu wa bari. 

barometa (barometer): chombo au ala 
ya kupimia kanieneo ya hewa ili kuamua 
mabadiliko yanayoweza kutokea katika 
halihewa au kukokotoa kimo juu ya 
usawa wa bahari, 

barometa aneroidi (aneroid barome- 
ter): kijaruba duara cha metali amba- 
cho hewa imeondokwa ndani kikiwa nusu 
ombwe, nacho hupima kanieneo ya anga- 
hewa, Ongezeko la kanieneo ya angahewa 
husababisha kijaruba kubony^a ndani; 
msogeo huo huhawilishwa na nyenzo 
hivyo kwamba kishale hugeuka kuonyesha 
kipimo. 


barometa aneroidi 

barometa ya Fortini (Fortin barome'- 
ter): aina ya barometa ya zebaki kwa ajili 
ya kusoma vipimo sahihi vya kanieneo ya 
angahewa. Ina kitungi rekebifu cha ze- 
baki. 



baraza (veranda): uwazi au sehemu ya bariiti (dynamite): kilipuzi kikali chenye 
nje iliyotengenezwa kwa kuambishwa na nitrogliserini iliyochanganywa na dutu 

ukuta wa nyumba ikaezekwa na kutiwa fyonzi kama vile kiseliguri. 



beringl 


25 


bika 


mbili, chumvi zake husemekana zina 
ladha tamutamu. Hutumika zaidi kwenye 
aloi za shaba (kupri) zisizoathirika na 
mavune, hutumiwa kwa ajili ya vinesi 
na migusano. Alama: Be; uzani atomi: 
9.0122; namba atomi: 4; uzani mahususi: 
1.8 kunako 20‘’C. 

berlngi (bearing}. kitu mango hasa cha 
metali nacho huwekwa baina ya sehemu 
za mashine zinazozunguka ili kupunguza 
msuguano baina ya viambato vyake. 

berlngi goiolP (bali bearing): beringi 
zenye umbo la mviringo kama tufe. 



beringi goloii 


Bernoull (Bemoulli ^:nifizilda na mhisabati 
wa Uswisi wa 1700 -1782. Athari Bemouli ni 
upunguaji wa kanieneo (shinikizo) wakati 
veiositi ya giligiii inapoongezeka. 

begenl (basin): dishi lenye kina kirefu kwa 
ajili ya kuweka viowevu. 

besi (baae): dutu ya kemikali ambayo hu- 
ungana na asidi kufanya chumvi. 

besla (baaic): -anaohusika au anaotokana 
na besi. 

beta {p) (beta): {0) chembe yenye chaji 
hasi (-) inayotolewa na kiini cha atomi 
yenye harakati za redio. 

betri (battery): seh ya galvani au kundi 
la seli ambazo hutoa nishati ya umeme 
kutokana na kemikali. 

betrl galvania (galvanic battery): ta- 
zama: betrl volta 

betrlmzo (accumuiator): betri ya kisa- 
nduku cha kioo au plastiki ambamo mna 


mchanganyiko wa asidi salfuria na maji 
menyu. Pia mna kibamba kimoja chanya 
(-f-) na vibamba viwili hasi (-). Vibamba 
hivyo ni wazi ndani na vina tundutundu 
zinazoruhusu asidi iingie kwa urahisi. 



betri volta (voltaic battery): betri ya 
umeme iliyoimdwa kwa seli volta kadhaa 
zilizoungamanishwa pamoja. Pia: betri 
galvania 

betri 3 ^ jua (solar battery): muungano 
wa seli kadhaa za jua. 

betuo bapa (indined piane): uso cheneo 
ulioinamishwa. Hii ni mashine sahili. 

bla (beer): kinywaji cha aJikoholi ki- 
nachotengenezwa kwa kuyenga na ku- 
vundika nafaJca, hasa shayiri, kimea 
na kuongezewa mhopi kuipatia ladha 
chungu. 

bibu (bib): kipande cha nguo au plastiki 
kinachofungwa chini ya kidevu cha mtoto 
wakati wa kula ili asichafue mavazi, kifua, 
tumbo, mapaja yake, n.k. 

bifokasla (bifocais}. miwani yenye lenzi 
zilizogawanywa sehemu mbili: ya chini 
kwa kusomea, na ile ya juu kwa kuonea 
mbali. 

bifu (beef}. nyama au mnofu wa maksai, 
fahali au ng’ombe. 

blfubaga (beef burger): mkate wa skoni 
uliotiwa tabaka ya kima katikati. 

blka (beaker}. chombo duara chenye kitako 
bapa, na aghalabu huwa na mdomo wa 
kumiminia viowevu au giligili. 



bikabonati 


26 


biotopi 



bika 

bikabonati (bicarbonate): chumvi ya 
asidi kaboni ikiwa na kundi HCOa*’ 
kabonati asidia kama natiri bikabonati, 

NaHCOa. 

bikari ( compass ): ala ya kuchorea duara, 
na kugawa mistari au pembe nusu kwa 



itumikayo kuchorea matao makubwa. 
Nayo ina mwamba wa metali au ubao a- 
mbao una vichwa viwili ambavyo hureke- 
bishwa ili kupata nafasi kuambaa na 
mwamba na kutumika kama nukta za 
alama ya bikari. 

bilioni (billion): (hasa Maxekani) milioni 
elfu moja (1,000,000,000). Uingereza ni 
milioni milioni moja (1,000,000,000,000). 

bilula (tap/cocky. kitumi cha kudhibiti 
mtiririko wa kiowevu toka kwenye bomba 
au kiwekeo kwa kufungua na kuftmga 
tundu. 



bingia (revolve): kugeuka kwa kujizu- 
ngusha kama vile kwenye; jira. 

bingiria (roll): enda kama mpfra au gu- 
rudumu. 

biniiko (conve^y. aliopinda kama sehemu 
ya nje ya mpira au tufe. 

bio- (bio-): kiambishi awali chenye maana 
ya uhai, au maisha. 

biogesi (biogas): gesi inayopatikana ku- 
tokana na mchanganuo wa mata mahu- 
laku hususani kinyesi cha 'wanyama kama 
ng’ombe. Gesi hiyo huchomwa kupata 
nishati ya kupikia na kuwasha taa. 

biojenesi (biogenesisy. historiuhai au 
uzaliano wa viumbehai toka kwa vitimbe- 
hai vingine. 

biokemia (biochemistry): sayansi ya 
kemia ya viumbe hai. 

biokonosi (biocoenosis ): Jumuia ina- 
yoishi kwenye biotopi. 

biolojia (biology): sayansi ya viumbe hai. 

bioine (biome): jumuia kubwa inayokalia 
eneo kubwa la dunia. Kwa mfano ttmdra 
(maeneo baridi sana yasiyokuwa na miti 
na. mimea mifupifupi), misitu ya mvua ya 
tropiki; savana (nchi ya nyasi); jangwa. 

bionia (bionic ): anaotumia sehemu za 
elektronia na makanikia badala ya ogani 
asilia za mwili. 

biotekinolojia ( ergonomics ): mtaala wa 
hsli ambamo watu hufanya kazi kwa ma- 
ni'faa zaidi watumiapo mashine. 

biotini (biotin): vitamini B-tata, zina- 
zopatikana kwa tvingi kwenye kiini cha 
yai na ini. Upungufu au ukoefu wake hu- 
sababisha dematitisi na unyonyokaji 
nywele. Fomula: CioHisNaOsS. 

biotopl (biotope): eneo ambamo mimea 


birika 


27 


bobarl 


na wanyama wenye desturi zinazoshabi- 
hiana pamoja na mahitaji yanayofanana 
huishi pamoja na kufanya jumuia. Pia ni 
makazi madogo sana kama vile bwawa au 
dimbwi au mti. 

birlka (kettle): kiwekeo cha kubebeka 
chenye mfuniko, mdomo mrefu mwe- 
mbamba na mpini, ambacho huwekea 
maji, chai, n.k. 

birika la umeme (electric kettle): 
birika ambalo hutumia nishati ya umeme 
kuchemshia maji na vinywaji kama soya. 



biriugika (roll)-. enda kwa kuzunguka 
kama gurudumu au kuru. 

bisibisi (screw driver): chombo cha 
mkono kwa ajili ya kugeuzia suku- 
rubu ikiwa na utaimbo bapa nchani nao 
hugeuzwa kwa mpini mwisho wa pili. 



blsimuthi (bismuth): elementi metali 
kechu yenye kampaundi zinazotumika 
katika tiba. Alama: Bi; namba atomia: 83; 
uzani atomia: 208.98; graviti mahususi: 
9.8 katika 20“C. 

blskuti (biscuit): kijimkate chembamba 


kikavu cha dtiara au mstatili kinachome- 
gukameguka vipande. 

bisoni (bison): nyati wa Amerika au ma- 
ksai mwitu. 

bitana (lining): kipande cha maunzi au ki- 
tambaa kinachofunika uso wa ndani wa 
vazi, boksi, n.k. 

biti^ (bit): mojawapo ya tarakimu jozi, 
nazo ni 0 au 1. 

biti^ (hyte): kizio kidogo kabisa cha 
maelezo ambacho huweza kutumiwa na 
kompyuta. 

bitirutl (beetroot): mimea yoyote ile a- 
nuai ya jenera ya beta, hasa Beta tmi» 
gariSf yenye mizizi myekundu au myeupe 
ya nyamanyama. 

bizimu (buckle): aina ya kifimgio cha 
mkanda au mkaja. 

blangeti (bianket): pande la nguo nzito 
iliyofumwa kwa nyuzi nene inayotumiwa 
kama nguo ya kufunika kitandani. 

blanko (blank)'. katriji inayotoa kelele bila 
ya kutupa risasi. 

blastula (blastula): tazama: tumbwe. 

blauzi (blouse): vazi la kike linalopwaya 
ambalo huvaUwa nusu ya juu ya mwiU. 

bleza (blazer): jaketi ambalo pengine hu- 
valiwa kama sehemu ya sare za shule. 

bobari (diamond chisel): zana iUyote- 
ngenezwa kwa chuma cha pua kwa mbele 
imechomoza mithili ya ulimi, kisha kwa 
nyuma ikawa na umbile la duara. Nayo 
hutumika kukatia metaU, kutiUa matundu 
ya duara na kuondolea misumaii. Pia: 
ngabu. 




bodl 


28 


bomu kalorimeta 



bodi (board): ubao au kipande bapa cha 
mti au maunzi mengine. 

bodl la saketi (circuit board): bodi 
ambalo limewekewa njia na vifaa vya 
umeme kukamilisha mzunguko fulani wa 
saketi ya umeme k.m. taa, feni, jiko n.k. 

bodisi (bodice): sehemu ya juu ya vazi la 
mwanamke. 

bohori (trough): chombo wazi kama sa- 
nduku aghalabu kirefu na chembamba, 
kwa ajili ya kutilia maji au chakula cha 
wanyama au kwa kazi yoyote nyingine 
hasa kwenye maabara. 

bohori nyumatia (pneufnatic trough): 
chombo kitumiwacho pamoja na gesijaa 
kwa ajili ya kukusaiiya gesi. 

bolia (boUer): chombo au kifaa kwa ajili 
ya kukanzia maji. 

boksi (box): kiwekeo cha karatasi gumu, 
mbao, metali, plastiki n.k. chenye umbo 
la sanduku na nyuso bapa. 

boksl spana (box spanner): aina ya 
spana inayotumika kufungulia au kufu- 
ngia bolti, nati, n.k. hasa sehemu zili- 
zopenya kwa ndani. Maadamu spana hii 
ina umbo la mwanzi, hivyo, kitu kinacho- 
fungwa au kufunguliwa huingizwa ndani 
ya tundu la mwanzi wa spana na mwi- 
shoni mwanzi huu kuna mpini mfano wa 
kombo kwa a jili ya kukomboa. 



boksiti (bauxite): oksidi asilia ya alumini 
iliyohidirishwa. Ni mtapo mkuu wa alu- 
mini. Fomtila: AI12O3.NH2O. 

boliipeni (ball-point): aina ya kalamu 
yenye kitufe kidogo cha chumapua badala 
y?i, nibu. 

bolti (bolt): pau metali au pini yenye 
kofia mwisho mmoja na hesi za sukurubu 
upande wa pili ili kufimgia nati. 



bolti 


bornba (pipe mcheduara au reli ya 
metali, mti, plastiki, n.k. kwa ajili ya 
kusafirisha maji, gesi, mvuke, n.k. 

bornbo (coryza): mchonyoto mkali wa 
ulando telezi wa tundu za pua; mafua 

bombwe (pattem): modeli siu umbo, 
aghalabu la mti au metali, ambalo hutu- 
mika katika uhunzi kutengeneza kalibu; 
ruwaza 

bomu (Ibomb): kitupo wazi kilichojazwa 
iE.itimiti kinachopasuka kwa kupatiwa 
chaji. 

bomu kaiorimeta (caiorimeter bomb): 
chombo cha kujulia thamani ya kalori ya 
fueli ya kuwasha fueli ndani ya, chombo 
cha chuma pua chenye kuta nene. 



bomu kilotani 


29 


breki hidrolia 


bomu kiiotani (kiloton bomb): (silahaya 
nyukilia na nguvu ya kupasuka iliyo sawa 
na tani dfu moja za ‘T.N.T.’ au karibu 
sawa na jouli x 10^^- 

bonde (basin): sehemu iliyo chini na kupi- 
tiwa na mto au maji ya mvua yana- 
yotiririka ardhini. 

boneti (honnet): mfuniko bapa na unao- 
kaa barabara juu ya injini gari. 

borasi (borax): natiri borati inayopatikana 
kiasili au kutayarishwa kimnemba na 
hutumiwa kuwa tindikali, kitenzi cha usa- 
fishaji, katika utengenezaji kioo, n.k. Bb- 
mula: NazB^Or.lOjO. 

boriti (rafter): 1. mti au ubao mrefu 
mnene amb£u> hutumiwa kujengea dari za 
nyumba. 2. mwamba ulioinama kwenye 
sehemu ya kiunzi cha paa ili kushikilia 
mabati, nyasi, vigae n.k. 

boroni (boron): elementi simetali iliyomo 
kwenye borasi, n.k. inayopatikana katika 
umbp hobela au la fuwele inapotapaswa 
toka kwa kampaundi yake. Alama; B; 
uzani atomi; 10.811; namba atomi: 5. 

boronia (b€>ric): -a boroni au -enye boroni. 

botania (botany): tawi la biolojia ambalo 
ni sayansi ya mimea. 

boti (boat): mashua au meli ndogo. 



boti 

botulini (botulin): sumu inayosababisha 
ugonjwa wa mfumo wa neva, nayo 
hutokana na nyama iliyovunda, vyakula 
vilivyohifadhiwa vibaya vinavyoliwa na 
binadamu na wanyama. 


boya (buoy): kielezo kinachotumiwa kuwa 
kialamishi au mahali pa maegesho. 



boya 


braili (braille) : mbinu ya kuandika au 
kuchapa vinukta ambavyo vipofu husoma 
kwa kuvigusa. 


:« 

H 

!i 

:i 


i: 

90 

1 •: 


•1 

d 

4 


C 

e 

«o 

t : 


«1 

n 

4 




i . 


braili 


braketi (brackets): alama za kufunga ma- 
neno au mitajo iliyomo ili kufikiriwa kuwa 
i pamoja. Alama hizi zina maumbo mba- 
limbali kama vile: ( ), {}, na [ ]. 

brashi (brush): kipitishio chenye kazi jra 
kudumisha mtiririko wa umeme baina ya 
sehemu jongefu na tvdivu za mashine au 
chombo kinginecho. 

brasi (brass): metali njano ambayo ni aloi 
iliyotengenezwa kwa kuchanganya shaba 
na metali nyingine, hasa zinki. Hutumiwa 
kutengenezea beringi, bushi na ala za 
muziki. Pia; lupa. 

breki (brake): chombo katika gari au 
ndege ambacho hutumika kupunguza 
mwendo wa gaxi kwa kutiimia msuguano. 

breki hidrolia (hydrauiic brake): breki 
inayoendeshwa kwa kanieneo ya giligili 
kwenye silinda na kuunganishwa na njia 
za reli. 



breki pewa 


30 


burashl 



breki hidrolia 

breki pewa (centrifugal brake): chombo 
cha usalama kwenye chungu dia kuinu- 
lia ambapo hushikia breki iwapo hasi ya 
chimgu ni kubwa kuliko kikomo cha kifaa. 

bromidi (bromide): chumvi ya asidi 
hidrobromia, yenye ayoni monovalensia 
Br~ (ayoni bromidi). 

bromini (bromine): elementi halojeni a- 
mbayo ni nyekundu kiwi, hufuka, ni kio- 
wevu sumu, na hutumiwa zaidi katika 
utengenezaji wa kampaimdi kindanoki, 
madawa na rangi. Alama yake ni; Br; 
uzani wa atomi ni: 79.909; namba ya 
atomi ni: 35; graviti mahususi ni: 3.119 
(kwa kiowevu).katika 20‘’C. 

bronzi (bronze): metali ambayo ni aloi 
mchanganyiko wa shaba na bati. 

brusilosi (brucellosis): ambukizo la ba- 
kteria wa kundi la Brucella, mara kwa 
mara husababisha miavyo kwa wanyama 
na homa za vipindi kwa binadamu. 

bua (stubble): masiki ya mimea ya nafaka 
na mashina mengine yaliyoachwa ardhini 
baada ya zao kuvimwa. 

buba (yaws}. ugonjwa wa kuambukiza 
imaoshabihi kaswende,nao husababishwa 
na spirosheti, Treponema pertenue, ukiwa 
kwenye maeneo fulani tropikia nao hu- 
ndimishwa kwa utokaji wa vikurutuku- 
rutu vinavyotokeza ovyo. 

buibui (spider}. arakinida anuai wala- 
wenzi wa oda ya Araneae: (Araneida), 


wengi wao hufanya tandabui ambalo ndilo 
makazi yake na mtego kwa windo lake 



buibui 


bufiifoa (sporephore): ogani kwa kuvu 
ainbayo hutoa au kubeba vibufu, hasa 
gimba toaji vibufu maridhawa la uyoga, 
n,k. 

bulidoza (bulldozer): trekta zito lin^otu- 
miwa kusawazishia ardhi 

bulimia (bulimia): ugonjwa mtu awe na 
hiunu kubwa na isiyodhibitika ya kula. 
Pia umero. 

bulungo (granule): kipande kidogo kama 
pimje ndogo. 

buluu (blue): rangi ya samawi kama ya 
mbingu zisizo na mawingu. 

bundi (owiy. ndege mbuai wa oda Strigi- 
formes, anayeruka usiku zaidi, mwenye 
kichwa kipana na macho makubwa a- 
mbayo yamezungtikwa na duara za ma- 
nyoya na kuelekezwa mbele. 

bundo (cyrysalis): umbo ambalo kiwavi 
wa kipepeo au nondo huwa nalo kabla ya 
kupevuka kwa ukamilifu. 

bunduklhewa (airgUn}. btmduki ina- 
yoendeshwa kwa hewa iliyoshinikizwa. 

buni (create}. tafakari na kusanifu jambo 
au umbo au dhana mpya isiyozoewa 
katika fahamu za watm 

buriash! (brush): chombo chenye singa, 
kvm ajili ya kudiorea, kufagilia au kusu- 
gii.lia. 


biireti 


31 


bwete 


buretl (burette): neli kioo iliyodarajiwa 
yenye kizibo upande mmoja kwa ajili 
ya kugawanya na kuhawilisha mijao ju- 
likanika ya giligili, hasa viowevu. 



busa (bursa): kiriba chenye sinovia, ili ku- 
rahisisha mwendo, kama baina ya nyugwe 
na mfupa. 

biishl (bushing)-. kihami kinachotumiwa 
kuunda njia kwa ajili ya kipitishio kupita 
na kugawanyika njia. 

busbl ya kumuteta (commutator 
bush): kifaa cha umeme ambacho huwa ni 
dia metali na umbile la mcheduara kikiwa 
wazi pande zote mbili, nacho hutumika 
kushikilia komuteta. 

butenl (butane): hidrokaboni, C 4 H 10 , kifu, 
iliyopo katika maumbo isometria mawili 
inayotumiwa kama fueli na kemikali. 

butl (boot): kiatu kinachofunika nguyu na 
pengine hata mguu. 

butu^ (blunt): isio na makali; isiyoweza 
kukata vyema. 


butu^ (reflectory): neva au musuli usio- 
weza kuitikia kiamshi hasa kipindi mara 
baada ya uamsho uliopita. 

buu (pupa): hatua ya pumziko katika 
maisha ya baadhi ya wadudu;buu hali 
wala kujongea. Huzingwa ndani ya 
kimvugu, na mabadiliko makuu hutokea 
humo katika muundo wa mwili. Kwa 
mfano, kiwavi hugeuka kuwa kipepeo au 
nondo. 



buu 

bwagala (farrow}. kuzaa vitoto kadhaa 
mfulilizo wakati mmoja kama afanyavyo 
nguruwe. 

bwawa (dam}. mkusanyiko mkubwa wa 
maji uliotokana na kujengwa kizuizi cha 
kusimamisha utiririkaji wa maji ambacho 
aghalabu hujengwa kukingama mto. 

bwelasutl (overall): vazi la kazi linalo- 
funika mwili mzima isipokuwa kichwa, 
mikono au viganja na miguu. Pia: 
ovaroIL 

bwete (inert): iso na harakati au amali 
yoyote. 


c 


32 


chakula 


C (Cy. numerali (namba) ya Kirumi kwa 
ajili ya 100 (mia). 

chafua (poUute)-. kueneza dutu zinazo- 
dhuru au zisizopendeza hewani, majini au 
ardhini, k.m., moshi toka kwenye mioto 
huchafua hewa; vinyesi vya wanyama 
huweza kuchafua maji ya mto; fukwe za 
bahari huweza kuchafuliwa na mafuta au 
takataka za viwanda, toka kwenye meli, 
n.k. 

chagaa (spike): kitungaua ambapo maua 
hayana mbeleko kwenye mhimili mrefu 
usio na tawi. 

chagizl (violent): huelezea mmenyuko wa 
kikemikali ambao takribani kima chake 
chakaribia ulipukaji. 

chagua (choose): kuteua na kuchukua kile 
kitakiwacho toka kwenye kile kilichopo. 

chai (tea,): 1. majani yaliyokaushwa na ku- 
tayarishwa ya kichaka cha mchai, Camel- 
lia sinensis. 2. kinywaji kutokana na ma- 
jani ya chai nacho kina kafeni. 

chajl^ (charge): jaza kitu, hasa betri, kwa 
nguvu ya umeme au kemikali. 

chajp (charge): nguvu ya umeme. Athari 
za chaji ya umeme ni (a) kuvutana 
kwa chaji tofauti au kuwingana kwa 
chaji sawa; (b) ufanyizaji wa cheche 
wakati chaji inapochopoka kuendea ardhi, 
yaani kuchajuliwa; (c) ufanyizaji uga wa 
umeme. Alama ya chaji ya umeme Q. 

chajl mahsusi (specific charge): uwiano 
wa chaji ya chembe msingi na masi ya 
chembe hiyo; chaji ya kila kizio cha masi 


ya chembe. e/m; ambapo e = chembe 
rc singi, m = kizio cha masi. 

chajl tuli (static charge): chaji ya 
umeme uliotulizana tmaobakia kwenye 
dutu, na huwa hauko kwenye mwendo. 
Ivi^fano, chaji ya umeme unaotolewa na 
hariri inaposuguliwa kwenye kioo. 

cha ji umeme /electric charge): wingi wa 
umeme au nishati ya umeme ndani ya au 
kwenye kiolwa au dutu ikidokeza ziada au 
ujjungufu wa elektroni. Pia: chaji. 

cha jua (discharge): ondolea au hawilisha 
ctiaji ya umeme 

chakata (process): 1. kutia (maelezo, na- 
mba, n.k.,) kwenye kompyuta kwa ajili 
yei. uchunguzi. 2. fanya au fanyika kwa 
mfulilizo wa vitendo kwa mfumo kufikia 
malengo fulani. 

cha^kataji (processor): kitumi kinacho- 
fanya vitendo mfulilizo kwa mfumo fulani 
ktiva lengo la kufikia mwisho tama kima- 
tokeo. 

chakataji maneno (word processor): 
kompyuta ndogo itumiwayo, hasa kwa 
kazi za kawaida za ofisi, kama vile kutaipu 
barua na taarifa, kuhifahi m.aelezo, n.k. 

chaki (chalk): vipau vya chokaa au dutu 
kama hiyo vinavyotumika kuandikia na 
kuchorea. 

chalcula (food). dutu yenye virutubisho 
kama vile kabohidrati, protini, mafuta na 
vi iamini ambavyo vinaweza kuliwa na ki- 
umbehai na kumetabolika kuwa nishati 
na tishu za gim ba. 



chalaza 


33 


chanlkiwlti 


chalaza (chaiaza): 1. ugwe uto uliopi- 
ndapinda ambao hushikiza kiini cha yai 
kwenye utando wa ganda. 2. nukta ya 
chini ambapo ngozi huunganishwa na 
nusela. 



chale (sea urchin): tazama: urumba 

chambavu (hlackleg): ugonjwa ambu- 
kizi wa ng’ombe na kondoo, unaoletwa 
na bakteria wa udongoni (Clostridium 
chauvoei na hundunika kwa mivimbo 
michungu ya gesi kwenye misuli, kwa 
kawaida sehemu za juu za miguu. 
Aghalbu husababisha kifo. 

chambi (dioecious): (kwa mimea) yenye 
ogani za kike na kiume baidi na tofauti. 

chambua (analyse): kuchungua kitu kwa 
makini na undani ili kujua kimeundwa 
kwa dutu gani. 

chamka (erupt): 1. kulipuka na kufpka 
kwa moto, lava, n.k., katika zaha. 2. ktifu- 
nikwa kwa ngozi kwa madoto ya ugonjwa. 

chamko (eruption): 1. ulipukaji na 
umwagikaji wa moto, lava, n.k., wa zaha. 
2 . ufunikwaji wa ngozi ya mtu kwa 
mabaka ya ugonjwa. 

chandarua (mosguito net): kitambaa 
cha wavu kilichoshonwa mviringo au 
mstatili, nacho hutundikwa juu ya ki- 
tanda kuzuia mbu wasiingie na kumuuma 
mtu anapolala. 

chandeii (chandelier): mning’inizo one- 
kani wa mishumaa au taa za umeme. 


changamana (biend): kuchanganya aina 
au madaraja anuai, ili kupata namna 
moja mahususi au ubora fulani. 

changanylfu (miscihie): -enye kucha- 
nganywa na kuwa pamoja. 

changarawe (gravei): vipande vidogo 
vya mawe ambavyo ni vikubwa kuliko 
mchanga lakini vidogo kuzidi kokoto. 

change (biock): masi ya mango ya mti, 
jiwe, plastiki, n.k., aghalabu yenye uso 
mmoja au zaidi ulio bapa au karibu ya 
kuwa bapa. 

changla (share): moja ya vipengee viwili 
vya kugawanya, cha pili ni umegaji. Kwa 
mfano: Changia mandazi 16 kwa watu 4. 
Kila nunoja hupata mandazi 4. 16 ^ 4 = 4. 
Mfano wa umegaji imgekuwa: ni makundi 
mangapi ya mandazi 4 yanayoweza ku- 
tokana na mandazi 16? Jibu ni makimdi 
4. Hapo napo timaandika 16 -i- 4 = 4. 

changlwajl (shared): (kuhusu kiolwa) ki- 
nachoshikiliwa kwa pamoja na violwa 
vingine viwili au zaidi, k.m., elektroni zi- 
nazochangiwa na atomi mbili. 

changwa (annulus): cheneo kati ya duara 
mbili zenye kitovu kimoja. 



chamgwa 

chanlklwltl (ehiorophyii): dutu zinazo- 
fanya kijani cha majani na mimea. Dutu 



chanja 


34 


chati mtmriko 


hizi ni za namna mbili: chanikiwiti a 
nyeusi buluu CssHT^MgN^Os na chaniki- 
witi 6, kijani njano CssH^oMgN^Oe- 
Chanikiwiti kinahusika na utengenezaji 
wa kabohidrati kwa usanisinuru kwenye 
mimea na hutumiwa kuwa rangi ya 
vipodozi na mafuta ya uzuri kisha ni 
diodorani. 

chanja (vaccinate): kudunga dawa ya vi- 
ini dhaifu vya ugonjwa ili kuupa mwili 
kinga kwa kutengeneza fingo dhidi yake. 

chanjo (vaccination): udungaji wa vi- 
ini vilivyodhoofishwa ili kujikinga na 
ugonjwa kwa kusisimua kinga ya mwili. 

chanua (bloom): kufunuka na kuwa maua. 

chanuo (comb): kitumi chenye meno kina- 
chotumika kuchana ny wele. 

chanya (positive): 1. -enye kuashiria 
nukta ambayo kwenye saketi ina utuli wa 
juu kuliko ule wa nukta nyingine, mkondo 
ukitiririka kutoka nukta ya utuli wa juu 
kwenda kwa nukta ya utuli wa chini. 2. 
alama au kiasi cha kujumlisha, (-|-). 

chanzo (source): mahali ambapo mnu, 
sauti, nishati, au maunzi yatokako, k.m., 
(a) taa ni chanzo cha nuru; (b) moto ni 
chanzo cha joto; (c) baadhi ya madini ni 
chanzo cha metali. 

chanzo cha ioni (ion source): chombo ki- 
toacho ioni maalum kwa kutumia kicha- 
puo chembe kiduchu cha jeti ya gesi kama 
hidrojeni au heli ambayo hutiwa ioni kwa 
utekelezaji chembe pamoja na mwonzi wa 
elektroni na ioni tokeo hutoka ndani ya 
kichapuo. 

chanzo cha mwali x (x-ray source): 
chimbuko linalotoa miaK yenye uwezo wa 
kupenya mango, kuionisha gesi na ku- 
fichua mabamba ya kifotografia. 

chanzo cha nishati sawa (eguai energy 
source): chanzo cha nishati ambamo 


nishati iliyotolewa huenezwa sawasawa 
kupitia kwenye hududi yote ya mawimbi 
ya taswirangi ya chanzo. 

chanzo cha umeme (electric source): 
kitu au chombo kinachotengeneza au ku- 
toa umeme kama vile dainamo, jenereta, 
n.k., 

chapa (print}. fanya alama za herufi, 
tfirakimu, n.k., juu ya karatasi au 
maunzi mengine kwa kutumia mitambo 
au kompyuta. 

chapachapa (succulent): laini, nene na 
y<mye maji mengi, kama yalivyo matimda 
nciengi. 

chapua (accelerate): ongeza kima cha kasi 
ya velositi. Pia: chapuka 

chapuka (accelerate): tazama: chapua. 

chapwa (dilute}. hafifu kwa nguvu ku- 
tokana na kuongezwa dutu nyingine na 
hivyo kuwa mchanganyiko. 

chapwarisha (dilute): fanya kukosa uko- 
levu na kuwa rojorojo au majimaji sana. 

charange (cactus): mmea wa jangwani au 
mhi kame wenye mibamiba pande zote za 
juu ambazo si shina. 



charajige 


chati (chart): 1. ramani, hasa inayotu- 
miwa na mabaharia. 2. jedwaK au ratiba. 

chati mtiririko (fkm chart): chati au 
jedwali linaloonyesha mpango wa hatua 
za, kufuata au kuchukua. 



chatlrae 


35 


chekumu 


chatlne (chutney): mchaiigaiiyiko wa 
ladha kaJi za vitu vitamu na vichachu 
unaoliwa aghalabu pamoja na nyama. 

chavullo (anther)-. sehemu ya stameni 
inayozalisha chavuo. 



chavuKo 


chavuo (pollen): vumbi laini kwenye se- 
hanu ya kiume ya ua ambalo hus- 
ababisha maua mengine kutoa mbegu 
linapochukuliwa kuyafikia. 

diawa (louse): mdudu mdogo asiye 
mbawa anayedusia binadamu na ma- 
malia wengine katika oda ya Anaplura 
(chawa wanyonyaji), wakiwa na sehemu 
za kinywa zilizorekebishwa kwa ajili ya 
kunyonya kama vile Pediculus corporis 
(chawa mwili) au Pediculus capitis (chawa 
idchwa) 



chawa 


chaweu (diumal): 1. -enye kushughulika 
mchana tu wakati kuna mwanga wa jua 
k.m., wanyama chaweu huwinda chakula 
chao mchana. 2. -enye kutokea kila siku; 
baadhi ya maua yanakuwa na mabadiliko 
yanayotokea kila saa ishirini na nne. 

chaza (oyster): moluska kombe wa ba- 
harini wa familia ya OstreidaCf a- 
mbao wana galili hobela. Hupatikana wa- 
king’ang’ania chini ya miamba au vyombo 


vya binadamu, violwa vingine au kwenye 
maji haba. 



chaza 

cheche (spark): mwanga unaotolewa na 
utoaji umeme usioendelea kupitia hewani 
au kitutwe kingine. 

cheche umeme (electric spark): tazama: 
cheche. 

cheche ya taswlrangl (spectmm spark): 
taswirangi^ itolewayo na metali wakati 
cheche inapopitia kwenye metali nyingine. 

chechevu (bright}. 1. -enye kutoa au 
kuakisi nuru nyingi. 2. shadidi au dhahiri 
k.m., rangi. 

chekecha (screen): kutenganisha vitu 
mango kama vile mchanga na taka au 
mchanga na kokoto kwa kutikisa na ku- 
penyezesha kwenye wavu ili vibaidike. 

chekecheke (screen): chombo kilichote- 
ngenezwa kwa mbao namna ya sanduku 
kubwa lililo wazi pande mbili mkabala. 
Upande mmoja umewekwa wavu-waya 
wenye matundu madogomadogo. Hutu- 
mika kutenga vitu vikavu k.v. unga na 
chenga, mchanga laini na kokoto, n.k., 
kwa kutikisa. 

chekumu (caecum/cecum}. kuli de sald, 
hasa ile ambayo utumbo mpana huanzia. 


clieiMba 


36 


chemchemu 



ehemba (chamber): 1, nafasi iliyozu- 
sigushiwa ukuta pande zote, k.v., kwenye 
mwili au kwenye masKine. 2. nafasi moja 
iliyotengwa pekee kwenye kitu kamili. 

chemba povu (bubble ehamber): cho- 
mbo cha kutafutia nyendo za chembe 
zesiye chaji kwa kutoa mikondo dhahiri 
ya vipovu kwenye njia zake kadiri zina- 
vyopita kwenye midia angavu. 

chembe (particle): kipande kidogo cha 
maunzi kama vile punje (ya mchanga), 
molekiili au atomi. 

chembe alfa (alpha particle): kiini cha 
heli chenye nyutroni mbili na protoni 
mbili, kinachotokea wakati wa baadhi ya 
migeuzo ya harakatiredio. Pia: chembe 

chembe beta (beta particle): elektroni 
yenye velositi kubwa iliyotolewa na kiini 
harakatiredio; hutokea wakati nyutroni 
kwenye kiini inapogeuka kuwa protoni 
na elektroni, na dektro ni hutolewa ikiwa 
chembe beta. Hududi hewani ni kiasi cha 
750sm. Chembe beta hufanya miali beta. 
Pia: chembe 

chembe chuma (iron fHings): vyenge- 
vyenge vya chuma kilichokwaruzwa au 
kusagwa kwa tupa. 

chentbekaya (aleuroue layer): che- 
mbechembe za protini kwenye nafaka zi- 
nazopatikana kwenye tabaka moja tu ya 
seli‘ inayotanda kilishatete na chini ya 
ganda. 


chembekike (ovule): kigimba kinacho- 
kuwa na kifuko cha kiinitete na kwa hiyo 
seli ya kike ambayo baada ya utungishaji 
hukua na kuwa mbegu. 

chembelele (platelet): kigimba kidogo, 
hasa cha damu, kilicho mfano wa kisa- 
hani. 

chembetizi (chromosome): kigimba mi- 
thili ya uzi chenye kromatini, nacho 
hupatikana kwenye kiini cha seli kina- 
chobeba visadifu katika safu kama mstari. 



chembeuzi jisisia (sex chromosome): 
jozi ya chembeuzi kwenye kiini cha seli 
ambayo huamua jinsia ya mnyama na 
mtu. Jinsia moja ina jozi ya chembeuzi 
mshabaha iitwayo chembeuzi-X. Jinsia ya 
p:h ina chembeuzi-X moja na ama che- 
mbeuzi tofauti, iitwayo chembeuzi-Y, au 
b;Ia chembeuzi nyingine. Kwa mamalia 
chembeuzi-Y huzaa dume, yaani che- 
mbeuzi jinsia ni XY; chembeuzi-X mbili 
huzaa jike; na chembeuzi jinsia ni XX. 

chembeiizi»X (X-chromosome): che- 
mbeuzi ya kijinsia. Kwa wanadamu jozi 
ya chembeuzi X huletea mzawa kuwa jike. 
Chembeuzi X ina visadifu vingi ambavyo 
havina visadifu jozi kwenye chembeuzi Y. 

chembeiizi“Y (Y^chromosome): che- 
mibeuzi ya jinsia inayotokea kuwa moja ya 
jozi pamoja na chembeuzi-X kwenye seli 
diploidi za madume ya wanyama wengi, 
pamoja na wanadamu. 

chemchemu (spring): 1. maji yana- 
yobubujika kutoka ardhini na kutiririka 
kwenda mbali au kutuama na kuku- 
sanyika kama dimbwi. 2. mahali penye 



chemka 


37 


chinlardhi 


maji yatokayo cMni ya chemchemu. 



chemchemn 

chemka (boil): kubadilika kwa kiowevu na 
kuwa gesi ambako husababisha vipovu 
vya gesi kupanda hadi usoni mwa kiowevu 
na kukitibua kadiri kinavyoinuka kwenda 
angani. Pia: chemsha 

chemni (chemney): kioo chenye umbo 
kama mcheduara kilicho wazi kwenye mi- 
isho yake yote miwili. Hutiwa kwenye 
taa, k.m., kandili ili kutoa mwangaza, na 
kuzuia upepo usiizime. 

chempovya (efferversce): kutoa kiasi 
kikubwa cha vipovu vya gesi kutokana na 
mmenyuko wa kemikali. Asidi inapoamili 
chokaa kiowevu huchempovya. 

chemsha (boil): tazama chemka 

chemua (exhaust): kutoa nje kama vile 
mvuke au gesi toka kwenye silinda ya i- 
njini. 

cheneo (region): 1. uso wa umbo lolote 
lililo bapa, k.m., mstatili, mraba, n.k. 2. 
nafasi iliyo baina ya tabaka moja hadi 
nyingine ya angahewa. 

cheneo fungwa (ciosed region): mchirizo 
na sehemu yake ya ndani. 

chenezo (tape measure): mkanda au 
utepe mrefu wa nguo, metali, n.k., wenye 
daraji ambao hutumika kupimia urefu, 
upana, wa vitu, n.k. 



chenezo 


chenji (change): fedha anazopewa mnu- 
nuzi ikiwa ni tofauti kati ya kiasi kili- 
cholipwa mwenyedtika na thamani ya bi- 
dhaa zilizonunuliwa. K'wa mfano, kama 
kitabu kinauzwa Sh.300.00 chenji ku- 
tokana na Sh.500.00 itakuwa Sh.200.00. 

chepeo (cap): kofia iliyotengenezwa kwa 
maimzi laini na kubaki yenye kipenu kwa 
mbele. 

cherehe (grinding machine/grinder): 
mashine ya kunolea vyombo kama vile 
visu, patasi, mashoka, n.k., au kufanya 
nyororo au kali kwa kusugua uso mgumu 
kama vile wa mbao, metali, n.k., 



chereza (grind): kunoa zana, k.v. kisu, 
kwa kutumia cherehe. 

oheri (cherry): tunda dogo jekundu au la 
njano lenye kokwa. 

cheuo (cud): chaktila ambacho hurejeshwa 
kinywani toka kwenye saho ili kukitafima 
mara ya pili. 

chini (low): sio mbali na uso wa ardhi, 
sakafu, kitako kwa kulinganishwa na se- 
hemu ihyo juu. 

chiniardhi / subterranean): ndani kabisa 
ya dunia; k.m., tabaka ya mwamba 
chiniardhi ya mwamba jutf. 



chipsi 


38 


chonga 


chipsi (chips): vipande vya viazi vilivyo- 
katwakatwa na kukaangwa. 

chipu (chip): kipande kidogo sana cha si- 
likoni chenye seti ya sehemu elektronia 
na miunganisho yake, nacho hutumiwa 
kwenye kompyuta na mashine nyingine. 



chipu 

chipua (sprout): anza kuota kama vile 
mbegu inavyoanza kumea, au kisiki ki- 
napoanza kutoa machipukizi. 

chipubodi (chipboard): ubao mkubwa 
kama hadibodi uliotengenezwa kwa mcha- 
nganyiko wa karatasi, taka na kushindi- 
liwa pamoja kama bamba. 

chipukizi^ (tiller ): chomozo la mmea 
linalotokeza kwenye mzizi au shinani 



chipukizP (sucker): chomozo imara li- 
otalo toka kwenye mzizi au kitakoshina 
kikuu cha mmea mpevu. 



chitini (chitin): kiambato mahuluku kama 
upembe cha gamba la arthropoda 


chokaa (lime): unga mweupe upatikanao 
kwa kuchoma gange kuwa vumbi. Hutu- 
mika kupaka kuta za nyumba, kuonyesha 
mipaka ya kiwanja, n.k., 

choki (choke): vali inayodhibiti kuingia 
kwa hewa kwenye injini ya petroli. 

chokoleti (chocolate): aina ya tamutamu 
iliyotengenezwa kutokana na imga wa 
kakao. 

choma (conflagrate): unguza kwa moto 
na kuteketeza huku joto na moshi viki- 
tokezea. 

chombo^ (craft): kitu cha kusafiria majini, 
au angani, k.v. mashua eropleni, n.k. 

chombo^ (utensil): kifaa au kiwekeo 
chenye matumizi mahususi kiutendaji 
kama vile patasi, bakuli, n.k. 

chomboanga (aircraft)-. mashine ina- 
yoruka kama vile eropleni, ,helikopta au 
purutangi. 



chomboanga 

chombozumi (hovercraft): chombo che- 
nye uwezo wa kusafiri juu ya ardhi au 
raaji, kwa matakia ya hewa yanayofa- 
nyizwa na mkondo mmoja au zaidi ya 
hewa iliyopulizwa kwenda chini toka mi- 
ishoni mwa chombo. 

chomozo (shoot): shina la mmea mchanga 
eimbalo hukua kutokana na kimea; ma- 
jani hukua kutokana na chomozo. Pia: 
iumba. 

chonga (rhinocerus beetle): mdudu 
jamii ya mbawakau anayehaiibu minazi. 


chonge 


39 


chnjio 


Dume la chonga lina kijipembe kama cha 
fani. 



chonLga 


chonge (canine): jino lenye ncha kali 



choo (latrine): mahali pa kutolea haja 
kubwa au ndogo. 

chopovu (protrusiie): -enye kuweza kure- 
fushwa kama vile gendeo, ulimi, n.k., 

chora (draw): kuandika picha ya umbo la 
kitu au kiolwa kwa kalamu. 

chotara (hybrid)'. mnyama au mmea 
unaotokana na mtambuko baina ya 
wanyama wawili au mimea miwili tofauti 
kichembeuzi Aghalabu machotara baina 
ya spishi tofauti huwa tasa kama chotara 
wa farasi na ptinda. 

chotora (expire): kusukuma hewa itoke 
nje ya mapafu (pumua) au kupitisha maji 
kwenye mashavu. Pia: puma. 

chovyo (oedema/edema): mzagao wa 
giligili damaji kwenye pachipachi za seli, 
katika nafasi za tishu au kwenye matungu 
ya mwilL 

chossa (secrete): kutoa au kufeleti kwa 
mchakato na kubaidisha dutu inayochochea 
harakati fulani ndani ya kiumbehai. 


chozi (sunbird): ndege mdogo mwenye 
rangi kali wa familia ya Nectariniidae, nao 
ni wa namna nyingi kama vile chozimoto, 
chozidume, chozigunda, chozimuhogo, 
chozimgomba, chozitiari, chozimwalimu. 

chubu (tube): bomba wazi mviringo la 
metali, kioo, mpira, plastiki n.k., nalo 
hutumiwa hasa kuchukulia au kuwekea 
viowevu au giligili, k.m., chubu ya tairi. 

chubuzi (abrasive): -enye kusababisha 
kukwaruza au kukwangua. 

chuchu (nippie): ncha tokezi ya titi au 
ziwa ambapo kwa jike kuna virija a- 
mbavyo hutoa maziwa. 

chui (leopard}. mgwizi mkali na mkubwa 
wa Afri^ au Asia mwenye madoadoa 
meusi, Pantkera parim, familia ya ma- 
gwagu. 



chui 

chuja^ (darify}. kufanya kuwa angavu, 
menyu au kubalifu. 

chuja^ (fUter/fUtrate}. kuondoa maunzi 
mango toka kwenye mchanganyiko wa 
kiowevu na mango, k.m., kudiuja ma- 
chicha toka katika mdianganyiko wa 
kiowevu na machicha. 

chujio (fUter}. 1. kitumi ambatcho kwa 
uteuzi hufifiza mibembeo ya marudio fu- 
lani hali kikiwa hakiathiri mibembeo ya 
marudio mengine. 2. dutu kama nguo, 
karatasi, kauri yavuyavu, au taWsa ya 
mkaa au mchanga ambayo ndani yake 
kiowevu, hewa, moshi au kitu mfano 



chujua 


40 


chumvi asidi 


wake hupitishwa kuondoa takataka zina- 
zoangika au kurejesha mango. 

chujua (reduce): rekebisha mpambanuo 
wa picha katika negativu au karatasi, au 
kupunguza kukoza kwake kwa kutumia 
kemikali maalum. 

chujuka (leach): kuondolewa kwa dutu 
kwenye kitu kingine kutokana na kumu- 
munyuka kwenye maji yanayopita ndani 
jra, kitu hicho. 

chujuko (leacking) upotezaji wa dutu zi- 
nazoyeyuka au kumumunyika kutokana 
na amali ya kiowevu kinachopenya 
kwenye kitu. 

chuke (chuck): kitumi cha kuweka kati na 
kubana kitu cha kufanyiwa kazi katika 
ufundL 

chukua (carry): kTmyanyua na kusogeza 
kitu toka sehemu moja hadi nyingine. 

chukucha (agitate): vuruga aghalabu kwa 
kutingisha au ktisukasuka. 

chukuzl (carrier): ■wimbi ambalo tambo, 
marudio au fezi yake hutofautika au hu- 
namnishwa ili kupeleka ishara. 

chulebuni (coffee berry disease): (CBD) 
ugonjvira uaoshambulia matunda ma^ 
changa yu mbuni na kuyakausha. 

chuma (iron): metali ya kawaida na yenye 
kutumiwa sana kuundia mashine nayo ni 
elementi na sumakifu inayotmniwa hasa 
katika kutengeneza feleji na imo kwa kiasi 
kidogo kwenye vyakula na damu. Alama 
yake ni uzani atomia: 55.847; namba 
atomia: 26; graviti mahususi: 7.86; ku- 
nako: 20°C. 

chuma gcdvaniwa (galvanized iron): 
chuma, hasa feleji, kilichofunikwa kwa 
zinki hasa kwa ajili ya kuezekea nyumba, 
yaani mabati. 


chuma laini (soft iron): chuma ambacho 
kina kiasi kidogo cha kaboni; aghalabu 
si sumaku aushi kwani kinapoondolewa 
uga wa sumaku -takribani hupoteza sifa 
za sumaku. 

chuma mfuo (wrought iron): chuma 
menyu ambacho kina kiasi kidogo sana 
cha kaboni, nacho kina sifa ya ugumu, 
kuwayaika, kutanibuzika na huvutwa na 
sumaku kwa lu'ahisi. 

chumapua (steel): tazama: felejL 

chuma tabaka (laminated iron): bamba 
jembamba la chuma ambalo hutumika 
kwa ajili ya masoka ya transfoma badala 
3 ^ 8 , masoka ya chuma mango. Mabamba 
ys. chmna hupakwa vanishi kutoa uki- 
nzani mkubwa baina yake ili kupunguza 
upotevu usababishwao na mikondo dum 

chuma udongo (cast iron): chumaamba- 
cho huandaliwa katika tanuri la kuba, na- 
cho hutiunika kutengeneza pasi za makaa, 
minyororo, silingi, majiko, n.k., 

chumba (room). sehemu ya nyumba ili- 
yozungukwa na kuta pande zote. 

chumba cha kulala (bed room): chumba 
kilichotengwa ndani ya nyumba maalumu 
kwa ajili ya malazi ya wakazi wake. 

chumba cha maakuli (dinning room): 
sehemu iliyotengwa ndani ya nyiunba iwe 
maalumu kwa ajili ya kulia chakula. 

chumba giza (dark room): chumba 
maalumu ambamo miali akitinia imeo- 
mlolewa katika nuru. Hutumiwa kwa kazi 
za kusaiisha negativu na kutoa picha. 

chumvi (scdt}. ngeli yoyote ya dutu za 
kemikali ambayo huweza kufanyika kwa 
kmmganisha asidi na besi. 

chumvi asidi (acidic sait): chumvi ina- 
yotokea wakati hakuna asidi ya kutosha 
kubadilisha besi kabisa. 



ckumvi besla 


41 


chura 


chumvi besia (Imsic salt): chumvi ili- 
yofanyika kutokana na ubatilishaji kiasi 
tu cha besi. 

chungu’ (bitter): -enye ladha isiyopendeza 
au kinyume na tamu. 

chungu^ (drum): rota ya geukio la 
rafadha. 

chungu cha breki (bruke drum}. silinda 
ya metali kama pii>a inayozunguka na gu- 
nidumu au mtaimbo dhidi ya tepe breki 
au kiatu ambacho hugandamizwa ili ku- 
fanya msuguano ambao ni wa lazima kwa 
mlegezo. 

chungule (attic): chumba kwenye paa la 
nyumba. 

chungwa (arange): 1 . tunda tamu lenye 
maji na nyama likitokana na mchungwa. 
2 . rangi kati ya njano na nyekimdu 
kwenye taswirangi (spektra); njano-nye- 
kimdu. 

chunyu (efflorescent): sifa au tabia ya 
baadhi ya chumvi, hasa fuwele zake, a- 
mbazo huelekea kupoteza maji yaliyou- 
nganika kikemikali na kuingia kwenye 
angahewa. Kwa mfano, fuwele za natiri 
kabonati ni chim^ru na huchanganuka 
kuwa unga mweupe. 

chupa (IboUie): kiwekeo cha vitu majimaji 
chenye shingo nyembamba nacho agha- 
labu huwa cha kioo au plastiki. 

chupa pimlzi (measuring hottle): chupa 
ya kutafutia kiasi au wingi wa kiowevu 
katika vizio sanifu. 


chupa Woulfe (Wonlfe hottle): chupa 
inayotumiwa kutayarishia gesi. 

chupa ya densltl mahususi (spedfic 
density bottle): chupa bapa, ndogo na 
yenye kizibo cha kioo, inayojazwa kio- 
wevu. Ili kutafuta uzani mahsusi wa kio- 
wevu, chupa pimizi tupu hupimwa (mi), 
kisha hupimwa ikiwa imejaa kiowevu (m^) 
na hatimaye imejaa maji (ms). Kwa hiyo, 
densiti husianifu ni 

chupa ya uzani mahususi (specific 
gravity bottle): chupa ndogo pimizi a- 
mbayo kizibo chake kina tundu, nayo 
huweza kujazwa kiowevu. Ili kupata 
uzani maalum wa kiowevu, chupa tupu 
hupimwa uzani wake (Ui) na kisha chupa 
iliyojazwa kiowevu (U 2 ) na hatimaye 
chupa iliyojaa maji (U 3 ). Kwa hiyo uzani 
mahususi m kiowevu hutafutwa hivi 
- chupa ya densiti mahususl. 

chura (toad): amfibia asiye na mkia, hasa 
wa familia ya Bufonidae., ambao wana 
ngozi kavu mbalangambalanga nao huishi 
nchi kavu zaidi na kuingia majini msimu 
wa kuzaliana tu. 




D 


42 


damajl 


D,d 


D (D}. numerali ya kirumi kwa ajili ya 
500. Alama ya kirumi ya 1000 ilikuwa 
M, iliyoandikwa kama (I). D ilitokana na 
nusu ya kulia ya alama hiyo. 

dabighl (dye): kutia rangi au baka kwenye 
kitu (kama kitambaa au nywele) kwa ku- 
tumia rangi. 

dadusawa (cube): mchemraba. 

dadu soma (soma cube): maumbo saba 
ambayo huweza kusakiwa pamoja kufa- 
nyiza mchemraba wenye pande vizio vi- 
tatu. 



daii (debit): istilahi ya utunzaji vitabu 
inaiyoonyesha kitu au bidhaa ambayo 
bado inatakiwa ilipwe. 

dad^ (die} chombo chenye umbo la 
duara kilichotengenezwa kwa feleji ya 
thamani, kisha kikaimarishwa. Kina 
mifereji maalumu ya kutolea nje che- 
mbechembe za chuma na kuruhusu 
mafuta ya kupozea kupita. Hutumika 


knwekea hesi za nje. 

dainamikia (dynamics): sayansi ina- 
yoshughulika na violwa au mata katika 
mwendo. 

daitiamo (dynamo): mashine yoyote ina- 
yozimguka ambamo nishati ya mitambo 
hugeuzwa kuwa nishati ya umeme hasa 
jenereta ya mkondo mfululizo. 

dairiamometa (dynamometer): ala ya 
kupimia nguvu. 

dairiamota (dynamotor): mashine a- 
mliayo huungamanisha amali ya mota na 
jenereta kwenye uga mmoja wa sumaku 
ikiwa ama ina amecha mbili au moja 
yenye mitatio miwili iliyo baidi. 

dairii (dyne} kizio cha kani katika mfumo 
w£i. sentimita gramu sektuid^ ni ile kani 
itaJcayoipatia masi ya gramu moja mcha- 
puo wa sentimita moja kwa sektmde 
moja. 

daklka (minute): sekunde 60. Saa moja 
ina dakika 60. 

daktiiari (doctor}. mtu aliyeidhinishwa ku- 
fanya tiba au tawi fulani la tiba akiwa ni 
tabibii, mgangameno au mgangawanyama 
mwele^ kitaalmna. 

dalili (symptom): ishara ya nje inayo- 
onekana ya ugonjwa. 

damaji (serum} kiowevu kihchotaya- 
rishwa au kuziduliwa kutokana na damu 
ya mnyama yenye dutu zinazopambana 
na ugonjwa ambacho hutumiwa kutiwa 
kwenye damu ya mtu kuchochea kinga. 



damis 


43 


dawa 


damu (Mood): majimaji mekundu yana- 
yotiririka kwenye vena na ateri mwilini 

damia karldl (coid-Mooded): -enye damu 
ambayo hubadili halijoto kulingana na 
maringira. 

damu moto (warm~blooded): huelezea 
mnyama ambaye huwa na mwili wa hal- 
ijoto isiyobadilika, aghalabu juu kuliko 
haUjoto ya mazingira. Sehemu ya joto 
hupot^ kwa mnururisho; utoaji jasho, 
ambao hupoza mwili kwa mvukizo, hupa- 
tia udhibiti ziada kubakisha halijoto bila 
kubadilika. Ndege na mamalia ni viumbe 
damu moto. 

daug’a (oolostrum): masana au maziwa 
yaaayochozwa kwa siku chache baada ya 
mtoto kuzaliwa nayo yana dutu za kinga 
asilia na virutubisho vingi. 

damgo (hore): tundu lililofanywa kwa ku- 
pekecha sehemu ya masi ya pmba linalo- 
husika. 

dangollpo (instalment): sehemu moja ya 
malipo yanayotolewa kwa awamu. 

daraja (bt^ge): muundo ambao huruhusu 
mtu au magari kuvuka toka upande 
mmoja wa nchi, bonde au kitu kwenda 
wa pili. 





daraja 

dara^ (graduate): gawa kwenye viwango 
au hatua kwa kuweka alama zinazoonye- 
sha kiwango cha upimaji. 

dari (ceUing): kitu bapa kinachokaa 
mtambaa sehemu ya juu ya chumba lakini 


chini ya paa. Dari inaweza kuwa ni ya ma- 
gunia, mabamba ya hadibodi, mbao, n.k., 

darublnl (teiescope): ala ya maonzi kwa 
ajili ya kuvifanya violwa vilivyo mbali 
sana vionekane vikubwa na kwa hiyo 
kuonekana kuwa viko karibu. 



darujua (sundiai): ala ionyeshayo muda 
wa mchana kwa kutumia kivuli kina- 
chotupwa na jua kwenye duara ya vipimo. 

darumblll (binocuiars): ala yenye lenzi 
inayotazamia kwa macho mawiii kwa ajili 
ya kuvifanya violwa vilivyo mbali viwe 
karibu. 

data’ (datum): taarifa aghalabu ina- 
yotokana na utafiti ambayo kutokana 
nayo mahitimisho yanaweza kufanywa. 

data^ (yieid): kushindwa kukabili kani, 
kanieneo, n.k., na hivyo kujongea, ku- 
pinda, kugwa au kufikia hali mfano wa 
hizo. 

dataonwa (viewdata): huduma ya da- 
taonwa imegawanywa kuwa Presteli na 
Dataonwa faragha. Dataonwa faragha 
huanzishwa na mashirika kwa ajili ya ku- 
nufaisha makundi maalumu ya watumi- 
aji. 

datu (datum): miinuko ya nukta juu jra, 
dunia hupimwa kutoka kwenye usawa 
unaojulikana ambao huitwa datu. Kwa 
mfano Shirika la Upimaji la Uingereza na 
Uire hupima miinuko toka usawa wastani 
wa bahari ulioko LiverpooL 

dawa (medicine): dutu inayotumiwa ku- 
ganga ugonjwa. 







dawami 


44 


densiii husianifu 


dawami (perennial): -enye mzunguko wa 
maisha unaozidi miaka miwilL 

dawarl (cyciic): tazama: saikilia 

debeki (die-back): hali ya mmea ambapo 
matawi au machipukizi hufa toka nchani 
kurudi ndani ikisababishwa na vidusia 
kadhaa, hali ya mazingira, n.k., 

dege (fem}. tazama: kangaga. 

degedege (convulsion): ugonjwa wa mvu- 
ragiko mkali, kutapatapa na kite kama wa 
kifafa. 

deka (deka-/deca-): kiambishi awali ki- 
kiwa na maana ya kumi. Kwa mfano, 
dekagoni = pandekumi; dekagramu = 
gramu kumi; dekahedroni = nyuso kumi; 
dekalita = lita kumi, n.k. 

dekamita (decameter): kipimo cha urefu 
ambanho ni sawa na mita 10. 

deksitrini (dextrin): dutu muumimyikaji 
ya gundigundi inayofanyika kutokana na 
wanga kwa amali ya joto, asidi au ku- 
vundikwa, ikiwa katika namna anwai na 
yenye tabia za gimdi. Hutumiwa zaidi 
kuwa kitenzi cha uvimbishaji katika wino 
na chakula, badili ya gundi, ulimbo, n.k., 

deksltrosi (dextrose): sukari inayopati- 
kana katika matunda mengL 

delta (delta): mahali mto unapojigawa se- 
hemu mbili au zaidi kabla ya kuingia zi- 
wani au baharini. Kima delta za aina 
mbiK: deltao na deltawL 

deltao (arcuate delta): delta yenye umbo 
la robo au nusuduara kabla ya kuingia ba- 
harini au ziwani. 



deltawi (digitate delta): delta ambayo 
mto hufanya matawi kabla ya kum^aga 
maji baharini au ziwani. 



deltawi 


dematitisl (dermatitis): ugonjwa wa 
nj^zi unaotambuKka kwa wekundu, ku- 
vimba na maumivu. 

demoduleta (demodulator): chombo cha 
kutenganisha ishara kutoka kwenye wimbi 
Knalozichukua katika kipokezi cha redio. 

dendira (dendrites): kitu mfano wa uzi 
k 2 i.tika nyuroni, aghalabu huwa ni kifupi 
kwa marefu, na huwa na matawi mwi- 
shoni mwake. Hupitisha mipwito kuen- 
dea. gimba selila nyuroni. Nyuroni huweza 
kuwa na dendira moja au kadhaa. 

dengu (lentil): mbegu ndogo mviringo 
kema harage Lens culinaris zinazotumiwa 
kwa chakula hasa zikiwa kavu. 

densiti (density): masi ya kizio kimoja 
cha mjao wa dutu. Hupimwa katika gramu 
kwa sm^’ n.k., 

densiti husianlfu (relative density): 
deaisiti husianifu = (densiti ya maunzi) ^ 
(densiti jra maji). Kwa chuma densiti ni 
7800 kg/m® (kilogramu kwa mita ujazo). 
Kila maunzi yana densiti mahususi yake,’ 



densiti mahusnsl 


45 


dhiraa 


k.m., densiti maji ni lg/sm®> kwa hiyo 
densiti ni muhimu katika utambuaji wa 
maunzi. 

densiti mahususi (specific gravity): 
uwiano wa densiti ya dutu moja na de- 
nsiti ya dutu nyingine inayotumiwa kuwa 
kigezo, maji yakiwa kigezo kwa ajili ya 
viowevu na mango na hidrojeni au hewa 
ikiwa kigezo cha gesi. 

dentini (dentin): tishu ya kalisi, mfano na 
tofauti na mfupa, lakini nzito zaidi nayo 
hufanya sehemu kubwa ya jino. 

deoksiribosi (deoxyribose): sukari pe- 
ntosi inayopatikana kwa hidrolisisi ya 
DNA. Fomula C 5 H 10 O 4 . 

deraya (armour): gamba la metali linalo- 
tumiwa kukinga watu, meli, au magari 
kwenye vita visidhuriwe. 

desi- (deci-): kiambishi awaJi chenye 
maana ya moja ya kumi. Kwa mfano, de- 
sigramu = moja ya. kumi ya gramu; de- 
silita = moja ya kumi ya lita, n.k 

desimali (decimal): sehemu moja ya 
kumi. 

deslmall radidia (periodic decimal/re- 
curring decimai/repeating dedmcd): 
desimali inayorudiarudia bila kukoma. 
Kwa mfano, 1.2777777... huonyesha kuwa 
7 hurudia bila kukoma, na huandikwa 
kama 1.27. Nayo 17.15434343... hu- 
andikwa 17.1543; 5.215215215... hua- 

ndikwa 5.M5; n.k. Hiyo huandikwa juu 
ya tarakimu ambazo zinarudiarudia. 

desimita (decimeter): kipimo cha urefu 
ambadio ni sawa na 1/10 ya mita. 

developa (deveioper): kemikali ikiwa ka- 
tika n anrm a ya kiowevu ambamo filamu au 
negativu ya picha hutoswa ndani yake ili 
zipate uwezo wa kuonekana sawasawa. 


developu (develop}. kitenzi kamili cha 
kiishughulikia filamu au negativu ya picha 
iliyokwisha pigwa nuru hadi zile taswira 
hafifu zinapodhihirika na kubakia imara. 

dhahabu (goid} elementi metali ya njano 
na thamani kubwa, ikiwa ni bambaifu na 
wayaikaji sana. Alama yake ni: Au; uzani 
atomia: 196.967; namba atomia: 79^ gra- 
viti mahusiisi iri: 19.3 katika 20 ®C. Pia: 
auri. 

dhahania (abstract): -enye kuhusu ma- 
wazo au maoni kuliko vitu yakinifu. 

dhana (concept): wazo au fikira tama juu 
ya jambo fulani kwa kutumia mifano, sifa, 
nduni, maono maalumu ya utetezi. 

dhanio la Avogadro (Avogadro’s hy- 
pothesis): dhana isemayo: mijao sawa 3 ^, 
gesi zote, katika mazingara ya haJijoto 
na kanieneo zinazofanana, huwa na idadi 
sawa ya molekuli. 

dharuba (turbulent): mikondo ya hewa 
inayochanganyikana kwa kupanda na 
kushuka kwani huwa haina ulinganifu 
katika ukubwa na uelekeo. 

dhibltl (control): tawala taratibu za ute- 
ndaji au ishitighaJa. 

dhidl ya (against): kushindana au kupi- 
ngana na. 

dhlhirisha (deduce} thibitisha kwa ku- 
toa hoja. Kwa mfano, tukiambiwa kuwa 
2® -I- 3 = 11 tunaweza kudhihirisha kuwa 
® = 4 kwani 2® = 11 — 3; 2x = 8. 

dhiraa (cubit): kipimo cha kaJe cha urefu, 
kikiwa ni umbali kati ya kiwiko na ncha 
ya kidole cha kati. 



dlastasl 


46 


dlra 



dlastasl (diasiaae): kimeng’enyo ambacho 
hugeuza wanga ^wa deksitrini na ma- 
itosi, ambacho huwa kwenye shayiri ina- 
yom^a,. mbatata, n.k., 

dlatoma (diatom): yoyote yule wa mwani 
selimoja aonekanaye kwa hadubini au 
kwenye ma jibaiidi waMwa na kuta seli za 
silika. 

dlatomla (diatomic): -a molekuli ya ele- 
menti yenye atomi mbili, k.m., molekuli 
za hidrojeni, oksijeni na klorini. 

dlbesla (dihasic): (kwa asidi) iliyo na 
atomi mbili asidia za hidrojerd, kama vile 
H2SO4. 

dlene ( dsewesj: Profesa Z. Dienesi, mku- 
za ji wa machange awali mengi ya hesabu, 
machange roiaatiki na vifaa vingine vitu- 
miwavyo katika kufundisha hisabati. 

dlgril (degree): nyuzi au hatua katika ki- 
pimio cha ukalifu au wingi hasa wa hali- 
joto, pembe. Pia: isyuzi. 

dikotlledoni (dicotyledon): mimea ya 
mbegu zilizofunikwa katika nusungeli Di- 
cotyledoneae inayondunika kwa kuzaa 
mbegu zenye kotiledoni mbili. Dikotile- 
doni zote zina mveneko wavu, sehemu za 
maua, katika makimdi ya nne au matano, 
na kitita neli. 

dime (dime}. sarafu yenye thamani ya 
moja ya kiuni ya dola (Marekani). dime 
1 = senti 10; dime 10 = dola 1. 

dlnari (denarius): sarafu ya kale ya 
kirumi. Katika Agano Jipya sarafu hii 


huitwa hivyohivyo dinari, lakini Uinge- 
leza iliitwa peni. Peni kwa hiyo ili- 
fupishwa kuwa d. Mwaka 1971. Uinge- 
reza ilibadilisha na kutumia desimali 
katika fedha na peni mpya ilimaanisha na 
kuwakilishwa nap. Sarafu zinazoitwa di- 
riari huko Yugoslavia na Irani zimepata 
jina hili kutokana na dinari. 

diodoranl (deodorant): dutu kemikali 
ambayo huharibu au kuhinikiza harufu 
mbaya, hususani harufu za binadamu. 

diodi (diode): kifaa chenye anodi na 
kathodi ambazo sifa za volti-ampea si 
pacha. Hutumika kama rektifaya kugeuza 
mkondo geu kuwa mkondo mfulizo. 

dioksidl (dioxide): oksidi yenye atomi 
nibili za oksijeni kwa kila molekuli, zote 
mbili zikiwa zimebabadika kwenye atomi 
ya elementi nyingine. 

dipiaro (red boUworm): (Diparopsis cas- 
tanca): kiwavi wa nondo anayeshambu- 
lia vitumba vya pamba. Hundunika kwa 
kuwa na mstari mwekimdu mgongoru na 
ubavuni. 



diparo 

dira (compass): ala yenye sumaku, huru 
kugeuka kwenye egemeo, pengine ikiwa 
na nyelekeo kaskazini, kusini, mashariki 
na magharibi zikionyeshwa kwa alama. 
Katika dira ya msafiri, mishale miwili 
au. zaidi hufungwa kwenye kadi ambayo 
huelea kwenye alikoholi na maji. Dira 
hii hutumiwa kutafuta mielekeo katika 
dunia. 



dira kavu 


47 


DNA 



dira kavu (dry compass): dira ya sumaku 
inayotumiwa na manahodha na haina 
kiowevu ndani yake. 

dira ya uahodha (mariner’s compass): 
ala yenye sindano mbili za kisumaku zili- 
zofungwa ktmako kadi inayoelea kwenye 
maji na alikoholi. Dira hiyo hutumiwa 
kutafuta mielekeo kwenye dimia. 



dira ya niahodha 

dira ya redio (radio compass): chombo 
kinachotumiwa kuelekezea vyombo vya 
angani, k.m., ndege; na majini, k.m., 
meli. Kina kipokezi cha redio pamoja 
na erio elekevu maalumu kwa kutafutia 
uelekeo. Erio huzungushwa ili kutafutia 
uelekeo maalumu wa transmita ya redio 
husianifu na chomboanga. 

dlrisha (window): 1. nafasi ya kadri ili- 
yomegwa kwenye ukuta ili kuingizia nuru 
na hewa safi ndani. 2. kiunzi cha dirisha 
kilichotengenezwa kwa metali, ubao, n.k., 
au kiunzi kilichotiwa kioo. 

dirlsha duaradufu (oval window): uta- 
ndo mwembamba baina ya sikiokati na 
sikiondani. Osiko hupitisha mitetemo kwa 
dirisha duaradufu. Dirisha duaradufu 
hupitisha mitetemo kwa labirinthi. 

disakaridl (disaccharide): kundi lile la 


kabohidrati kama sukrosi au laktosi, a- 
mbalo huhidrolika kuwa sukari sahili 
mbili. 

diski (disk): kipande duara na bapa 

cha plastiki kinachotumiwa kuhifadhi 

maelezo au taarifa za kompyuta. 

diski chanso (source disk): diski a- 

mbamo faili la kunakhiwa huhifadhiwa. 

diski kazi (work disk}. diski itumiwayo 
kuhifadhi hati au data zinazoshughu- 
likiwa, aidha na mafaili yaliyokamilishwa. 

diski mfumo (system disk): diski a- 

mbamo mfumo wa utekelezaji umehifa- 
dhiwa. 

diski ngumu (hard disk): diski mango 
isiyo tepetevu. 

diski tepetevu (floppy disk): chombo 
cha plastiki inayopinda na kupakwa dutu 
sumaku ambamo maelezo yaliyoingizwa 
katika kompyuta huhifadhiwa. 

ditajenti (detergent): 1. kitenzi cha 
kusafishia pamoja na sabuni. 2. kundi la 
vitenzi sanisiwa na ogania vya kusafishia 
lenye tabia amiHfu' usoni ambazo tofauti 
na sabimi hutengenezwa bila ya kutumia 
shahamu au mafuta. 

divaiensia (divalency): valensi mbili. 

divisheni (division): 1. sabudivisheni kuu 
ya ufalme wa mimea, yenye ngeli moja au 
zaidi. 2. sabudivisheni ya kundi ainifu. 

dizeli (diesel): fueli nzito kuliko kerosini 
na nyepesi kuliko lami inayotumiwa kutoa 
nishati kwa injini za magari, materekta, 
mitambo, n.k., 

DNA= Deoxyribonucleic Acid (DNA 
= Deoksiribonyukilia Asidi): asidi 
nyukilia. Sukari ni deoksiribosi. Besi 
kwenye kila nyukiliotidi ni moja ya: thi- 
amini, (sitosini), adenini na gwanini. 



doa 


48 


dota 


Mkiifu mrefu wa nyukiliotidi hufan^dza 
utepe na tepe mbili huzongomana ku- 
fanya hesi maradufu. Tepe hizo huungwa 
pamoja baina ya jozi za besi tofauti, moja 
kwenye kila utepe DNA hupatikana tu 
kwenye viini vya seli. DNA na protini hu- 
fanyiza chembeuzi. Kutoka kwa utepe wa 
DNA, utepe, wa RNA hufanyizwa kwa 
amali ya kimeng’enya. 



DNA 

doa (spot): alama duara iliyofanywa na 
kitu kigeni kilichodondoka au kugusa 
kieneo hicho na kukiathiri. 

dodoki (loofah/iuffa)): tunda la mta- 
ngotango wowote mmea wa jenera ya 
Luffa, nalo hutiuniwa kama sponji wakati 
wa kuoga. 

dodosa (diagnose): kudadisi na kuukilia 
kwa mujibu wa uchunguzi wa kisayansi au 
tiba. 

dogo kabisa (least): duchu au -a chini 
kabisa. 

dohani (chimney): bomba la moshi linalo- 
tokezea juu na kutokezea juu ya paa 
la jengo ambalo huruhusu moshi na 
gesi hupita toka kwenye moto ndani ya 
nyumba na kwenda angani. 

dokecho (header): kichwa sanifu cha 
kupigwa chapa juu ya kila ukurasa wa 
hati kurasatita. 

dokeza (indicate): ashiria au onyesha. 

dokezo (implication): 1. hitimisho linalo- 
fuatia kutokana na jambo linalochukuliwa 
kuwa la msingi. Kwa mfano, kama 
huchemshi maji ya kunywa basi dokezo ni 
kwamba unaweza kuumwa tumbo. 2. (hi- 


sabati) tamko linalotegemea masharti fu- 
laoi yaliyoelezwa kwa jumla kuwa: kama 
... basi ... Kwa mfano: (a) kama mvua 
itanyesha basi siji. (b) kama x = 2 basi 
x-(-1 = 3 Tamko katika umbo “kama p basi 
g” huandikwa kuwa p -+ g na husomeka: p 
hudokeza q. 

dolomltl (dolomite): madini nyeupe,.isiyo 
rangi, au pengine pinki yenye kalisi magi- 
ncsi kabonati katika umbo la fuwde pe- 
mbesita. Fomula: CaMg^COa)^. Ni chi- 
mbuko muhimu la maginesi na kam- 
paundi zake, na hutumiwa kuwa kifaa cha 
ujenzi na kihimilijoto. 

domlno (domino): miraba miwili tanga- 
mani. Katika michezo ya ubahatishaji kila 
mraba una numerali au doti zilizoandikwa 
kiionyesha thamani yake. Kuna vipande 
28 vya aina hiyo katika mchezo wa 
domino, idadi ya doti ikionyesha 0, 1, 2, 
3, 4, 5 au 6. 

dondakoo (dipktheria}. ugonjwa ua- 
mbukizao wenye homa tmaosababishwa 
nei basila maalumu na hundmiishwa na 
ufanyizaji wa utando bandia kwenye njia 
za hewa, hasa koo. 

done (dot): biringo linalotokezea baada ya 
kiowevu kukauka au kugandiana 

dongochl (subsoil): tabaka ya udongo 
chini ya dongojuu, na juu ya mwamba 

dongojnu (topsoU): tabaka ya juu kabisa 
ya udongo ambayo huwa na viru- 
tubisho vinavyotakiwa na mimea. Kama 
dongo juu likichukuliwa na nunomonyoko, 
mimea haistawi tena kwenye ardhi ili- 
yobaki. 

dongopachl (mortar): mchanganyiko wa 
mchanga, saruji, chokaa, maji, n.k., 
uriaowekwa baina ya nyuso mbili za mato- 
fali au pamwe ili kuyashikhmanisha. 

dota (keys): funguo za huduma au za 
mishale katika kompyuta. 



dota matiiil programlkaji 


49 


duara katlpande 


dota matlnl programlkaji (soft pro~ 
gmmable .keys): dota ambazo huweza 
kuprogramiwa, kufanyiza rufimara, kutoa 
amri au kazi tofauti. 

dota QWERTY (QWERTY keys): 
Dota sanifu za taipureta. Jina QWERTY 
linatokana na mpangilio wa herufi upande 
wa kushoto wa mstari wa tatu. 

dotl (dot): alama ndogo ya duara ina- 
yofanana na nukta. 

doto (spoty. sehemu ambayo aghalabu ni 
mviringo au eneo ambalo ni tofauti na se- 
hemu kuu ya uso wa kitu kwa rangi au 
namna nyingineyo. 

dotojlcko (eye spoty. ogani ya fahamu 
kwa wanyama ngaaichini, yenye kazi ya 
upenyezaji nuru. 

doto moto (hot spoty. baka moto. 

doto njano ( yellow spot): eneo la retina 
ambapo uonaji ni bora kabisa, Hmo kwa 
baadhi ya nyani na hasa binadamu. Mtu 
anapotazama kiolwa, taswira hulengwa 
kwenye doto njano. 

doto pofu (blind spot): mahali ambapo 
neva maonzi huingia jicho la vetebrata. 
Hakima retina kwenye doto hii, kwa hiyo 
mwanga (nuru) hauamshi mipwito ya 
neva kwenye doto pofu. 

dozl (dose): kiasi maalumu cha dawa ya 
kutibu ambacho hutumiwa kwa wakati 
mahususi kikiwa ni tiba kamiU. 

duara’ (round): -a mviringo kama sahani 
iliyoviringa. 

duara* (circle): mchirizo bapa uliofungwa 
ambao kila nukta yake ni sawa toka 
katikati. 

duaradufu' (ellipse): mchirizo ambao 
jumla ya maumbali ya kila nukta katika 
mzingo wake toka kwenye nukta mbili 


fungwa, fokasi, ni sawa. Ni sehemu pia 
inayotokezea kwa utambukwaji wa pia 
duara mraba na bapa na kukata jira ki- 
mshazari na pande mkabala za pia. 



duaradufu 


duaradufu^ (ovaiy. umbo la mawanda 
mawili ambalo ni mfano wa yai. Upande 
mmoja umechongoka kuliko mwingine. 
Huwa na upacha kunako jira (mhimilT) 
lililoonyeshwa. 



duaradufu 

duara katlmoja (concentric circle): 
duara zenye kitovu shirika lakini vipenyo 
tofautitofauti. 



duara katimoja 

duara katlpande (eccentric circle): 
duara zenye vitovu zaidi ya kimoja. 


duara kuu 



duara katipande 

duara kuu (great circle): katishano la 
bapa kupitia katikati ya tufe na uso 
wa tufe hiyo. Kusafiri kwenye duara 
kuu hupatia njia fupi kabisa baina ya 
nukta mbilL Dunia si tx]fe halisi kwani 
imesawazika karibu na ncha zake. Kwa 
sababu hii ikweta na mediani za longitudo 
ni makadirio tu ya maduara makuu. 



duara zlngirwa (inscribed circle): duara 
iliyo ndani j^a umbo na kugusa tu pande 
zake. Kwa mfano, duara lililozingirwa 
kwenye pembetatu hugusa pande zake 
tatu Duara zingirwa ya pembetatu ABC. 
Ili kutafuta kitovu cha duara hii gawakati 
hizo pembe za pembetatu. Vigawakati vi- 
takutana kwenye nukta ambayo ni kitovu 
cha duara kitsikiwacho. 



dubu (hear}. mamalia mlawangi wa familia 
Ursidae, mwenye gimba kubwa manyoya 
timutimu mengi, miguu inayoonekana mi- 
fupi na mkia gutu. 


50 dumwaasi 



dubu 


duchu (minute/micro): kidogo mno kwa 
kilingo, wingi, mfiko au kiasi. 

dufu (iambourine): ngoma ndogo yenye 
kiunzi duara na ngozi iliyowambwa ku- 
kifunika na jozi za njuga zilizoshik- 
izwa kwenye kiunzi ambayo hupigwa kwa 
konzi, kwa kutingisha, n.k., 

dukiza (induce} sababisha kitu kiwe na 
tabia fulani ambayo hakikuwa nayo awali. 

duma (cheetah): gwagu pori, Actinonyz 
jubatus, wa Afrika na Asia ya kusini 
magharibi anayefanana na chui lakini 
mwenye baadhi ya nduni kama mbwa 
naye ana mbio kuwazidi wanyama wote. 



dume (sire): mnyama wa kiume ambaye 
ni baba wa wanyama waxiianga wa aina 
yake. 

dumifu (chronic): -enye kuendelea ku- 
v^ako kwa muda mrefu; sugu. 

dumwazi (lenticel): tundu dogo lililoi- 
nukia, aghalabu la duaradufu, linalo- 
tokezea kwa mashina ya miti; huruhusu 
gesi kuingia na kutoka kwenye shina. 



dungu 


51 


dutu nywoevu 



dungu (btdl): gimba mviringo, la maunzi 
na vilingo tofauti, wazi au mjazo, kwa 
ajili ya matumizi anual 

dungu na pete (ball and bearing): tufe 
lisilo wazi lenye duara kama pete vyote 
vya metali. 



dungu na pete 

dura mata (dura mater): utando ma- 
dhubuti tembwea unaofanya sehemu ya 
nje kabisa ya mifuniko mitatu ya ubongo 
na ugwe uti. 

duru (cycle): mzimguko wa matukio a- 
mbao huendelea kuwa katika mfuatano na 
mpangilio huohuo. 

duru mwamba (rock cycle): ubadilikaji 
wa aina za mwamba kuwa aina nyingine. 
Mabadiliko hayo hufanya mchakato wa 
kudiunu. 

duru ya maji (water cycle): 1. mabadi- 
liko katika hali ya maji ambapo hubadi- 
lika na kuwa katika hali tofauti na ha- 
timaye hurudia hali ya maji tena: 1. 
uvukizikaji toka kwenye mito, maziwa 
na bahari na upumuaji wa mimea na 
wanyama wanaotoa mvuke wa maji; 2. 
muye wa maji huowevya kuwa mawingu; 


3. mawingu huachia maji yaanguke a- 
rdhini, yaani kunyesha mvua^ 4. maji 
ya mvua hupita ardhini hadi kwenye 
mito, maziwa na bahari. Kila tukio hu- 
fuatia lililotangulia kabla yake, kwa hiyo 
mabadiliko haya hufanya mchakato unao- 
jiendeleza. 

duru ya nitrojeni (nitrogen cycle): ele- 
menti ya nitrojaii ni muhimu kama ki- 
ambato cha protini zote. Nitrati kwenye 
udongo hutumiwa na mimea kutengeneza 
protini. Protini za mimea hutumiwa 
na wanyama kufanyiza protini inazohi- 
taji kwa ajili ya maisha. Hiyo nitro- 
jeni kwenye protini hurejeshwa kwenye 
udongo kwenye takamwili kama mkojo 
au kwa uozaji wa tishu za mnyama 
au mimea. Uozaji unaosababishwa nao 
hutengeneza nitrati na amonia inayo- 
achwa huru toka kwenye yurea na pro- 
tini. Duru kamili imeonyeshwa kwenye 
kielelezo. 

duta (bounce): inuka au rudi baada ya ku- 
gonga uso. 

duteri (deuterium): isotopu thabiti ya 
hidrojeni inayotokezea kwenye hidrojeni 
asilia (sehemu 156 kwa kila milioni) na 
kwenye maji mazito; hutumiwa kuwa 
kiperembo kwenye kemia na biolojia. 
Alama: Dau 2H; namba atomia:!; uzani 
atomia: 2.014; kiwango cha kuchemkia: - 
249.7“C. 

dutisha (bounce): fanya kuduta. 

dutroni (deutron): kiini au nyukilia ya 
duteria ambayo ni chembe yenye chaji 
chanya (-h) moja. 

dutu (substance): mata yenye muundo 
tama kikemikali, kama vile dutu metali 
na dutu simetali. 

dutu nywoevu (deliguescent sub- 
stance): dutu mango ambayo huelekea 
kufyonza maji mengi mno toka kwenye 



dutu rishai 


52 


dutuvuo 


angahewa hivyo kwamba hufanyiza mmu- 
munyo. 

dutu rishai (hygroscopic substance): 
dutu yenye kufyonza maji bila ya 
kuyeyuka. 

dutu sahili (simple substance): dutu 
yenye kitu kimoja au sehemu moja 
badala ya sehemu kadhaa zilizoungamana 
pamoja. 


dut;u za chumasumaku (ferromagnetic 
substances): tazama; uchumasumaku 

dutuvuo (mitochondria): moja ya ki- 
gimba kiduchu, chembe mithili ya pao au 
uzi, kinachotokea kwenye uteseli wa seli 
na kufanya kazi kwenye metaboli 3 ^ seli. 



dutuvuo 



E 


53 elektrodl platinl 


E (E): 1. ikiEuidikwa E huwa alama ya 
nishati. Kwa mfano, fomula maarufu ya 
Einsteini katika nadharia ya uhusianifu ni 
E = mc^- 2. e ni namba itumiwayo kwa 
ajili ya anzio la logi kawaida. e ni kadiri 
ya 2.718. e pia hutumiwa kuwa alama ya 
viasi vingine kama ukatipande na kizigeu 
cha msawaziko. 

egemeo (pivot/fuicrum): nukta ya kuzu- 
ngukia. 

egotl (ergot): ugonjwa wa rai, nyasi 
na nafaka nyingine, usababishwao na 
kuvu ambaye hutwaa nafasi 5 ^ nafaka 
iliyoathiriwa kwa gimba sklera refu, 
gumu, kama upembe lenye rangi nyeusi. 

eka (acre): kipimo cha eneo la ardhi sawa 
na mita mraba 4,047 au yadi mraba 4j840. 

eklnodemata (echnodermata): faila ina- 
yojumuisha ekinodema ambao ni kama 
urumba, kitipweza, n.k. 

ekseli (axie): mtaimbo, ambapo gurudumu 
moja au mawili huzungukia. 

ekseli hawilishi (driving axie): e- 
kseli ya gari ambapo jitihada hawilishi 
husafirishwa mpaka kwenye magurudumu 
yaliyofimgwa kwayo. 

eksirei (x-rays): mnumrisho wa sumaku- 
umeme mithili ya nuru laJdni yenye 
lukoka fupi zaidi na wenye uwezo wa ku- 
penya mango na kuionisha gesi. 

eksosl (ewhaust): mahah pa kupitishia 
gesi baada ya mmenyuko wa kemikaE 


E,e 



eksosl 


elastini (elastin): skileroprotini tembwea 
inayofanyiza tishu nesi, kama vile kuta za 
ateri. 

elea (fioat): bakia juu ya uso wa kiowevu 
bila kuzama. Kwa mfano, jiwe huzama 
ma jini lakini gome la mti au bua huelea. 

elektroblni (electroscope): kitumi cha 
kubaini kuwapo kwa umeme, na kama ni 
chanya au hasi, kwa njia ya uvutiano na 
uwingano wa umeme. 

elektrochanya (eiectropositive): -enye 
umeme chanya na mwelekeo wa kuhamia 
kwenye ncha hasi katika elektrolisi. 

elektrodl (dectrode}. waya, pau au 
bamba linalopitisha mkondo wa umeme 
kuingiza au kutoa kwenye kitumi cho- 
chote cha umeme. 

elektrodl chanya (positive eiectrode): 
tazama: anodi 

elektrodi hasl (negative electrode): 
tazama: kathodi. 

elektrodl piatini ( piatinum electrode): 
waya, pau au bamba lenye kupitisha 
mkondo wa umeme kuingia au kutoka 
kwenye kitumi chochote na maunzi 5 ^e 
ni platini. 




elektrohasi 


54 


elimuala 


eiektrohasi (electronegative): -enye 
umeme hasi na mwelekeo wa kuhamia 
kwenye ncha chanya katika mchakato wa 
elektrolisi. 

elektrolisi (electrolysis): mchanganuo 
kikemikali wa dutu kwa kutumia mkondo 
wa umeme; dutu hiyo ama huwa mmu- 
munyo kwenye maji au ni myeyuko. 

elektroliti (electrolyte): dutu yoyote a- 
mbayo huchanganuka kuwa ioni inapo- 
mumunyuliwa kwenye midia ya kufaa au 
kuyeyushwa na hivyo kufanya kipitishio 
cha umeme. 

elektrolitia (electrolytic): -anaohusu au 
kutokana na elektrolisi au tuamishoele- 
ktrodi. 

elektroni (electron/negatron): 1. che- 
mbechembe asili ambayo ni kiambato 
msingi cha mata chenye chaji hasi ya 
1.602 X 10“^®- kulomu, masi ya 9.1096 x 10“^^ 
kilogramu na poteko ya 1/2, na hu- 
patikana huria au kama kiambato nje ya 
kiini cha atomi. 2. Kizio cha chaji sawa na 
chaji ya elektroni. Pia: negatroni- 

elektroni huru (free electron): ele- 
ktroni ambayo haikuambatishwa kudumu 
kwenye atomi au molekuli maalumu; 
aidha iko huru kuranda kutegemeana na 
jitihada za uga unaotumika na kuhusika. 

elektroni vaiensia (vaiency electron): 
elektroni inayoshiriki katika mbabadi. 
Isipokuwa kwa elementi mpito. Elektroni 
valensia ziko kwenye mzingo wa elektroni 
wa nje kabisa. 

elektronia (electronic): anaohusika na 
elektronikia au vitumi au miftuno yoyote 
inayohusiana na elektronikia. 

eiektronikla / electronics): tawi la fizikia 
linalohusika na uchunguzi wa matumizi ya 
matukio yanayohusu msogeo wa elektroni 
na aghalabu ni mtaala wa matumizi ya 


raikondo midogo ya umeme kwenye vi- 
tumi na vifaa mbalimbali. 

elektrovalensia (electrovalent): ionia au 
bali ya kutoa au kupokea elektroni na 
hivyo kuwa na chaji hasi au chanya. 

eiementi (element): moja ya ngeli za dutu 
ambayo imeundwa kwa atomi zenye nam- 
b>ari sawa; zipo elementi 105 zinazota- 
mbuliwa hadi sasa. 

Elementi (The Elements): 1. mku- 
sanyiko wa vitabu kumi na vitatu vya 
Eukilidi hususani kuhusu jiometria. Vil- 
iimmika shuleni kwa zaidi ya miaka 2000 
mabadiliko madogo sana yakifanywa. 2. 
mawazo ya msingi, istilahi na madhanio 
ya somo, hususani kama yalivyoendelezwa 
katika jiometria. 

eiementi mpito (transition elements): 
elementi zilizo katikati ya msafa kwenye 
mfumo radidi. Hutumia mzingo wa ndani 
kupatia elektroni valensia. Elementi hizo 
ni metali zenye elektrovalensia zaidi ya 
moja. 

eiementi simetali / non-metal ele- 
ments): elementi za kemikali ambazo 
h.azmsL tabia ya metali. 

elementi za kemikali / chemical ele- 
ment): dutu sahili ambayo hufanyiza 
mata, nayo haiwezi kusahilishwa zaidi 
bila ya kupoteza muundo na tabia yake. 

elfia^ (miUi-eguivaient): tumia kizio cha 
elfu moja kulinganishia thamani. 

elfla^ (one-thousands): sehemu moja ya 
elfu moja. 

elfu (thousand): mia kumi. 

elimuala (instrumentation): 1. kupanga 
rauziki kwa ajili ya ala, hasa okestra. 2. 
matumizi au kazi inayofanywa kwa ala. 



elimuhewa 


55 


eresha 


elimuhewa (meteoroiogy): tazama: me- 
torolojia. 

elimumaji (hydrology): tazama: hidro- 
lojia 

elimumaonzi (optics): tawi la fizikia a- 
mbalo hushughulikia tabia na matukio ya 
miTU kuhusiana na kasi, mwendo au vi- 
pimo vyao. 

elimumawanda (mensuration): kajitini 
katika hisabati ya kutafutia urefu, eneo na 
mjao wa maumbo, hususani miche (yenye 
mawanda matatu) 

elimusauti (acoustics): sayansi ya sauti. 

elimuseli (cytology)-. tazama: saitolojia. 

eiimusiha (hygiene): mtaala wa tabia, 
jinsi ya kudumisha afya nzuri na usafi, 
hasa ili magonjwa yasienee. 

elimuumbo (morphology): tazama; mo- 
folojia. 

enameli (enamel)-. mfuniko m^mu, una- 
ong’ara na kama mfupa wa tajino. 



enameli 


endaji (mobile): (kwa protozoa) -enye 
uwezo kujisogeza. 

endeleza (extend): refusha kwa nafasi au 
welekeo. 

endelezi (continuous): -enye kutokea bila 
ya kusita au kukoma. 

endesha (operate): kufanya mfumo au 
mashine itende kazi. k.m., (a) kuende- 
sha mchakato wa mgusano ili asidi salfu- 
ria itengenezeke. (b) kuendesha mtambo 


hidrolia. Mashine sahili k.m., nyenzo na 
michakato sahili k.m., kuwasha moto, 
hutumiwa lakini haziendeshwi. 

enea (diffuse): kutawanyika na kusambaa 
sawa kote. 

eneo* (area}. kipimo cha cheneo au mfiko 
wa upana na urefu wa umbo lolote kama 
vile tufe, pembetatu, mraba, mstatili, 
n.k., 

eneo^ (superfidai): -anaohusika na uso 
bila kwenda ndani. 

eneo la uso (surface area): eneo la che- 
neo cha kiolwa juujuu bila kuingia ndani. 

eneo matamvua (freguency area): che- 
neo kuzungukia transimita ya kutangazia 
ambamo mapokezi ya matangazo ya 
ishara hayapatikani ya kutosha wakati 
wote. Pia: eneo marudlo 

eneo mkato mtambuko (cross-section 
area): eneo la sehemu iliyofanyizwa kwa 
kukata kitu bapa hasa pembe mraba 
kulingana na jira refu kuliko yote. 

enterokinase (enterokinase): kimeng’e- 
nya kitolewacho na tezi kwenye vi- 
ambaza vya utumbo mwembamba amba- 
cho huamili kwenye tripsinojeni. 

entomolojia (entomoiogy): tawi la sa- 
yansi linalohusika na mtaala wa wadudu. 

epesi (light}. -enye uzani mdogo hasa kuli- 
nganisha na wingi wake. 

epidemisi (epidermis): tabaka ya nje 
kabisa ya ngozi isiyo na neli wala hisia, 
ikifunika ngozi halisi au koria. 

erepsini (erepain): mchanganyiko wa vi- 
meng’enyo protilitia unaochozwa na uje- 
ngelele. 

ereska (aerate): kuruhusu au kuingiza 
hewa kwenye kiowevu hasa kinywaji au 


erio 


56 


evusha 


kwenye damu kama vile kwa kutumia 
kanieneo. 

erio^ ( aerial ): -a kuhusika na hewa., -enye 
kuishi hewani k.v. mizizi hewa ya mmea 
huota juu ya ardhi; ndege wanaototolea 
hewani kwa ajih ya kujilisha. Pia: -a 
hewani. 

erio® (aerial): tazama: antena. 

erio kitanzi (loop aerial): aina ya erio 
elekevu ikiwa na koili mtihimu na pindi 
moja au zaidi ya waya yenye urefu 
mdogo wa jira ukilinganishwa na kipenyo. 
Uelekeo wa tmyetishaji au ule wa upe- 
lekaji ni uelekeo na koili ili kwamba 
bapanenzi erio ya aina hii ni muhimu 
kwa ajili ya kitafutio cha uelekeo wa re- 
dio. Nayo ni sahili katika utengenezaji, 
mradi iweze kubebeka wakati inapotu- 
miwa kwenye vipokezi vya redio. Pia ki- 
unzi, erio ya koiii. 

erio kiunzi (frame aerial): tazama: erio 
kitanzi. 

erithrosaiti (erythrocyte): chembe- 
chembe nyektmdu ya damu. 

erobatikia (aerohatics): urushaji cho- 
mboanga ki janja kwa namna na mpangilio 
unaosisimua. 

erobia (aerobic): -enye kuhitaji hewa au 
oksijeni huria kwa ajili ya kuishi. 

erofoili (aerofoii): uso, k.m., wa ndege 
ambao husaidia kuibakisha hewani, au 
kubariili uelekeo, k.m., mabawa ni erofoili. 


eropleni (aeroplane): chomboanga ki- 
zito kuliko hewa, kinachoelea angani 
kwa mnyanyuo unaofanyizwa na hewa 
pitaji kwenye mabawa yake yaliyofungwa 
nei. kuendeshwa kwa parapela, jeti, 
msukumo, n.k., 

erosoli (aerosol): kitumi kinachoachia 
vilivyomo ndani yake kwa mnyunyizo 
mwepesi kama moshimoshi. 

estai ( ester ): kampaundi inayotengenezeka 
kutokana na alikoholi na asidi, aghalabu 
asidi mahuluku. Mmenyuko wa kikemikali 
ni: alikoholi -f asidi —► esta -f maji, k.m., 
ethanoli na asidi ethanoia humenyuka ku- 
fanyikana ethili ethanoeti. 

esterasi (oestrus): kipindi cha ashiki ki- 
jinsia kinachotokezea mara kwa mara kwa 
mamalia majike, isipokuwa binadamu, 
ambapo uyaikaji hutokea na kupandana 
huweza kufanyika na utungishio kutokea. 

estrojeni ( oestrogen ): homoni steroidi 
ambayo huchozwa na ovari na kondo 
kisha hudukiza esterasi, na kuchochea 
mabadiliko kwenye ogani za kike za uzazi 
wakati wa mzunguko esterasi na kusta- 
wisha maendeleo na nduni fuasi za jinsia 
ya kike. 

ethanoia ( ethanoic ): -anaohusiana na 
alikohoU ethili. 

eusha (bianch): kupatia upauko kwa njia 
ya joto na baridi, au asidi, au kuondoa 
rangi. 

eusii (biackf. -asio na rangi yoyote ila kiwi. 

evusha (distii): vukiza na poza kiowevu 
kiva ajili 5 ^ utakasaji au kushadidisha. 



fadhomu 


57 


faranga 


F,f 


fadhomu (fathom}. kipimo cha majini 
cha urefu sawa na mita 1.83. Mabaharia 
hushusha kamba iliyofungiwa jiwe ma- 
jini ili kutafuta kina. Wakati wa kuvuta 
kamba walihesabu kila sehemu kati ya 
mikono yao miwili iliyonyooshwa kuwa 
fadhomu 1. Hivi sasa fadhomu ni futi 6. 

fafanua (define} kueleza maumbile au sifa 
muhimu za kitajwa au neno. 

fagosaiti (phagocyte): seli kama amiba 
au protozoa ambayo huzingira che- 
mbechembe kama vile za dutu, chakula, 
au vidubini vinavyoshambulia tishu. 

fagostosisi (phagocytosis): amali ya 
fagosaiti. 

fahali (buU ): dume la mnyama bovine 
lenye ogani za uzazi kamili na zenye uwezo 
wa uzazi. Mifano ni fahali la ng’ombe, 
tembo, faru, twiga, nyati na nyangumi. 

fahamu (senses): uwezo wa kupokea ki- 
ambishi toka kwenye maizingira. Fahamu 
ni kuona; kusikia; kunusa; kuonja; kuhisi 
maumivu, joto, baridi. 

faharasa (index): orodha ya mafaili yote 
kwenye diski mahususi. Mfumo uendeshao 
diski hu^eka faharasa kwa kila diski itu- 
miwayo Ua inapokuwa faili jipya linafu- 
nguliwa huongezwa kiotomatia kwenye fa- 
harasa/mwongolezo wa diski. 

faida (profit): ziada inayotokana na ma- 
pato ya mauzo baada ya kutoa gharama 
za manunuzi. Kwa hiyo faida ni bei ya 
kuuzia (BZ) - bei ya kununulia (BN) 

faila (phyllum): mgawanyo mkuu wa 


ufalme wa wanyama kimsingi, ukiwa na 
ngeli moja au zaidi zinazohusiana. 

faili (file) : kundi la kumbukumbu zinazo- 
fanana na kutunzwa pamoja ni faili. 

faksi (fcbcsimile/fax): upelekaji wa na- 
kala ya hati kwa njia ya simu. 

famasia (pharmacy): shughuli au sanaa 
ya kutayarisha na kusambaza madawa na 
tiba. 

familia (family} mgawanyiko mkuu wa 
kawaida kwa oda au sabuoda katika uai- 
nishaji wa mimea na wanyama, aghalabu 
ukiwa na jenera kadhaa. 

fanusi (lantern): kiwekeo, aghalabu kioo 
au tungi na metali, ambacho huzingwa na 
kukinga mwili wa nuru, 

fanza ( subtend ): kuwa mkabaia na. Katika 
mchoro, tao AB limefanza pembe ACB. 



faradi (faraday): kiasi kibaki cha chaji ya 
umeme: kadiri ya kolomu 96,500. Faradi 
moja hutuamisha grcimu 108 za fedha au 
31.7 za shaba. Ni kisawe na moli 1 ya elek- 
troni. Alama ni F. 

faranga (franc}. Sarafu ya Ufaransa, 
Ubelgiji, Uswisi na nchi nyingine. Sarafu 
ya sasa ya Ufaransa ilianzishwa 1960 na 




farasi 


58 


ferasi 


ina thamajai ya sentime 100. Sarafu. za 
awali ziliandikwa FrancoTum Rex yenye 
maana ya Mfalme wa Wafaransa. Ku- 
tokana na neno hili neno faranga ilitokea. 

farasi^ (bicycle frame)-. kiunzi cha 
baiskeli. 

farasP (horse): 1. mnyama wa familia 
Eguidae:, mwenye ukwato mmoja usio- 
gawika katika kila mguu minne bila ku- 
pasuka. Hula mimea, Eguus caballus, na 
hufugwa ili kufanya kazi ya kukokota ma- 
gari ya mizigo au abiria, au kupandwa. 

faraa^ (trestle): kiegemezo kilichotenge- 
nezwa kwa mbao kikiwa na jozi mbili za 
viimo nacho hutumika kuegemeza gogo 
wakati wa kupasuliwa mbao au boriti. 

faraa nguzokati (kingpost struss): paa 
la ubao wa farasi ambamo mna memba 
wima moja. 

farasipaa (truss): kiunzi cha paa kili- 
choundwa kwa papi, miamba au ubao a- 
mbao husaidia kushikilia paa, daraja n.k., 

fatsdd (fireworks): kiwekeo kidogo kilicho- 
jazwa unga wa kemikali lipukaji kutoa 
mmweko wa nuru, keleie na moshi. 

fatili (oblate): batabata. 

fedha^ (currency): pesa au maunzi me- 
ngine yanayotumiwa wakati wa kimunua 
au ubadilishanaji fedheu 

fedha^ (sUver): tazama: agenti 

feie^ (steel): chuma chenye asilimia 0.1- 
1.5 kaboni. Chumapua huhitilafiana 
kulingana na asilimia ya kaboni na metaU 
kuliko kiasi cha chmna kilichomo. 

feleji invari (invar steel): feleji au aloi 
yenye chtuna (63.8%), nikeli (36%), na 
kaboni (0.2%). Ina kizigeu cha chini 
mno cha mtanuko nayo hutumiwa kuten- 
genezea vinesi urari vya saa, n.k.. 


felejl kaboni kiasi (medium carbon 
steel): chuma cha pua ambacho mna 
kaboni ya wastani kuanzia 0.030% - 
0.60%. Hutumika kutengeneza reli, vi- 
ambato vya magari, n.k., 

feleji kaboni ’ndogo (low carbon steel): 
aina ya chuma cha pua ambacho kuna 
kiasi kidogo cha kaboni kuanzia 0.010% 
- 0.30%. Nacho ni rahisi kutambuzwa, 
kutobolewa, na kupondwapondwa. Hutu- 
mika kutengeneza bolti, nati, n.k., 

felo^ pasiwaa (stainless steel): feleji au 
chumapua kinachokinza kugeuka rangi, 
hasa kutokana na ubabuzi au dutu. Kina 
kiasi cha asilimia 12-15 cha kromi. Mau- 
dhui ya kaboni hutegemea matumizi ya 
fiieji p>asiwaa yakiwa 0.2-0.4% kwa felej 
ya vilia, n.k., na kama 1% kwa visu vya 
kupasulia na nyembe. 

feleji tang’isteni (tungsten steel): aloi 
ya chumapua yenye asilimia 20 ya 
tang’isteni na kiasi fulani cha kromu. Pia: 
feleji wolframi. 

felejl wolframi (tungsten steel): tazama: 
fele^ tang’isteni 

felispa (feldspar): kundi la mwamba 
mgumu unaofanyiza madini yenye alu- 
mini silikati za kali, natiri, kafisi au bari; 
viambato vikuu vya miamba moto. Kimdi 
hili hujumuisha madini vunjoshazari na 
mikrokfini. 

fenjto- (femto-): kiambishi awafi cha kizio 
sjiwa na 10“^® au 0.000 000 000 000 001; 
Alama yake ni: f 

fenotaipu (phenotype): mtu wa aina a- 
mbayo ina nduni mahususi; k.m., mtu 
mwenye macho kahawia kwa nduni ya 
nuigi ya macho. Mtu huyo anaweza kuwa 
homozaigasi au heterozaigasi kwa kisadifu 
iraara, lakini sharti awe homozaigasi kwa 
kiisadifu fifi. 

feriisi (ferrous): -enye chuma katika hali 



ya valensi mbili kama feraa oksidi, FeO. 

fena (ferric): -enye chiima katika hali ya 
valensi tatu kama feria oksidi, Fe^Oa. 

feriti (ferrite): kampaimdi inayofanyika 
wakati feri oksidi inapounganika na oksidi 
metali besi zaidi, kama NaFeOa. 

ferosumakla (ferromagnetic): -anaohu- 
sika na dutu, kama chuma, ambayo ki- 
wango kurie kinapokiukwa huwa na tabia 
za sumaku bila ya kuwapo uga wa sumaku 
kwa nje au jirani. 

feruweli (sprocket wheel): kigurudumu 
chenye mfululizo wa menomeno yali- 
yopangana kwa umbali sawa. Kila jino la 
feruweli huunganishwa na kiimgishi cha 
mnyororo ili kufanya mtambo uzunguke. 
Baiskeli, pikipiki na mitambo ya kuchapa 
ni baadhi tu jra, mashine zenye feruweli 



fezi (phase): tazama: awamu 

fibrini (fibrinf. protini isiyomumimyika 
inayofanyika kutoka protini mumimyikaji 
iitwayo fibrinojeni, kwa amali ya ki- 
meng’enya kiitwacho thrombini. Fibrini 
hufanyiza tembwe ndefu wakati wa damu 
kuganda. 

fibrinojeni (fibrinogen): protini mumu- 
nyikaji inayofanyiza fibrini. 

fibula (fUnUa}. mfupa mwembamba wa nje 
wa mifupa miwili ya mguu kati ya goti na 
nguyu. 



fibula 


fichu (latenty. kipo, laldni ri amilifu, k.m., 
joto fichu 

fidua (ezpose): ku^tua shata ya kamera 
ili kupenyesha nuru hadi kwenye filamu 
baada ya kurekebisha kati ya shata na 
ukubwa wa mboni kufuatana na hali ya 
mwanga uiiopo na aina ya filamu inayotu- 
miwa. 

fidukia (capsize): kupindua boti ndani ya 
maji. 

fifl (recessive): (kuhusu alele) isiyo na 
athari kwa mtu heterozaigasi. Kwa 
mfano, alele za macho buluu ni fifi, hivyo 
mtu ambaye ni heterozaigasi ^a ajili ya 
chembeuzi atakuwa na macho .kahawia 
yaletwayo na alele ya macho kahawia. 
Mtu mwenye cUembeuzi mbili mshabaha 
kwa ajili 3 ^ macHo buluu atakuwa na ma- 
cho buluu, kwani chembeuzi imara haipo. 

fifiza (dampen): kusababisha mpunguo wa 
tambo ya mibembeo au mawimbi mfu- 
lulizo na wakati. 

figo (kidney): ogani tezi mithili ya harage 
kwenye sehemu ya nyuma ya tungu la 
fumbatio ichozayo mkojo, na kwa kawaida 
huwa jozi: moja kushoto na nyingine ku- 




filagejl 


60 


fizikia 


filagejl (f^er gauge): kitita cha vibamba 
vya metali vyenye tmene tofauti, na ku- 
fungwa kwa pini upande mmoja. Hutu- 
mika kupimia nafasi finyu baina ya ma- 
gimba au violwa viwili. 

filamenti (filament): 1. kipande cha 
waya mwembamba sana chenye ukinzani 
mkubwa ambacho mkondo wa mneme 
ukipita ndani yake, huwa moto sana na 
kutoa nuru (mwanga); hutumiwa kwenye 
glopu za umeme. Filamenti pia hutumika 
kwenye vali themionia kutoa elektroni. 2. 
kikonyo chembamba ambacho hushikiza 
chavulio ili kuwezesha uchavushaji mta- 
mbuko. ^ 


filamenti 

filamu (fihn). 1. mkanda au bamba la 
plastiki lenye uwezo wa ktmasa mwanga 
kwenye sehemu zilizopakwa kemikali nyeti 
kwa mwanga/nuru. Filamu hutiwa ndani 
ya kamera wakati wa kupiga picha. 2. 
Ukanda wa plastiki wenye picha za violwa 
zinazofuatana na kuendeshwa kwa kutu- 
mia projekta inayozitupa picha kwenye 
kiwambo ili kuonyeshwa kwa watu kana 
kwamba kweli picha hizo zina mwendo. 

filamu othokoromatia (orthochromatic 
fUm): aina ya filamu isiyokuwa na uwezo 
wa kunasa nuru nyekundu. Filamu aina 
hii ni ile isiyotumika sana siku hizi. 

filamu panikoromatia (panchromatic 
film): filamu inayonasa karibu katika 
nuru zote. Ama hii ndiyo inayotumika 
sana siku hizi. 

filamu sauti (sound fiim): filamu ina- 
yoambatana na maneno ya wahusika 
katika vitendo vyake. 

fiiariasisi / fiiariasis): matende na busha. 


filifiili (try sguare): ala iliyotengenezwa 
kwa kibamba cha metali, na umbile la 
pembamraba. Hutumika kupiihia pembe- 
mraba au ubapa wa uso wa kazi. 



finginye (flex}. waya ambao hupinda kuwa 
umbo lolote lile kufanya miunganisho ya 
umeme yaani kuunganisha sehemu za 
SEiketi. Siku zote finginye imefunikwa kwa 
m aimzi kihami. 

fing;o / antibody): protini inayokuwapo 
kimaumbile kwenye majidamu au ina- 
yotengenezwa na mwili kukabiliana na 
msisimuo unaoletwa na antijeni nayo hu- 
menyuka kuushinda usumu wa antijeni, 
aghalabu sumu iliyotengenezwa na bak- 
teria, na kuifanya isiwe na madhara. 

finya (antiseptic): dutu ya kemikali 
iriayotumiwa kwenye majeraha na vi- 
donda kuzuia pathojeni wasiingie na ku- 
sjibabisha ambukizo. Pia: antiseptika. 

finyanga (mouid): kutengeneza kitu kwa 
kutumia udongo, plastiki, n.k., 

firigisi (gizzardf. ogani ihyo ndani ya 
tumbo la ndege yenye kuta nene ar 
mbamo chakula kigumu huvtmjwavunjwa 
kwa amali ya misuli na kukabiliana na 
changarawe na vijiwejiwe vilivyomo. 

fitoplankitoni (phytopiankton): mimea 
ya plankitoni, mizalishi mikuu katika 
mtando chsikula wa majini. Haimudu 
kwenda hivyo huelea (au kupepeka) 
kwenye maji ya bahari na maziwa. Ni 
chanzo cha chakula kwa samaki na zuu- 
plankitoni. 

fizikia / physics): sayansi menyu ina- 
yohusika na kanuni asilia na michakato na 
hali na tabia za mata na nishati mbali ya 




flzioiojla 


61 


folasini 


zile tabia zinazohusu mata hai na mabadi- 
liko ya kikemikali. 

fiziolojia (physiology): sayansi inayohusika 
na mtaala wa jinsi magimba ya viumbehai 
na ogani mbalimbali zinavyofanya kazi. 

flajela (flagellnm}. kipasho kirefu kama 
mchapo kikiwa ni kama ogani ya ujongeaji 
katika baadhi ya magimba ya uzazi, bak- 
teria, protozoa, n.k. 

flaski (fUisk chombo kitumiwacho kwa 
ajili ya kuchemsha viowevu, kutayarisha 
gesi, n.k. 

flaski ombwe (vacuum flask): chupa ya 
kuhifadhia vitu vya moto au vya baridi 
ili vibakie na halijoto hiyohiyo kwa muda 
mrefu nayo ina nafasi baina ya kuta zake' 
ambamo hewa au gesi yote takribani ime- 
ondoleweu 



flaski ombwe 

flaski ya mwevusho (distillation flask): 
kifaa cha maabara ya kemia chenye umbo 
la mtimgi na shingo ndefu ambacho kwa 
kawaida hutengenezwa kwa kioo. 

fioemu (phloem): sehemu ya kitita neli 
yenye neli chujio, seli nyenzi, parenkima 
na fumAvale, na kufanya tishu za mmea 
zinazosafirisha chakula. 



florini (fluorine): dutu sahili, na halo- 
jeni simetali, ambayo kwa kawaida huwa 
katika hali ya gesi sumu yenye rangi 
njanokijani iliyofifia. Alama yake ni F. 


f/namba (f /number} namba inayopati- 
kana unapogawanya fokasi ya lenzi kwa 
kipenyo chake. Kwa lenzi yoyote ile 
maalum, jinsi f/namba inavyokuwa ndogo 
ndivyo kidirisha kinavyokuwa kikubwa. 
Resiproka ya f/namba huitwa kidirisha 
husianifu. Tazama pia kipimio cha u- 
mbali. 

fofota (pulp} dutu ya ndani ya jino yenye 
ateri, vena, na tishu ya limfu na neva a- 
mbazo huwasiliana na mifumo husiani ya 
neli, limfu na neva ya mwili. 

fokasi (focus} nukta ambapo miali ya 
nuru, joto na mnururisho mwingine huku- 
tania baada ya kupindwa au kuakisiwa na 



fokasi kuu (pnncipal focus}. nukta a- 
mbapo miah sambamba na jira kuu au 
mhimili mkuu hukutania; ni nukta a- 
mbapo miali hutawanyikia baada ya kua- 
kisiwa au kupindwa. 



foiasini (folacin} asidi folia; kundi la vi- 
tamini za B-tata, pamoja na asidi tero- 
glutamia na vitenguo vyake. Hutumika 
katika tiba ya aina moja ya anemia. 





fomeka 


62 


fotometria 


fomeka (formica): plastiki themoseti 
aghalabu hutumiwa kwenye mabamba 
angavu au yaliyochapwa kama jarabati 
kemikali na kinza joto ya kufunikia 
fanicha, viambaza, n.k., 

fomula (fopfmda): kanuni ya viambato 
vya kampaimdi inayoonyeshwa kwa ku- 
tumia alama na tarakimu. Kwa mfano, 
fomula ya gange ni CaCOs; jasi ni 
CaSO4.2H20, n.k., 

fomulamajumiii (general formula): ka- 
nuni au sheria ya jumla au hoja ya 
kawaida iliyoelezwa kwa namna fupi kwa 
njia ya kundi la herufi, ishara, namba, 
n.k, 

fomula mimiido (stuctural formula): 
fomula ya kemikali ambayo huonyesha 
atomi zilizomo kwenye molekuli, na ku- 
dokezea pia muundo wa molekuli ya 
kemikali hiyo, 

fomula ya Eulari (Euier^s formuia): fo- 
mula V F - E = 2 iunganishayo idadi ya 
ncha (V), nyuso (F) na kingo (E) kwa 
mango yoyote ile. Fomula hii ilifanywa 
maarufu ha mhisabati wa Uswisi Eulari, 
japokuwa ilifahamika kabla na Akimedisi 
na Deskatesi, 



fomula ya Eulari 

foiiti (font) seti ya rufimara, herufi, 
namba na rufimara zote nyingine katika 
umboherufi maalumu. 

fonti darajiwa (scaiabie' fonts): fonti 
katika vilingo mbalimbali, kuanzia na 
ndogo sana hadi kubwa kabisa. 


foii3''eba (touch tablet): kitumi cha pe- 
mbejeo. Chochote kilichochorwa kwenye 
fonyeba kwa mkono hutokea kwenye ki- 
Wcimbo. Stailasi ya umeme huweza kutu- 
miiwa badala ya kidole. 

foii 3 ''efii (fleshy): enye nyamanyama au 
tetefya nyingi. 

forestria (forestry) elimumisitu au sa- 
yansi ya kupanda na kutunza misitu, 

fosforasi (phosphorus) tazama: posi- 
fornsi 

fosheti (fourchette) mkunjo wa ngozi 
kama utepe wenye urefu wa sentimita 
mbili toka mkunduni, ukifanyiza mpaka 
wa mbele wa njini. 

fotoaji (photoemissive) -enye tabia 
ya kufyonza mnururisho sumakuumeme, 
kama nuru na kudukiza utoaji wa elek- 
troni toka kwenye uso, 

fotografia (photogmphy): mchakato au 
sanaa ya kutoa taswira za violwa 
kv^enye nyuso zilizonyetishwa kwa amali 
kemikalia ya nuru au namna nyinginezo 
za nishati ng’avu, 

fotokathodi (photocathode): kathodi a- 
mbayo hutoa elektroni wakati inapoanga- 
ziwa yaani kama matokeo ya athari ya seli 
ya nuru; kadhodi ya nuru, 

fotokemia (photochemiatry): tawi la 
kemia linalohusisha fizikia; nalo huhu- 
sika na athari za mnururisho kwenye mi- 
menyuko ya kikemikali, 

fotokemikali (photochemicai): kemikali 
inayoathirika kutokana na amali ya nuru. 

fotometa (photometer) chombo cha 
kupimia ukalifu angazifu au mng’ao, 
mtiririko angazifu, usambaaji wa nuru, 
rangi, n.k. 

fotometria (photometry): upimaji wa 




fotoni 


63 


fukwem 


nkalifu wa nuru/mwanga au nguvu hu- 
sianifu angazishwaji. 

fotoni (photon): kizio cha mnururisho wa 
sumakuuumeme. 

fraktosi (fructose): sukari ketosi lavoro- 
tatoria, CsHnOe, iitwayo lavulosi pia. 

fremu (frume): kiunzi ambamo kitu 
husakishwa au kushikizwa mahali pake. 

fremu ya uchapaji (printing fiame): 
kifaa kilichotengenezwa maaltimu kwa 
kubandikiza pamoja karatasi na negativu 
au karatasi au kwa kupunguza uzito wake 
ukitumia kemikali maalumu. 

firesineii (fresnel): kizio cha marudio a- 
mbacho thamani yake ni sawa na hezi 10^’' 
kikiitwa hivyo kutokana na A.J. Fresnel 
(1788-1827) 

Mji (refrigerator}. kabati lenye mitambo 
ya kufanyiza ubaridi ambamo chakula, 
vinywaji, dawa, kemikali, n.k., huhifa- 
dhiwa kwa kupozwa na barafu au ubaridi 
uliomo. 

friza (deep freezer): chombo mfano wa 
sanduku chenye mitambo ya kufanyiza 
barafu ambamo kwa ndani mna kiwango 
cha chini cha halijoto, nacho hutumika 
kuhifadhi vitu kama chakula, n.k., visi- 
haribike. Pia: jokofu. 

fuasi (secondary): daraja inayofuata ya 
kwanza. 

fuatani (consecutive): kwa mpango li- 
nganifu. Kwa mfano, 11, 12, 13 ni nam- 
bari nzima fuatani. 

fuawe^ (anvil): bonge zito la chuma 
ambamo metali iliyokanzwa hugongwa 
katika kufua chombo kinachotakiwa. 



fuawe 


fuawe^ (incus): kifupa kilichoko katikati 
ya vifupa vitatu vya sikiokati la binadamu 
na mamalia wengine. 



fuawe^ 


Aiell (fuei). mata inayoungua ambayo 
hutumiwa kmanyiza moto kama vile fo- 
eli ya makaa, kuni, mafuta, gesi n.k., 

fufumavu (paesive): -asiotenda au - 
asiotendewa; bwete. 

fiufutende (mild): wastani katika ukalifu, 
kiwango au tabia. 

fuga (domesticate): kumfanya mnyama 
amudu kuishi na watu na kumfanyisha 
kazi, hasa za shambani na uchukuzi . 

fuko (mole): mnyama mdogo mwenye 
manyoya naye ni kama kipofu na 
huchimba mashimo na njia za ardhini kwa 
ajili ya kuishi. 



fukusl (Iborer): mdudu hasa jamii ya 
mbawakau anayepekecha na kutoboa 
miti, matunda, nyama, samaki wakavu,. 
n.k., 

fukwenl (litteral): -enye kuishi kwenye au 
karibu na ufukwe wa bahari au ziwani 
karibu na ufukwe kunako Mna cha ziwa, 




fumba 


64 


fundo limfu 


kina cha ziwa kikiwa chini ya mita 10. 
Ukanda fukweni wa bahari ni sehemu ya 
bahari baina ya miisho ya maji kupwa na 
maji kujaa. 

fumba (pad): uwayo wa mnyama mbuai 
kama paka, mbwa, chui, simba, duma, 
n.k., ambao kucha zao kali hufichika. 

fumbata (clasp): kukamata kwa fumbato. 

fumbatio (abdomen): sehemu ya mwili 
inayohifadhi tumbo na utumbo. 

fumbato (clasp): kitmni, aghalabu metali 
cha kufungisha vitu pamoja. 

fumbo (puzzle/problem)-. swali linalohi- 
taji kupata hakika yake au ufumbuzi wake 
kwa njia ya mkokotoo. 

fumbo la kumi na tano (fifteen puz- 
zle/. fumbo lenye boksi mraba ambamo 
vipande kumi na vitano vyenye namba 
1 hadi 15 huweza kupangwa. Mraba wa 
chini kushoto huachwa wazi. Fumbo au 
tatizo ni kupanga vipande hivyo upya ih 
kupata mpangilio ulioonyeshwa kwenye 
mchoro. Fumbo hih lilikuwa maarufu sana 
kame moja iliyopita. Vipande hivyo havi- 
inuliwi kabisa. Usogezaji tu unaoruhusiwa 
ni kusereresha kipande kwenye mraba 
mtupu. Kwa mfano katika mchoro wa 
chini, ni 15 au 12 zinazoweza kusogezwa. 



fumbo ranginne (four coiour problem): 
ramani iHyochorwa kwenye bapa inahitaji 
kutiwa rangi ili kwamba kama nchi mbili 
ziha mpaka wa pamoja hutiwa rangi to- 
fauti. Hakima aliyetengeneza ramani ina- 
yohitaji zaidi ya rangi nne. Rangi nne 
pia hutosha kama nchi zimechorwa juu ya 


tufe, mchemraba au mango yoyote ile am- 
bayo haina matundu yoyote yale. Tora hu- 
unda likahitaji rangi saba tofauti. 

fumbua (solve): tafuta jawabu la fumbo 
kv^a kutumia fomula hadi jawabu li- 
pa,tikane. 

fumwale (fibres): nyuzinyuzi kama vile za 
jani la mgomba, sufi ya pamba, kitani, 
mkonge au asbestosi. Pia: tembwe. 

fundibomba (plumJber): fimdi mwenye 
maarifa au ustadi wa kufunga na ku- 
tandika mabomba ya maji safi hadi ndani 
ya jengo, na pia ya maji machafu ya ku- 
tolea maji nje. 

fundisanifu (technician): mtu mwenye 
maarifa na uwezo wa kusoma ramani 
toka kwa mhandisi na hatimaye kuitafsiri 
mbele ya fundistadi tayari kuanza kazi. 
Mara nyingi mtu huyu hutumia maarifa 
zaidi kuliko mikono. Pia: mtekinia. 

fundistadi (craftsman): mtu mwenye u- 
stadi waufundi wa kutumia mikono zaidi 
kuliko m;aarifa. 

fundo^ (knot): lunbo linalofanyika kwa ku- 
funga kamba au uzi, na kuivuta miisho 
ikaze. Utaalamu wa mafundo ni tawi moja 
la topolojia. 



fimdo 


fundo^ (node): 1. nukta kwenye wimbi 
tulivu ambapo hakuna tambo ya mte- 
temo. 2. sehemu ya shina ambapo majani 
huota. Mizizi vuvumshi huweza pia kuota 
toka kwenye fimdo. 

fundo limfu (lymph node): kiogani 
kwenye mhmfu chenye tishu ya kilimfu. 
Hutengeneza limfosaiti, huondoa bakteria 





funduku 

kwenye limfu, na kuchuja magimba ma- 
geni. Zimo kwa ndege na wanyama. 

funduku (itchmite): kiroboto katika fa- 
milia Sarcoptidae, ambaye ni kidusia 
ngozini, hasa Sarcoptes scabei, ambaye 
husababisha upele. 

fungano (closure): viambato viwili au 
memba wa seti ambao huweza kuimga- 
nishwa kwa tendo kama hilo hutokezea 
kuwa kiambato cha seti basi tunakuwa 
na tabia ya fungano. Kwa mfano, seti hii 
ya nambari nzima 2 -t- 3 = 5 imefungwa 
katika kujumlisha, 2 na 3 ni viambato vya 
seti; na tendo ni kujumlisha. Matokeo ya 
5 pia ni nambari nzima; kwa hiyo seti hii 
imefungwa katika kujumlisha. 

funge (tie): mbabadi, kiunganishio au ki- 
fungio. 

fungwa (enclosed): alio upande wa ndani, 
kama vile kondoo waHofmgiwa kwenye 
zizi au ua. Kwa mfano, mitajo ya kihi- 
sabati hufungwa kwenye mabano- kuonye- 
sha utaratibu wa tendo. 15-3x4 = 3 lakini 
huwa wazi zaidi ikiandikwa 15 - (3 x 4) = 3. 
Hii huepusha kosa la kufikiri kuwa 
15 - 3 X 2 = 24. (Kuzidisha hufanywa 
kabla ya kutoa.) Katika mchoro Venni, 
viambato vya seti hufimgwa kuonyesha 
kuwa zinakuwa pamoja. 

funikizo sklerotia (sclevotic coat): kwa 
vetebrata tabaka imara ya nje ya ukuta 
wa tufejicho, yenye tishu unganishi te- 
mbwea au gegedu. Hulipa tufejicho umbo 
lake na kulinda sehemu za ndani. 

funza (iarva): kiteke cha mdudu yoyote 
ambacho kinaendelea kupitiwa na meta- 
mofosisi. 

fupaja (femur). 1. mfupa mrefu na mnene 
kuliko yote ya kiunzi cha binadamu uki- 
unganishwa na kujongea na nyonga kwa 
juu na goti kwa chini. 2. mfupa unaoli- 
nganishika na huo kwa vetebrata wengine. 


65 fuwele anihldria 



fupaja 

furungu (corduroy): nguo ngumu yenye 
mistari bahameli iinukayo usoni mwake. 
Pia: kodurai. 

futa (cancel): 1. gawa kiasi na asili ya 
sehemu kwa kigawe shirika. Kwa mfano: 
12/18 ukigawa kiasi na asili kwa 6 hutu- 
patia 12/18 = 2/3; 2. ongeza au toa kiasi 
kwa pande zote mbih za mlinganyo. Kwa 
mfano: x-Z = 7 . Ongeza 3 kila upande x - 
3-|-3 = 7-1-3. x=10 

futi / foot)-. kizio cha urefu ni kiasi cha 
sentimita 30.48. Awali urefu wa futi 
ulikuwa urefu wa uwayo, na hivyo ulito- 
fautiama mtu na mtu mpaka urefu sanifu 
ulipokubaliwa. Futi iligawanywa kwenye 
indii 12. 

fuvu (cranium/skuU): kiimzi cha mi- 
fupa ya kichwa kinachofunika ubongo na 



fuwele (cryatal): gimba mango lenye 
mutmdo maalumu wa ndani na nyuso 
bapa zilizopangwa pacha, na kukutana 
kwenye pembe tama na maalumu. 

fuwele anihidria (anhydrous crystals): 




fiiweleduchu. 


66 


fyuzi katriji 


fuwele zisizokuwa na maji ya ufuwelikaji 
au mango hobela. 

fiiweleduchu (rnicrocrystalline): fuwele 
inayoonekana kwa msaada wa hadubini. 

fuwelefichu (cryptocrystaJlline): -enye 
muxmdo fuwelia wa kihadubini usiotam- 
bulikana kwa jicho peke yake. 

fuwele halisi (ideai crystal): fuwele ki- 
nadharia yenye muundo halisi na usio 
koma, isio na taka wala upungufu 

fuwele kamilifu (perfect crystal): fuwele 
moja ambayo ina mpangilio linganifu wa 
atomi na haina vurugu wala taka. 

fuwele owevu (liguid crystal): kio- 
wevu mahuluku chenye mlolongo mrefu 
wa molekuli ziUzopangika kimstari chini 
ya taathira ya, uga wa umeme unaotu- 
mika iU kukipa kiowevu umbile la nusu- 
fuwele. BadiUko kwenye uga unaotumika 
husababisha badiUko la uakisikaji wa 
‘kiowevu na hukiwezesha kutiimika kama 
chombo cha maonyesho ya kutendewa. 
Pia fuwele za kiowevu hu^ ni nyeti 
kwenye ongezeko la halijoto. Kwa kawaida 
huwa kuna badiUko dhahania la ran^ a- 
mbalo hujitokeza kutokana na ongezeko 
la haUjoto ambalo hu^anya zionekane za 
manufaa kama viashirio vya halijoto. 

fiiwelia (crystalliney. -anaohusika na 
fiiwele au uf anyikaji wa fuwele. 

fiiwelisha (crystallize): kufanya fuwde za 
kemikaU fulani 

ftizu (overcomey kuwa na nguvu zaidi ki- 
ad cha kushinda msuguano iU kiolwa ki- 
jongee. 

^vaka (discharge): toa nje kwa nguvu kwa 
sababu ya kutokuwa na manufaa. 


fyonza (absorby sharabu na kujijaza dutu 
fulani aghaJabu ya majimaji kwa kutumia 
amali ya kemikali au molekulL 

fyonzi (absorbenty -enye uwezo wa ku- 
sharabu au kuamwa. 

fyulisi (peach): ttmda gwadu kiasi, lenye 
nyama laini kama tofeia la mti, Prunus 
persica, la aina nyingi, Ukistawishwa sana 
katika tabianchi fufutende. 

fyusa (blasty ■ fdiiiya. mkondo mkaU wa 
hewa au upepo. 

fyuzi (fasey kiwekeo kidogo chenye 
kipande kifupi chembamba cha waya, 
kinachochomekwa kwenye chombo au 
mfumo wa umeme, kipande ambacho 
huyeyuka umeme mwingi kupita kiasi 
unapokipitia na hivyo kukata umeme na 
kuzuia moto au uharibifu mwingine usi- 
tokee. 



fyuzi katriji (catridge fuse): kiungo cha 
fjuizi kama waya kilichofimgwa ndani ya 
neli ya silinda ambayo imetengenezwa 
kwa kihami. 


gajeti 


67 


gaadanje 


G,g 


gajetl (gadget): kidude cha kufanyia 
jambo fulani. 

galaktosi (galactose): monosakaridi nye- 
upe iyeyukayo majini ipatikanayo kwenye 
laktosi. Fomula: CeHi^Oe- 

galena (galena): madini nzito laini ya 
rangi btiluu kijivu au nyeusi yenye plumbi 
salfidi katika umbo mche fuwele. Hu- 
patikana zaidi kwenye mitirizi ya mtapo, 
na ni chimbuko kuu la plumbi (risasi). Fo- 
mula: PbS. 

galiii (sheli): mfuniko mgumu wa nje kwa 
wanyama kama ulivyo kwa moluska au 



galvanometa (galvanometer): ala ya 
kubainia kuwapo, uukiliaji wa nguvu, na 
uelekeo wa mkondo wa umeme. 

gamba^ (crust): sehemu ngumu ya mkate, 
pai au dunia iliyo ya nje kabisa ya gimba 

gamba^ (scale): kibamba bapa che- 
mbamba kigumu mfano wa kucha am- 
bacho hufunika mwili wa baadhi ya 
wanyama kama samaki, kahakuona, n.k. 

gameti (gamete): seli ya uzazi yenye idadi 
haploidi ya chembeuzi kwenye kiini chake. 
Kwa viumbehai wengi gameti ya kike na 


ya kiume ni tofauti. Gameti 3 ^. kike kwa 
kawaida ina uteseli (sitoplazimu) mwingi 
na haina uwezo wa kwenda Gameti ya ki- 
ume kwa kawaida ina uteseli kidogo sana 
na ina uwezo wa kwenda kwa njia ya fla- 
jela. 

gametofiti (gametophyte): namna ya ki- 
jinsia ya mmea katika ubadiliano wa 
vizazi. Kinyume na vibufiti. 

ganda (crust): sehemu ya nje kabisa ya 
tabaka mango ya dimia. Pia: gamba. 

gandakati (mesocarp): tabaka ya kati ya 
perika ya tunda kama vile nyama ya embe 
au fyulisi. 

gandamiza (compress): kubinya kitu ili 
kukifanya kikalie nafasi ndogo kuliko ile 
ambayo kwa kawaida kingeikalia. 

gandamizo (c^mipression): mbinyo wa 
mango kutokana na kani mbili zina- 
zoelekeana na kupingana. Pia: shindillo. 

gandani (endocarp): tabaka ya ndani, 
aghalabu mtimti, ya perika 3 ^. tunda 
kama vile kokwa ya embe au fytilisi. 



gandani 

gandanje (^picarp): tabaka ya nje kabiaa 
3 ra perika ya tunda. 



gandisha barafu 


68 


gawatatu 



gandanje 


gandisha barafu (deep freeze}. hifEidhi 
kitu, k.v., chakula kwenye halijoto ya 
chini kabisa kusudi kisiharibike. 

gandunia (tectonic): -anaotokea au ku- 
fanyika kwenye ganda la dunia, k.m. 
matetemeko ni misogeo gandunia. 

ganga (treat): 1. kumtibu mgonjwa ili 
kumwondolea ugonjwa kama afanyavyo 
mganga au daktari. 2. kukabilisha na 
kitenzi au amali fulani ili kuletea matokeo 
fulani. 

gange (limestone): mwambatabaka ulio 
mgurau kiasi, wenye rangi ya kijivu 
wa kalisi kabonati unaofanyizwa kwa 
mashapo kwenye maji haba ;/a ba- 
hari. Gange hutumiwa kujengea nyumba, 
kutengenezea saruji na kioo na chokaa. 

gangilia (ganglion): masi mango ya vi- 
gimba seli vya nyuroni. Neva huingia na 
kutoka ndani ya gangilia. 

gangOi (clampbar): cbombo cha metali 
c;henye pao ndefu huku kwenye pao hiyo 
kukiwa na mbwabwa mbili ambazo hu- 
sogezwa mbele na nyuma kulingana na 
kilingo (ha kitu kinachobanwa. Chombo 
hiki hutumika kubania vitu virefu kama 
ubELO wakati wa kukata au kupiga randa. 

gantiietl (gantlet): ujenzi ’va reli utu- 
miwao katika sehemu tarakiki (finyu) 
ambamo njia mbili sambamba huku- 
tanishwa hivyo kwamba reli zake za 
ndani hutambukana, huenda sambamba 
na kuachana tena. 


ganzi (numbness): hali inayofanya mi- 
shipa ya hisia ikose kuhisi au kuamili. 

gari (car}. c;hombo cha uchukuzi chenye 
injini, aghalabu kwa ajili ya watu wanne, 
watano, au zaidi. 

garimoshi (train): mtungamano wa ma- 
behewa ya abiria na mizigo ambao huenda 
juu ya reli aghalabu kwa kuvutwa na 
kic;hwa au injini. Pia: treni. 

gati (berth): mahali ambapo meli huege- 
shwa na kutia nanga bandarini. 

gato (caterpiUar} njia ya kifaru au trekta 
isi; 7 omalizikia ukingoni kwa kuwa ni njia 
dawari. Pia: katapila. 

gawa’ (divide): tafuta ni mara ngapi 
namba moja imo kwenye namba nyingine. 
Pia: gawanya. 

gawa^ (partition): fanya seti kuwa seti 
ndogo (sabuseti) kadhaa. Kwa mfano, seti 
ya namba asilia chini ya 10 huweza ku- 
gawanyva kuwa seti ndogo za namba 
shofwa na namba witiri. 



gawa 


gawakati (bisect): kugawa kati pembe 
moja au mstari katika sehemu mbili zi- 
nazolingana. 

gawanya (divide} tazama: gawa 

gawanyifu (divisible): kiasi au namba 
inayoweza kugawika bila kubaki. Mfano 
18 inagawam/ika kwa 3, hivyo 18 ni gawa- 
nyifu. 22 si gawanyifu kwa 3. 

gaw atatu (trisect): mega au katakata 
kuwa sehemu tatu zinazolingana. 



gawio 


69 


gereji 


gawio (dividend): fedha inayolipwa kwa 
mwenye hisa kwa ajili ya fedha ali- 
zowekeza. 

gedeaji (fluctuaiing): kuzidi au kupu- 
ngua kwa thamani itarajiwayo, k.m. 
sauti ya redio inaweza kugedea kuzidi au 
kupimgua usikilikaji utarajiwao. 

geduge (notochord): kamba mfaiio wa seli 
kama pila, nayo hufanya muimdo mhimili 
mkuu wa kuegemezea gimba la kodata wa 
chini na kwa viinitete vya vetebrata wa 
ngazi ya juu. 

gegedu (cartilage): tishu imganishi ya 
wanyama ambayo ni thabiti, njoimbufu 
na napukivu kama ilivyo kwenye pua au 
sikio. 

gego (molar): jino lenye uso mpana wa 
kutafunia likiwa limerekebishwa hivyo 
kwa ajili ya kusagia; kwa binadamu yapo 
kumi na mawili, matatu kila upande wa 
taya la juu na la chini. 



gego 


geji (gauge): kiwango cha kipimo au upi- 
maji. 

gejimaji (water gauge): kitumi cha 
kupimia kina cha maji kwenye chombo 
kama bwawa. 

geji mavune (strain gauge): tazama: 
kipima mavune. 

gejimvua (rain gauge): kitumi cha 
kupimia kiasi cha mvua ambacho himye- 
sha kwa kipindi au muda fulani, k.m. ku- 
nako saa 24. Maji ya mvua hunaswa kwa 
mpare na kupitishwa kuingia ndani ya 
chupa. Maji yaliyonaswa hupimwa ndani 
ya silinda pimiaji ambayo hutoa kipimo 


cha usomekaji wa imyeshaji wa mvua. 

geji povu (bubble gauge): chombo cha 
kupimia kima cha mtiririko wa gesi kwa 
kuhesabu idadi ya vipovu vya gesi waJkati 
vinapopita ndani ya kiowevu chenye 
mtiaso mdogo kilichotegwa kwenye njia 
yaJke. 

gejiwaya (wire gauge): geji iliyowekewa 
vipimo kwa ajili ya kuukilia kipenyo cha 
waya. 

geji ya Bourdoni (Bourdon gauge): 
geji ya kanieneo yenye neli pinde iliyoba- 
batizwa ikiambatishwa kwenye kilekezi 
kinachoenda kuzunguka duaxa. Kadiri 
kanieneo ndani ya neli inavyozidi neli 
huelekea kimyooka na kilekezi huonyesha 
kanieneo iliyotumika. 

geli (gel): tawanyiko vimju lililo tepetepe 
la mango lenye kiowevu au gesi kama vile 
jeli, gundi, au geli silika. 

geli silika (silica gel): namna hobela 
ya silika yenye uwezo wa kufyonza kiasi 
kikubwa cha maji, hutumiwa kukausha 
gesi na mafuta, kama kichukuzi cha vi- 
chocheo na kitenzi cha kuzuia ugaga kwa 
vipodozi. 

gema (canyon): bonde lenye kingo kali, 
aghalabu -lenye mto imaolifuata chini 
yake. 

gemka (perspire): toka kupitia kwenye 
vinyweleo vya ngozi. 

gendeo (limb): sehemu ya gimba la 
mnyama tofauti na kiwiliwili na kichwa 
kama vile mkono, mguu au ubawa. 

gengetao (Uuff). ukingo au gema kali 
linalotokeza, hasa lililotengenezwa na 
mmomonyoko wa mto, kwenye kuruba la 
nje la pindi. 

gereji (garage): 1. mahali pa kufanyia 
matengenezo na ukaguzi wa pikipiki. 



motaikaa., materekta, n.k. 2. banda la 
kuegeshea motokaa na pikipiki. 

gesi (gas): dutu inayoundwa kwa atomi au 
molekuli ambazo zina mwendo huria na 
wa hutosha kujaza na kukalia nafasi yote 
ambamo imewekwa Gesi ina uzani lakini 
haina umbo wala mjao kamih. 

g.em adlmu (mre/noble gas): yoyote ile 
ya gea heli, neoni, arigoni, kiiptoni, 
zendni na radoni. Gesi adimu siamilifu 
kikemikali ingawa kampaundi zake chache 
zimeelezewa Pia: gesi bwete. 

gesi amilifu (active gas): gesi ambayo hu- 
unganika na elementi au dutu nyingine 
kwa urahisi katika mmenyuko. 

gesi asilia (natural gas): gesi inayo- 
kuwapo mafungumafungu juu ya petro- 
liamu; pia ni gesi inayotoka kwenye zaha 
(volkeno). Katikabaadhi ya sehemu (ma- 
hali) ni mchanganyiko wa hidrokaboni. 
Hutumiwa kwa fuelL 

gesi bwete (inert gas): tazama: gesi 
adimu. 

gesi dhana (ideai gas): tazama: gesi ha- 

lisi. 

gesi halisl (ideal gas): gesi dhanio yenye 
tabaka za mjao usiothaminika, ikijongea 
kwa nasibu na kupata migongano na- 
pukivu halisi na kuta za kiwekeo chake 
ni tabaka kwa tabaka. Pia: gesi dhana 

gesijaa (gas jar): kiwekeo chenye mdomo 
mpana ambacho aghalabu ni mcheduara 
kikitengenezwa kwa kioo bila ya mikono 

gesi kamilifu (perfect gas): gesi hal- 
isi. Dhana inayofikiriwa kinadharia juu 
ya gesi ya kuaiiki kanuni za gesi sawa- 
sawa. Gesi kama hiyo ni ile yenye 
molekuli, unyumbtifu kamili, na mjao 
utakaotawaliwa na molekuli na kani za 
mvuto baina yake ukiwa ni sifuri au isiy- 
ohesabika. 


gesi makaa (coai gas): mchanganyiko wa 
g:esi uliotengenezwa kutokana na mwe- 
vusho wa makaa laini. Hutumiwa kwa 
shughuli za ukanzaji na uangazaji, nayo 
ina hidrojeni, mitheni na kaboni mono- 
ksidi zaidi. 

geiipanga (reformat): badilisha mpangi- 
li.o wa hati. 

geuza (convert): badili kitu na kukifanya 
kifae azma mpya au masharti mapya 

geza (calibrate): kuukilia, kuchunguza au 
kuthibitisha vipimo vya ala yoyote ina- 
yopimia vizio vya. wingi. 

gesionyota (sidereal): -a kupimwa kuhu- 
sianisha na nyota, k.m. katika siku 
gezonyota, dunia hufan^a mgeuko mmoja 
kamili kuhusiana na nyota Siku gezo- 
nyota ni kama dakika 4 pungufu kuliko 
siku ya jua. 

ghafi (rawy. -lio katika hali asilia bila ya 
kuathiriwa na michakato yoyote. 

ghalambegu (cotyledon): tazama: koti- 
ledoni. 

ghalambegupacha (dicotyledon): ta- 
zama: dikotiledoni. 

ghuba (bay): tao au mahali ambapo bahaii 
imengia ndani ya nchi. 

gia (gear). sehemu inayojongea kupokea au 
kuingiza kani kwa njia ya meno, yana- 
youmana na meno au kitu kama hicho, 
kwenye sehemu mshabaha. Gia zinaweza 
kuwa gia hesi, gia matemo, n.k. 



gia 



giaboksi 


71 


gimba gongo 


giaboksi (gearbox): jumba mfano wa sa- 
nduku maalumu kwa ajili ya kuhifadhia 
viambato vilivyomo ndani 3 ^ke kama vile 
gia za motokaa, n.k. 

gia difu (differentiaJ gear): mpango wa 
gia katika motokaa, n.k. ambao huweze- 
sha magurudumu ya nyuma yapinde 
kutegemeana na kasi inayotakiwa wakati 
wa kupiga kona. 

gia fuasi (driven gear/foUower): gia 
inayozungushwa kwa kuumanishwa meno 
yake na meno ya gia hawilishi. Wakati 
inaaunguka huelekea kinyume na gia ha- 
wilishi. Tazama; gia hawilishi 

gia hawilishi (driving gear): mfiuno 
wenye mtaimbo gia, mikanda, minyororo, 
n.k. ambapo kwao nguvu husafirishwa 
hacli kwenye mfumo mwingine. 

gia hesi (heiical gear/. gurudumu la gia 
ambamo meno huwa ni sehemu ya hesi 
zilizofanyizwa juu ya uso wa gurudumu. 



gia hesi 


gia matemo (bevel gear): gia ambamo 
jira au mtaimbo wa dereva hufanya 
pembe na jira au mtaimbo wa giuudumu 
lizungushwalo. 

gia msokoto (spiral gear): gia ambamo 
jira au mtaimbo huzimgukwa na kue- 
ndelezwa kwa pembe mfano wa kome 
(jumba la konokono). 



gia msokoto 


giga- (giga):- kiambishi awali cha kizio 
sawa na 10® au 1,000 000 000. Alama yake 
ni: G. 

giligilani (coriander): mmea kituka, Co- 
riandrum sativum, unaozaa mbegu zitu- 
miwazo katika upishi na tiba. 

giligili (fluid). gesi na viowevu kwa 
pamoja. 

giligili breki (brake fluid}. giligili kwenye 
silinda ya breki otomatia ambapo ku- 
tokana na msukumo wa chini wa pi- 
stoni, hulazimishwa kupita kineli ndani ya 
silinda kuu kwenye kila gurudumu la gari 
na kuisogeza jozi ya pistoni nje ya kiatu 
cha breki dhidi ya chungu cha breki. 

giligili sinovia (synovial fluid): maji- 
maji ya kulainishia yanayofanana na ute 
mweupe wa yai, nao huchozwa na baadhi 
ya tando, kama vile za viungo vya mwili. 

giiigili ya tishu (tissue fluid): kio- 
wevu kinachoogesha seli zote mwilini mwa 
mnyama. Huzipatia seli glukosi, asidi 
amino, na mafuta kwenye mmumunyo, 
yaani mazao ya mmeng’enyo. Kutoka kwa 
seli huchukua kaboni dioksidi na mazao 
mengine yasiyohitajika. Giligili ya tishu 
huogesha kapilari na kiambaza cha kapi- 
lari huwa utando penyevu kati ya damu 
na giligili tishu, ikiwezesha mweneo wa 
dutu zilizomumunyika. 

gimba (body): 1. muundo irmbo na dutu 
maunzi ya mnyama au mmea hai au mfu. 
2. masi kuu ya kitu kama vile mkuku wa 
meli au kiunzi cha ndege, nyota, au sayari. 

gimba gongo (polar body): seli duchu 
yenye kiini, lakini takribani bila ya ute- 
seli wowote, ambayo hufanyika wakati wa 
uumbikaji wa seli jinsia ya kike katika 
mgawanyiko wa kwanza wa miosisi, seli 
yai moja (seli ya kike) na gimba. 



gimba jeusi 


72 


gonokoka 


gimba jeusi (black body): gimba ambalo 
lina uwezo wa kufyonza nishati yote ya 
joto inayolifikia k.m., rejeta. 

gingiri (chop/cutlet): silesi nene ya 
nyama. 

girisi (grease): dutu nzito natiani a- 
mbayo ni mafuta yaliyo nusumango, nayo 
hutumika kulainishia sehemu za ekseli, 
beringi, n.k. 

gita (guitar): ala ya nyuzi zinazodonolewa 
yenye asili ya Hispania, aghalabu yenye 
nyuzi sita, bodi bapa la sauti lenye tundu 
duara katikati, mgongo bapa na vipimo 
vya bao la kupanga vidole. 



gita 

glavu (glove/. mfuko wa mpira, ngozi, 
plastiki, n.k. ambao huvaliwa mikononi 
kujikinga na uehafu, joto, au madhara ya 
kemikali, umeme, n.k. 



glikojeni (glycogen): polisakaridi yenye 
vizio vya glukosi. Kabohidrati huhifa- 
dhiwa miilini mwa wanyama namna hii. 
Ni nyepesi kuhaidrolishwa ikawa glukosi. 

gliserini (glycerine): tazama: gliseroli 

gliseroli (glycerol): kiowevu shira kitamu 
bila ya harufu na rangi au rangi njano 
fifi; 1, 2, 3 propanitrioli; zaotokezi la ute- 
ngenezaji sabuni linalotumiwa kuwa ki- 
mumunyishaji, kindamgando, kiplastishi 


na kitamushaji. Fomula: CaHsOa. Pia: 
gliserini. 

globini (globin): protini iliyomo katika 
hemoglobini. 

globulikinga (immunoglobulin): ta- 
z£;.ma: fingo 

glopu (bulh): kitungi cha kioo chenye kipi- 
tishio cha umeme ambacho hung’aa na 
kutoa n\uu na joto umeme upitapo ndani 
yEike. Pia: ball^u. 

glukosi (glucose): sukari monosakaridi 
fuwelia nyeupe ambayo ina namna kadhaa 
amilifu maridhawa ikiwa ni deksitrosi. 
Glukosi ni chimbuko kuu la nishati katika 
metaboli. Fomula: CsHizOe. 

gol€! (crop): sehemu ya koo la ndege ili- 
yotuna kama kifuko ambamo chakula 
huhifadhiwa au kumeng’enywa kiasi kabla 
ya, kufikia firigisi. 

gomboloa (scrolling): jongeza matini juu, 
chini au katisha kwenye kiwambo, lengo 
likiwa ni kuleta matini nyingine iweze 
kuonekana. 

gome (bark): tando au tabaka linalofunika 
shina la mti nalo hutengenezwa vizibo, 
mavazi, n.k. 

gonadi (gonad): tezi ya kijinsia, ya kike 
au kiume, ambamo seli za uzazi (gameti) 
hukua na homoni sahihi kijinsia hute- 
ngenezwa. 

gongana (collide): pambana au pigana 
dafrau. 

gongo (clog): kiatu cha mti. 

gonjwa (morbid): -enye hali nyong’o- 
nyevu, sononi na nyeti. 

gonokoka (gonococcus): bakteria, Neis- 
sena gonorrhoeae, wanaosababisha ki- 
sonono 



goza 


73 


grafu picha 


goza (plate): valisha metali ugozi mwe- 
mbamba wa dhahabu, fedha, nikeli, 
kromi, n.k., kwa njia ya mitambo au 
kemikali. 

gozabati (tinplate): 1. funika kwa bati, 
hasa bamba jembamba la chuma. 2. 
bamba jembamba la feleji lililofunikwa 
tabaka ya bati inayohifadhi feleji isipate 
kubabuka. 

grafu (graph}. picha au mchoro unaoonye- 
sha uhusiano kati ya viasi vigeu. Tcizama 
pia: grafu miimo, grafu safu, his- 
togramu, grafu duara, grafu picha 

6 ■ 

5 • 

4 ■ 

3 ■ 

2 


0 12 3 4 5 

grafu 

grafu duara^ (circle graph/piechart): 
grafu inayosaidia kuelezea jambo fulani 
kwa msaada wa duara lililogawanywa 
katika sehemuduara ambazo huwahilisha 
sehemu ya mchoro kamili. 



grafii duara 

grafu mhimili (bar graph/. grafu yenye 
pau wima zilizokaa sambamba huku urefu 
wake ukiwiana na viasi vilivyoonyeshwa 
katika seti ya data. 

grafu miimo (block graph): grafu a- 
mbamo jumla namba ya kiasi chochote ki- 
moja huwakilishwa kwa eneo la mistatili. 



grafu mshaie (arrow graph): grafu ina- 
yoonyesha mahusiano kwa kutumia mis- 
tari ya mishale. 



grafu mshale 

grafu mstari (line graph): grafu au chati 
ambamo mihimili au chati ya mihimili 
huwakilishwa na mistari. 



grafii mstari 


grafu picha (picture graph): grafu sahili 
inayoelezea juu ya jambo fulani kwa ku- 
tumia kielelezo cha picha za watu., vijiti, 
herufi, wanyama, n.k. 


grafupidis 
wanyaim' 
vm. kayai< , 





El 

B 

1^1 


B 


m 

B 



paka ndege mbwa 


idadt 



grafii picha 



huhawilisha 

wasichana 


'huhawiiisha 

wavuiana 




grafu safu 


74 


gurudumu 


grafu seifu (column graph): grafu itu- 
miayo mistatili au pau kuonyesha vigeu 
viwili. Katika grafu mhimili, mihimili 
huweza kuwa mtambaa au wima, lakini 
katika grafu safu huwa wima. Nafasi 
katika jira mtambaa ni sawa Inapokuwa 
hazilingani huitwa grafu change. 

gramu (gramu): kizio cha masi chenye 
thamani sawa na 1/1000 ya kUogramu. 
Alama yake g. 

graviti / gravity): kani ya uvutano ambayo 
kwayo magimba ya dtmia huelekea kua- 
nguka yakielekea katikati au kwenye ki- 
tovu cha dunia. Pia: nguvu mvutano. 

gridi (grid): mfumo wa uenezaji umeme 
unaohudumia eneo kubwa, hasa kwa njia 
ya nyaya zipitishwazo juu hewani kwa 
nguzo, aghalabu za chuma. 

gubizi (mask): shashi soviini ifunikayo 
pua na mdomo ivaliwayo hasa wakati wa 
upasuaji kupunguza uenezi wa viini vya 
maradhi. 

gude (boring tool): tazama: msharasi 

gudu (engine block/cylinder block): 
change la umbo mche mstatili lililo- 
subiwa. Gudu huhifadhi silinda zinazo- 
husika na mwako wa ndani wa injini. 

gudupinde (retort): chupa yenye shingo 
ndefu iliyopinda, itumikayo kukanza 
kemikali. 



gudupinde 


gugu / weed): mmea ulioota wenyewe 
shambani ambao unazonga mimea Ui- 
yopandwa. 

guguna (gnaw): tafimatafuna kwa meno 
ya mbele kama afanyavyo panya, sungirra, 
n.k. 

gulumu / glume): vilindaua vya shaziua za 
nyasi, n.k. hasa moja ya jozi za vilindaua 
kwenye kitako cha kichagaa. 

gumawesi (basalt): mwamba moto wenye 
nmgi nyeusi au mfano wa kioo cheusi 
utokanao na amaJi ya zaha (volkeno). 
K wa kawaida huwa na siliketi za chmna, 
magnesi, na kalisi pamoja na oksidi za 
chokaa. 

gumba^ (identity): mlinganyo ambao ni 
Irveli kwa thamani zote. Alama yake ni. 
Mfano: (6 -|- c)^ = 6^ -I- 2bc + c^. 

gurnba^ (thumb): kidole kifupi kinene cha 
pembeni kwa ndani ya kiganja au mguu, 
jirani na kidole cha shahada. 

guridi (gum): utomvu imaoganda kwa ku- 
gusana na hewa, na ambao hufanya masi 
nzito kwenye maji. 

guni (T-sguare): rula yenye umbo la T 
inayotengenezwa kwa metali, mbao, pla- 
stiki, n.k., na hutumika kuchorea mistari 
sambamba, na kupimia pembemraba. 



giini 

gur udumu (wheel): kiunzi duara au ba- 
mbaduara lililofanywa kuzunguka kwenye 
jira kama vile kwenye ekseli za magari, 
mashine, ndege, n.k. 



gurudumugia 


75 


gwadu 



gurudumu 


gurudumugia (gearwheel): gurudumu 
lenye meno ambayo huumana na meno ya 
gurudumu jingine au meno ya sehemu fu- 
lani. Pia: gurudumu mbereke 

gurudumu kidoko (trundle wheel): ki- 
faa cha kupima umbali. Kama mzingo 
wa gurudiunu ni mita 2 basi kwa kila 
mzunguko kamili umbali wa mita 2 huwa 
umeendwa. Mtumiaji gutudumu kidoko 
huliendesha kufuata njia ya kupimwa. 
Kidoko husikika kila unapofanyika mzu- 
nguko kamili hivyo kwamba kama vidoko 
ni vitano, umbali ni 5 x 2m = lOm. 



gurudumu kidoko 

gurudumu meno (cog-wheel): gurudumu 
lenye meno ktizunguka ukingo wake. 
Tazama pia: gia matemo, gia hesi, gia 
msokoto. 

gurudumu na ekseli (wheel and axle): 
gurudumu lililoshikishwa imara kwenye 
gurudumu jingine au mtaimbo uitwao e- 
kseli, nalo ni mashine sahili. 



gurudumu na ekseli 

gurungo (bacon): nyama toka mgongoni 
na pembezoni mwa nguruwe, ikiwa ime- 
hifadhiwa kwa chumvi na kukaushwa, au 
kuvuviwa moshi. 

guruto (mangle): mashine yenye vivi- 
ngirisho viwili vinavyogeuzwa kwa mpini 
ambavyo kati yake nguo hukamuliwa maji 
zinapopita kati yake. Hizi ni mashine zili- 
zotumika hasa kabla mashine za umeme 
za kufulia hazijavumbuliwa. Pia: kamu^l. 

gusa (touch): kuwa tanjiti. 

gusano (contact): anganikio la umeme. 

gusapande (contiguous): -enye kugusana 
mpaka au kiambaza katika kufikiana. 

gusikaji (tactile): -a kuhusika na uu- 
ngwaji. Kwa mfano chembe gusikaji ni 
ogani mwisho ya ugusaji. 

gutwa (amputate): kukata na kuondoa se- 
hemu ya gimba kama mkono au mguu kwa 
upasuaji. 

gutwaupya (rename): kuelezwa kwa 
namba kwa njia nyingi visawe, ambazo 
zote ni majina tofauti ya namba hiyo. 

Kwa mfano^ I huweza kugutwaupya kama 
4/6; 2(3 -f- o j kugutwaupya kama 16, n.k. 

gwa (collapse): anguka chini au angukia 
ndani. 

gwadu (sour}. -enye ladha ya chachu au 
asidi. 



gwagu 


76 


gwizi 


gwagU (caty. gwizi wa familia Felidae, gweua (alligator): namna ya mamba 
kama vile duma, simba, chui, jagwa, n.k. anayepatikana Amerika. 



gwagu gwena 

gwanini (guanine): kampatmdi nyeupe gwifii fco//opsi6/e^:-a kuweza kukimjika. 
takribani isiyomumimyika; moja ya besi 

purini zilizomo kwenye asidi nyukilia. gwizi (carnivorous): -enye kula nyama 

kajna chakula chao pekee, k.m., simba, 
gwato (crutch): gongo lenye kusaki kwa- chui, fisi, n.k. 

pani, linaloshikilia kiwiliwili cha mtu 
aliyevunjika mguu au mwenye mguu 
mmoja ili apate kutembea. 





gwato 



ha 


77 


haii 


H,h 


ha (ha): kifupi cha hekta. 

habu (hub): seherau ya katikati ya gu- 
rudurau, parapela, feni, n.k. ambamo njiti 
huingizwa. Pia: kikombe. 



habu 


hadibodi (hardboard): raaunzi yaliyoten- 
genezwa kutokana na terabwe mti zili- 
zoshinikizwa kuwa raabaraba. 

hadubini (microscope): ala ya raaonzi 
yenye lenzi za kukuzia, au mchanganyiko 
wa lenzi kwa ajili ya kuchunguzia violwa 
vidogo sana ambavyo havionekani vizuri, 
au havionekani kabisa kwa macho. 



hadubiui 


hadubini elektronia (elecrtron micro- 
scope): hadubini yenye uwezo mkubwa 
sana ambayo hutumia mionzi ya ele- 
ktroni iliyolengwa kwenye lenzi za ele- 
ktroni badala ya miali ya nuru, taswira 
iliyokuzwa ikiwa bamba grafia. Ukuzaji 


wake huwa maridhawa kuliko ule wa 
hadubini maonzi. 

hadubini maonzi (optic microscope): 
hadubini ya kutumia macho kuona na ku- 
tambua vitu vinavyochunguzwa. 

hadubini sahili (simple microscope): 
hadubini yenye mfumo wa lenzi kuta- 
nishi na wenye nguvu uliosahilishwa kwa 
ajili ya ila za rangi na mbinuko. Hutu- 
rniwa kwa shughuli zenye nguvu kidogo 
na kwa kawaida kisha huwekwa kwenye 
fokasi ya mfumo wa lenzi na kutoa taswira 
isiyokoma. Uwiano wa nguvu ya ukuzaji 
ni 25/f ambao, f ni katika sentimita (sm). 

hadubini urujuanimno (ultraviolet mi- 
croscope): hadubini ambayo kiolwa 
hung’arishwa kwa mnururisho wa uru- 
juanimno. Lenzi za shondo ndizo zinazo- 
tumika na taswira ya kiolwa hunukuliwa 
kifotografia. Maadam mnururisho wa uru- 
juanimno una lukoka fupi kuliko nuru 
inayoonekana, basi taswira ya kiolwa 
huonekana kukuzwa mno kuliko kama 
ingetumika hadubini maonzi. 

hakiklsho (check): mchakato ambao kwao 
mkokotoo huthibitishwa kuwa ni sahihi 
au kama kosa limetendwa.. Hakikisho 
linaweza kuwa marudio ya mkokotoo wa 
awali, lakini ni bora kutumia mbinu 
nymghie. 

hali (state): kadhia halisi zinazopimika 
katika mazingira kama vile halijoto ni 
kadhia ya tabianchi, lakini hududi halisi 
ya halijoto katika eneo mahususi ni hali. 


halibii 


78 


hamira 


halibti (shade): fanya kuwa na uvulivuli 
katika rangi. 

halihewa (weather): hali ya angahewa 
kuhusiana na upepo, halijoto, umawingu, 
unyevu, kanieneo, mnururisho, n.k. 

halijoto (temperature): kiwango cha joto 
au baridi cha kiolwa au dutu kwa kurejea 
thamani sanifu kama digrii au nyuzi kwa 
themometa ya sentigredi na Kelvini. 

halijoto halisi (absolute temperature): 
tazama: halijoto themodainamia. 

halijoto pambaimsi (critical tempera- 
ture): halijoto ambayo ikivukwa gesi hai- 
wezi kugeuzwa kuwa kiowevu kwa kutu- 
mia kanieneo peke yake. 

halijoto sanifii (standard tempera- 
ture): halijoto inayoyeyusha barafu kwe- 
nye O^C. 

halyoto themodainamia (thermody- 
namic temperature): kiasi yakini cha 
msingi ambacho hutegeniea dhcma ya ha- 
lijoto kuwa kipimo cha nishati ya niwendo 
nasibu wa chenibe za mfumo katika 
msawazo joto. Hupiniwa katika kizio cha 
kelvini. 

halijoto ya gimba jeusi (black body 
temeperature): halijoto anibayo gimba 
jeusi hutoa ninururisho uleule sawa na 
ule utolewao na rejeta kwenye ha'lijoto ili- 
yotolewa. 

halijoto ya kiichemka (hoiling tem-- 
perature): kiwango cha halijoto ambapo 
kanieneo ya mvuke wa kiowevu ni sawa 
na kanieneo ya angahewa juu ya uso wa 
kiowevu kwenye usawa wa bahari. 

halijoto ya Kurie (Curie point): halijoto 
ambayo ikikiukwa, dutu chuniasumaku 
hudhihirisha badiliko la sumaku. 

halijoto ya mwasho (ignition tempera- 
ture): halijoto ambayo lazima dutu iifikie 


kabla ya kuweza kuwa.ka au kuungua 
hewani. 

hali pambaniizi (critical state): hali ya 
kitu kilicho kwenye halijoto pambanuzi, 
kcinieneo na mjao. Katika hali hizi de- 
nsiti ya kiowevu huwa ni sawa na ile ya 
mvuke. Nukta inayolingana na hali hii 
kwenye mstari ainishojoto huitwa nukta 
pambanuzi. 

hali sanifii (standard conditions): ha- 
lijoto na kanieneo hulingana na kufanya 
mwafaka sanifu; yaani halijoto ya 0''C na 
kcinieneo ya 760mm za zebaki katika 
usiawa wa bahari. 

halisi (absolute): -isotegemea kingine au 
kwingine; -isobadilika thamani. 

hali ya unyiimbufii (elastic modulus): 
kikomo cha unyumbufu. 

hali za mata (states of matter): maunzi 
na vitu vyote ni mango, viowevu au gesi. 
Hizo ni hali tatu za kuwapo kwa mata. 

halojeni (halogen): elementi simetali, 
k.v., florini, klorini, iodini, bromini 
na astatini. 

hama (emigrate): toka mahali fulani na 
kwenda kufanya maskani mahali pengine. 

hanii (insulate): kutenganisha kwa kuzi- 
nga kwa sikipitishio ili kuzuia au kupu- 
nguza uhawilishaji wa umeme, joto au 
sauti. 

hamia (immigrate): kuingia nchi ngeni na 
kufanya maskani ya kudumu. 

hamili (conceive): kutunga mimba. 

hamilisha (inseminate): kutia seli ya ki- 
ume katika jike kwa kujamiiana au kwa 
mchakato mnemba. 

hamira (yeast): vidubini selimoja vina- 
vyotoa zaimesi ambayo hubadili sukari 



kamira unga 


79 


hatua 


kuwa alikoholi na kaboni dioksidi. Hutu- 
miwa katika kupika pombe kwa ajili ya 
kutoa alikoholi, na katika uokaji mikate 
kwa sababu kaboni dioksidi inayotokezea 
husababisha kuumuka kwa unga. 

hamira unga (baking powder): mcha- 
nganyiko wa dutu unaotoa gesi ya kaboni 
dioksidi, CO 2 , ukikanzwa au kulowa- 
nishwa hufanyiza vitungi vya gesi kwenye 
kinyunga ili kukifanya kiumuke. Kwa 
kawaida hamira inatoa kabonati unga, ina 
natiri kabonati, wanga (aghalabu unga) 
na kampaundi asidia kiasi moja au zaidi. 
Hutumiwa katika uokaji kama badala ya 
hamira. 

hamshaji (appetizing): -enye kuchochea 
hamu ya kula chakula. 

hamu (appetite): shauku, aghalabu ya 
chaJcula. 

hapapaie (sporadic): (kuhusu magonjwa) 
-enye kutokea kihobela mara kwa mara 
katika sehemu mahususi. 

haploidi (haploid}. 1. (hasa kuhusu ga- 
meti) -enye seti moja ya chembeuzi isiyo 
na jozi. 2. seli haploidi au kiumbe ha- 
ploidi. 

harakati (activity): kazi inayotumia ni- 
shati. 

harakatiredio (radioactivity): tabia ya 
mchanguko nafsia inayoonekana kwa 
baadhi ya elementi kutokana na mabadi- 
liko ndani ya viini vya atomi zake. 

hauriri (silk): uzi laini nang’anifu na mwe- 
mbamba sana unaotengenezwa na kiwavi- 
nondo kufanyiza kimvugu chake. 

haro (harrow): zana ya kulimia isiyo na 
gurudumu, lakini ikiwa na meno, ba- 
mbaduara, n.k. Nayo hukokotwa wakati 
wa kukatua udongo, kupanda mbengu, 
kuondoa magugu au kuchanganya mbolea 
kwenye udongo. 



haro 


harufu (odour): tabia ya dutu ina- 
yotambuliwa kwa kimusa, k.m. hamfu ya 
petroli, au yai viza. 

hasi’ (castrate): kuondoa kende au ovarL 

hasi^ (negative): 1. aina ya umeme uliopo 
kwenye ncha ambapo elektroni hutoka au 
kuondoka. Alama yake ni (-). 2. chini au 
pungufu ya sifuri, k.m., -2, -5, n.k. 

hatamu (bridle): sehemu ya matandiko ya 
farasi ambayo huvikwa kichwani mwake 
kwa ajili ya kumdhibiti. 



hatari (malignant): (kuhusiana na ugo- 
njwa) -enye mashaka makubwa kiasi cha 
kuweza kusababisha kifo endapo hakuna 
uzuiaji wake. 

hato (pitch): 1. umbali kati ya nyuso 
mshabaha za meno tangamani ya gurudu- 
mugia au mfano wake 2. umbali kati ya 
vitu viwili vilivyo katika mfululizo linga- 
nifu, kama vile baina ya hesi za sukurubu, 
ribiti, n.k. umbali ambao parapela linge- 
sogea mzunguko mmoja. 

hatua (interval): seti ya namba au nukta 
kati ya namba au nukta mbili zilizotajwa. 



hatua mornla 


80 


.helikopta 


Kama namba au nukta za mwisho zikihu- 
sishwa hatua huwa fungwa. Kama moja 
tu ya namba au nukta imehusishwa hatua 
hiyo ni nusufungwa au nusu wazi. Kama 
hakuna nukta yoyote ya mwisho iliyohu- 
sishwa hiyo ni hatua wazi. 

- 0-0 

m -1—t- 1 i-l I I I I_t 

-4-3-2-10 12 3 4 

Q humaanisha 3 haikuhusishwa 

0 humaanisha 1 haikuhusishwa 

hatua 

hatua morula (morular stage): awamu 
ambapo masi ya seli hutokana na ube- 
ndukaji wa ova kabla ya kuumbika kuwa 
tumbwe. 

hawili ( exchange ): badili kitu kimoja kwa 
kingine, kila kimoja kikiwa na thamani na 
kingine Kwa mfano, noti ya shilingi mia 
mbili huweza kuhawilishwa kwa noti nne 
za shilingi hamsini. 

hawilifu (exchangable): -a kuweza kuba- 
dilishika. 

hawilisha ( transfer ): hamisha kutoka ma- 
hali pamoja kwenda kwingine. 

hebaria (herbarium): mkusanyiko wa 
mimea iliyokaushwa na kupangwa kwa 
utaratibu kisayansi. 

hedhi ( menstruation ): utokaji wa damu 
kila mwezi na vipande seli toka katika 
uterasi ya wanawake wasio wajawazito 
tokea balehe hadi ukomohedhi. 

heksa- (hexa- ): kiambishi awali chenye 
maana ya sita. Kwa mfano, heksagoni ni 
pandenyingi yenye pande sita. 



heksagramu (hexagram): umbo lililo- 
undwa kwa pembetatu mbili zenye pande- 
sawa zinazokatishana kwa namna pacha 
kama ilivyoonyeshwa. 

heksahedroni (heksahedron ): polihe- 
droni yenye nyuso sita. Michemraba na 
michemstatili ni heksadroni. 



hekta (hectare): hekta 1 = ari 100. Ari 
1 ni = mita mraba 100. Hivyo hekta 1 = 
mita mraba 10000. Hekta 1 inakaribia eka 
2.4:7.- Hufupishwa kuwa ha. 

hektO" (hecto): kiambishi awali cha kizio 
sawa na lO^ au 100. Alama yake ni: h, 

heli (helium): elementi gesi bwete inayotu- 
miwa badala ya gesi zinazowaka kwenye 
v^ ombo vyepesi kuzidi hewa. Alama yaJce 
ni: He; uzani atomia ni: 4.0026; namba 
atomia: 2; densiti ni 0.1785 katika O^'C na 
7G0 mm za kanieneo. 

helikopta (helicopter): chomboanga ki- 
ncLchoendeshwa kwa injini nacho , hui- 
nuliwa au kubakishwa hewani kwa ma- 
bawa au mapanka yanayozunguka kwenye 
majira wima na huweza kutua mahali 
popote penye nafasi. 






helikopta 


heroini (heroin): kitenguo cha raofini, 
CiTHiTNO^C^HsOa)^ au awaJi kilituraika 


helimeti (helmet): kofia maalumu ya 
kukingia kichwa ili kisidhurike kwa 
dharuba au mshindo, iwe kwenye ajali au 


kama kitulizo, n.k., na sasa kinafanyiza 
dawa hatari sana ya kulevya. Ni raoja ya 
mihadarati. 


vitani. 



herune (boldface). herufi nene nyeusi 
katika uchapaji. 

hesabao (abacus): kitumi cha kuhesabia 
chenye makoja ambayo husererea kwenye 
nyaya. Makoja hayo huwakilisha mamoja, 
makunii, mamia n.k. kulingana na ni 


helimeti 


waya upi yalipo. Hesabao hasa husaidia 
katika kujifunza thamani ya nafasi. 


helimeti nyang’ani (crash-helmet): he- 
limeti yenye pedi inayovaliwa kukinga 
kichwa kisidhurike unapotokea mwanguko 
kama vile kwa ajali. 

hemoglobini (haemo^lobin): mata nye- 
kundu iliyo kwenye seh nyekimdu za 
damu yenye protini, globini, ikiwa ime- 
unganika na prositheti, hemu ambayo ni 
kampaimdi tata muhuluku yenye chuma, 
nitrojeni, kaboni, hidrojeni na oksijeni. 

hemu (haem): humaanisha damu. 

hepatitisi (hepatitis): jibutiko la tishu 
hai za ini kwa ambukizo au madhara 
yanayondunishwa na kuwapo kwa joto, 
wekundu (kuiva), kuvimba na maumivu. 

hepta- (hepta-): kiambishi awaJi chenye 
maana ya saba. Kwa mfano, heptagoni ni 
pandenyingi yenye pande saba. 


hesabao 1 a Kirumi (Roman abacus): 
bao la nta Jenye jozi za mifuo, mmoja 
mrefu na mwingine mfupi. Koja moja (1) 
Jiliwekwa ndani ya mfuo mfupi na makoja 
manne (4) ndani ya mrefu. Kusoma ni 
toka kulia kuelekea kushoto, na jozi za mi- 
fuo zilitumiwa kwa ajili ya 1, 10, 100 na 
1000. Makoja juu ya mfuo yaliwakilisha 
namba, koja kwenye mfuo mfupi likiwa 
na thamani ya 5. 

B 8 0 0 I 

S jJI J 2157 au 

U n MMCLVn 

1000 100 10 1 
(2) (I) (5) (7) 

hesabao la 

hesabao ia Kirusi (Russian abacus): 
hesabao lenye makoja kumi kwenye kila 
waya. Makoja husukumiwa juu kuonyesha 
namba katika mtajo ajizio kumi. 




hesabu 


82 


heterosaikilia 


8- 

1 £ 

-c 

t 

f - 1 


1 

i i 

1 'I 



_i_j 

1 . 8 

1_ 

i 1 



kesabao la Kirusi 


hesabu^ (accounts): taarifa ya fedha au 
bidhaa ambazo mfanyabiashaxa anadai au 
kudaiwa. 

hesabu^ (arithmetic): tawi la hisabati 
linaloshughvilikia namba tofauti na jiome- 
tria au alijebra. 

hesabu^ (count): kutamka ninnerah kwa 
mpango, kuanzia na “moja” na kuhusisha 
kila numerali kwa moja na kiolwa kimoja 
tu. Kuhesabu kunahusika na uhusiano wa 
kuambatika kati ya numerali na violwa 
vinavyohesabiwa. 

hesabu endelezi (arithmetic progres- 
sion): andamano la namba ambapo kima 
kibaki d katika hali ambayo tofauti kati ya 
namba mbili zozote zinazofuatana ni sawa 
na hiyo d. Kwa mfano, katika mfulilizo 
2,4,6,8,10 baina ya namba mbili zinazo- 
fuatana kuna tofauti ya 2 ambayo ni d. 
Katika mfuhlizo 2,5,8,11,14, ... kuna to- 
fauti ya 3 baina ya namba mbih zinazo- 
fuatana katika hesabu hiyo endelezi. 


hesabu modulo (modular arithmetic): 
hesabu ya saa; hesabu ya hadi. 

0 



hesabu modulo 

hesabu ya hadi (modular arithmetic): 
hesabu ya saa, au hesabu modulo. 

hesabu ya saa (clock arithmetic): 


hesabu zinazohusu nyakati kama vile saa, 
dakika, sekunde, n.k. kwa kutumia ma- 
teado ya kujumlisha, kutoa, kuzidisha au 
kugawanya. 

hesfibu Z£L kujumlishfi (arithmetical 
addition): kujumuishwa kwa namba 
chanya. 

hesi^ (helix): mchirizo unaolala juu ya uso 
wti pia, mcheduara au tufe. Hiikata mstari 
juu ya mango kunako pembe kibaki. 

hesi^ (thread): mikato iliyo kwenye suku- 
rubu au bolti ambayo huifanya sukurubu 
au bolti iingie mahali kwa kuzungushwa 
huku ikisukumiziwa ndani, au kutolewa 
kvra kuzungushwa kinyume na ilivyoingia. 

hesiani (hessian): kitambaa kwaru cha ki- 
ta:ai kinachofanana na gunia, kitumikacho 
kutengenezea magunia, vitambaa vya ku- 
fuaikia fanicha, n.k. 

hesi jike (femaJe thread): hesi ambayo 
hesi nyenzake husaki ndani yake. Pia: 

hcisi ndani. 



hesi jike 

hesi ndani (female thread): tazama: hesi 
jike. 

hesi nje (male threads): hesi ionekanayo 
kv/enye bolti, sukurubu, na aghalabu 
hvwa zimetengenezwa upande wa nje. 

hesi urari (balance threads): hesi ya 
kuweka ulinganifu au usawa. 

heterosaikilia (heterocyclic): (kwa ka- 
mpaundi mahuluku) -enye pete fungwa ya 
atomi ambazo angalau moja yake si atomi 
ya kaboni. 




heterozaigasi 


83 


hidrolojia 


heterozaigasi (heterozygous): (kwa 
watu) -enye visadifu viwili tofauti vyenye 
nduni ileile. 

hewa (air)•. mchanganyiko wa gesi unaozu- 
nguka dunia na ambao watu hupumua na 
kujitwalia oksijeni kwa uhai wao. 

hewanikwa (airbome): -enye kuchuku- 
liwa na kusafirishwa na hewa. 

hewa pumzia (tidal air): mjao wa 
hewa iliyovutwa na kutolewa kwenye 
mapafu wakati wa kupumua kikawaida 
kwa mwanadamu. Mjao huo ni kiasi cha 
SOOsm®’ 

hezi (hertz): mbembeo mmoja kwa se- 
kunde. Alama yake ni: Hz. 

hidra (hydra): silenterata yoyote yule 
hidroidi wa majibaridi katika jenera Hy- 
dra, ambaye gimba lake ni jembamba 
likiwa na vilishio kwenye kinywa. 



hidragiri (hydragyrum): metali nyeupe 
ya fedha yenye tabia ya kuwa gi- 
ligili katika halijoto kawaida. Hutumiwa 
kwenye barometa, vifaa vya umeme, na 
kama kichocheo kwenye maabara. Alama 
ni Hg; uzani atomia: 200.59; namba ato- 
mia: 80; graviti mahususi: 13.546 kunako 
20°C; kiwango cha kuganda -39°C; ki- 
wango cha kuchemka 357°C. Pia zebaki. 

hidrati (hydrate): kampaundi kemikali 
yenye maji ambayo yameimganika kike- 
mikali na dutu, na huweza kuondoshwa 
bila ya kubadili viambato vya dutu hiyo. 

hidria (hydrated): (-a kampaundi) iliyob- 


abadishwa kikemikali kwenye molekuli za 
maji. 

hidridi (hydride): kampaundi jozi ina- 
yofanyika kwa hidrojeni na aghalabu ele- 
menti nyingine au kundi elektrochanya 
kama vile natiri hidridi NaH, au methili 
hidridi, CH^- 

hidrojeni (hydrogen): gesi inayowaka a- 
mbayo haina harufu wala rangi nayo 
huungana na oksijeni kikemikali kufanya 
maji. Ni elementi nyepesi kuliko zote zi- 
nazofahamika na alama yake ni H. 

hidrokaboni (hydrocarbon): kampaundi 
mahuluku yenye kaboni na hidrojeni tu, 
kama vile alikani, tapeni na areni. 

hidrokaboni isokifu (unsaturated hy- 
drocarbon): Hidrokaboni inayoweza ku- 
ongeza atomi zaidi kwenye molekuli zake. 

hidrokaboni kifu (saturated hydrocar- 
bon): hidrokaboni yenye wingi wa dutu za 
kikemikali, hata zisiweze tena kuongezwa 
atomi zaidi kwa molekuli zake. 

hidroksidi (hydroxide): besi au alikali 
yenye ioni OH~. 

hidroksili (hydroxyl): -enye kimdi mono- 
valensia -OH au ioni OH“. 

hidrolia (hydraulic): -anaoendeshwa au 
-anaotumia maji au viowevu vingine 
katika mwendo au kwa kanieneo. 

hidrolisha (hydrolize): changua kam- 
paimdi iwe kampaundi nyinginezo kwa 
kuondoa elementi za maji ambazo ni 
hidrojeni na oksijeni. 

hidrolisisi (hydrolysis): mmenyuko wa 
kemikali ambamo kampaundi humenyuka 
na maji kutoa kampaundi nyingine. 

hidrolojia (hydrology): mtaala kuhusu 
maji na marejeo yake kama vile: yana- 
vyopatikana, yanavyoonekana, yanavyo- 



hidrometa 


84 


Mpabola 


tokea na sifa zake anuwai wakati maji 
haya yanapokuwa kwenye dunia na anga- 
hewa. 

hidrometa ( hydrometer ): mcheduara uli- 
ofungwa wenye tungi na kichomozi kili- 
chogezwa vipimo kwa ajili ya kutafutia 
uzani mahususi wa viowevu kwa kusoma 
usawa wa kiowevu kwenye kichomozi ki- 
nachotokeza. 

hidrometa ya betri (battery hydrome-^ 
ter): ala ya kupimia densiti husianifu ya 
kiowevu, aghalabu yenye neli vigezo ili- 
yofungwa pamoja na tungi uzani upande 
mmoja, densiti husianifu ikionyeshwa kwa 
urefu wa mrija usiozama. 

hidrostatikia (hydrostatics): mtaala u- 
naohusu kani na kanieneo kwenye viowevu 
au kwenye utuli kwa njia ya hisabati. 

hif adhi^ ( conservation ): utunzaji na 
ulinzi, hasa wa maliasili. 

MfadhP ( conserve ): kutunza na kuhami 
dhidi ya madhara au uharibifu. 

Mfadhi kaida (on4ine storage): hifadhi 
ya madiski, kanda, n.k., chini ya udhibiti 
wa moja kwa moja wa KIU, yaani kwenye 
kiendeshi diski. 

MfadM njekaida (oif4ine storage): hi- 
fadhi ya mafaili kwenye madiski au kanda 
ambazo hazimo chini ya udhibiti wa mo ja 
kwa moja wa KIU, k.m., madiski ya 
kazi ambayo huhifadhiwa kwenye diski au 
meza ya opereta. 

MfadM ya chaji (conservation of 
charge ): kanuni ya kutobadilika kwa 
chaji katika mfumo wowote. 

Mfadhi ya nishati ( conservation of en- 
kanuni ya kutotoweka au kutofu- 
tika kwa nishati ila kuibadili namna yake 
tu, kama nishati ya kemikali kuwa nishati 
ya joto, umeme, mitambo, n.k. 


higrometa (hygrometer): ala ya kupimia 
unyevuanga na angahewa. 

higrometa tungi kavu na nyevu (wet 
and dry hulh hygrometer): ala yenye 
themometa mbili: moja ina tungi nyevu 
kuzunguka tungi laJce, nayo hunukuu hali- 
joto ya chini kwa sababu ya mvukizo wa 
maji. Themometa ya pili ina timgi kavu 
na hunukuu halijoto ya angahewa. Tofauti 
kati ya usomekaji wa themometa mbili 
Iiizi ni kipimo cha unyevuanga. 

hilali ( crescent): kipande kidogo cha sura 
ya mwezi kinachong’aa na chenye umbo 
p>inde. 



liilall 

hirnaya (kingdom): mgawanyo mkuu 
kabisa wa violwa asilia. Kuna himaya ya 
mimea, himaya ya wanyama, na himaya 
ya madini. Pia: ufalme 

hiosayamini (hyoscyamine): alikaloidi 
sumishi, C 17 H 23 NO 3 , inayopatikana kwe- 
nye mimea solania, nayo hutumiwa kama 
kitulizo, midiriatia, n.k. 

hifiabola (hyperbola): mchirizo rniaofa- 
nyizwa na bapa wakati linapokata uso 
wa pia mbili zilizowekwa kwa kugusana 
vilele. Mchirizo huu na mingine iliyofa- 
nyizwa kwa kukata pia huitwa sehemu 
pia. Michirizo hii ilichunguzwa na Wa- 
giriki. 













historia kimaisha 


hisa 


85 




hipabola 

hisa^ (share): sehemu ya fedha za kampuni 
au ubia, na faida yahe. Kampuni huweza 
kukusanya fedha kwa kuuza hisa. 

Msa^ (guotient): namba ipatikanayo kwa 
kugawanya namba moja kwa nyingine. 
Kwa mfano, 30 ^ 5 = 6 . Hivyo 6 ni hisa 
ya namba mbili hizi; kinyume na zao. 


hisabati (mathematics): sayansi inayo- 
shughulikia ukubwa, mahusiano baina ya 
tarakimu na maumbo na mahusiano baina 
ya viasi vilivyoelezewa kwa alama. 

hisabati kongwe (traditional mathe^ 
matics): hisabati ambayo haikuainishwa 
kuwa hisabati za kisasa. 

hisabati menyu (pure mathematics): 
hisabati ambayo haina matumizi kivi- 
tendo. Nayo hufunzwa kwa utashi tu 
kuliko kuchangia kufumbua masuala ya 
sayansi au uhandisi. 

hisabati tnmizi (applied mathemaU 
ics): hisabati zinazoweza kutumiwa kwa 
namna mahususi kama kwenye fizikia, 
upimaji, uhandisi, au elektronikia. Pia 
hutumiwa kwa hisabati zinazotegemea 
ukusanyaji wa taarifa au upimaji kisha 
nadharia hutokezea ili kupeleka mawazo 
hayo kwendea hatua pevu zaidi. His- 
abati tumizi hasa huhusika na masi, 
nishati, kani, muda na anga (nafasi). 
Huko nyuma hisabati ziligawanywa kuwa 
hisabati menyu au hisabati tumizi. 


hisabati za kisasa (madem mathemat^ 
ics): 1 . mfumo wa kimantiki wa hisabati 
zilizoanzishwa kutokana na matamko 
ambayo hupokewa bila ukubalifu. Ku- 
tokana nayo hakiki hudhihirishwa na 
mfumo hujengwa. 2 . mkusanyiko wa 
mada ngipya ambazo zimeanzishwa mi- 
aka ya karibuni: topolojia, nadharia ya 
seti, uprogramishaji mstari, na mitaala 
ya kompyuta. 3. (katika shule za msingi) 
mada mpya (rwazagae, kazi msingi, seti, 
n.k.) na pia mbinu mpya za ufundishaji 
mada kongwe (miradi, uvumbuzi, hi- 
sabati za kimazingira, n.k. 

hisia (feelings): uwezo wa kupata fahamu 
yakinifu kama joto, maumivu, n.k. 

hisishi (sensary): tazama: -a fahaniu 

histamini (histamine): amini, C5H9N3, 
inayotokana na histidini na kupatikana 
kwenye egoti. Hutolewa na tishu katika 
mmenyuko wa mzio, nayo ni kiamshi 
thabiti cha uterasi kinachoshusha kani» 
eneo ya damu. 

histidini (histidine): asidi amino, CeHg» 
N 3 O 2 , inayokuwapo kwenye protini, na 
hugeuzwa na viumbe vunde kuwa hi- 
stamini. 

histogramii (histagram): umbo/mchoro 
unaowakilisha mweneo wa marudio ukiwa 
na pembetatu gusapande nyingi, ambazo 
mapana yake huwiana na hatua ya daraja 
'inayozingatiwa, na ambayo kimo chake ni 
marudio shirikishwa. 


20 



5 ^5 "i) 


Alama 

histogramii 

historia kimaisha (life history): ma- 
badiliko yanayokitokea kiumbe, tokea 






hitilafu 


86 


huntha 


kwenye yai hadi kufei. Ni mabadiliko ya 
hatua moja ya mzunguko wa maisha ya 
buu (funza), mzungviko wa maisha ya ma- 
malia, n.k. 

hitilafu (fault upungufu katika saketi 
au chombo ambao htikiingilia na ku- 
sababisha kisifanye kazi katika hali yake 
ya kawaida na hivyo kufanya mshituo wa 
umeme utokee. 

hobela (amorphous)\ -isio na umbo li- 
nganifvi avi bila ya mtiundo wa kifuwele. 

hodometa (hodometer): tazama: 

odometa. 

hoja (argument): neno la kvithibitisha 
jambo kuwa ni sahihi. 

hojatama (induction): mbinu iliyofi- 
kiriwa ambapo kwayo htiwezesha ku- 
patikana ufumbuzi kutokana na kanuni, 
hoja au mifano mbalimbali. 

homa (fever}. hali ya ugonjwa mwilini 
inayondunishwa na upandaji wa halijoto 
usiotakiwa, haraka ya mapigo ya moyo 
(mchapuko wa mpwito), na uvurvigaji wa 
ishitighala anuai za mwilL 

homanyongo (jaundice): homa inayofanya 
ngozi kuwa njano na macho kuwa meupe 
kutokana na kuwapo kwa pigimenti za ny- 
ongo kwenye danau kama ilivyo kwenye 
maradhi ya hepatitisi. 

homoni (hormone): kampaundi anuai 
zinazochozwa ndani kwa ndani, kama 
insulini au thiroksini, zikiwa zinate- 
ngenezwa kwenye tezi za ogani au tishu 
zinazozipokea wakati zinapochukuliwa na 
giligili za mwih na kuzifikia. 

homosaikilia (homocyclic): (kwa ka- 
mpaundi mahuluku) -enye muundo pete 
wa atomi za elementi ileile moja, hasa 
kaboni. 

homozaigasi (homozygous}. (kwa watu) 


-enye visadifu viwili mshabaha kwa nduni 
moja. 

honi (hom): kitumi, kwenye usukani au 
chumba cha dereva wa gari au usukani 
wa baiskeli, ambacho kikibonyezwa hutoa 
sauti ya kutahadharisha magari mengine 
au watu. 

honiklende (hornklende): amfibo nyeusi 
au kijani ya alumini. 

hosi (hose): neli napukivu ya kupitishia ki- 
owevu hadi mahali kinapotakiwa. 



hospitali (hospital): taasisi ambamo wa- 
gonjwa au majeruhi hupatiwa matibabu 
na. kutunzwa humo kwa muda fulanl 

hudhurungi (brown): kahawia. 

hududi (range): 1. mfiko au ukomo ambao 
kati yake ubadilishaji huweza kufanyika. 
2 . umbali ambao kitupo hurushwa au 
huweza kurushwa na silaha au kitendeshi. 

hududi ya marudio (freguency range): 
mfiko wa marudio ambao kwao chombo 
huanza kufanya kazi. 

huduma (service): hali ya kumpatia 
mteja au mhitaji msaada au mahitaji 
anayohitaji. 

huisha (revive): amsha na kupatia nguvu 
mpya. 

hurnusi (fifih part/one-fifth): sehemu 
ncioja ya tano sawasawa za kitu kimoja. 

huntha (bisexual/hermaphrodite): -a 




huria 


87 


huukllla 


jinsia mbili, au -enye ogani za kiume na 
kike kwenye kiumbehai kimoja. 

huria (free). 1. bila ya kizuizi au kikwazo. 
2. bila ya kuunganika kikemikali, k.m., ni- 
trojeni huria, oksijeni huria, n.k. 

husianifu (relative): -a kulinganishwa na 
kitu kingine au thamani nyingine. Pia: 
wiani. 

husianisha (match) weka katika jozi. Ni 
tofauti na ambatisha. 


alilmba na 



husisho (function) pandikizo la seti moja 
(makazi) kwa seti nyingine (hududi) hivyo 
Wamba kwa kila elementi ya mak^i 
kuna kushabihiana na elementi moja tu 
ya hududL Husisho huelezwa kwa seti ya 
jozi mpango. 

husisho dawamu (ever function) mti- 
ndo wa kupangua namba mfano, 183 = 
100 + 50 + 30 + 3. 

huukilia (detevmines) weka au tafuta 
kwa hakika, k.m., kwa kukokotoa, kuku- 
sanya maelezo, n.k. 


husianisha 



I 


88 


inesha 


I (I), numerali ya Kirumi inayowakilisha 
moja. Vidole vya mkono na miguu vili- 
tumiwa kwa kuhesabia na kukokotolea. I 
na 1 zote hushabihi kidole. 

idhinisha (certify): thibitisha kuwa ni 
hakika au sahihi. 

ikari (barbecue): tafrija inayofanywa nje 
ambayo chakula hupikwa au hutayarishwa 
kwenye shikalci wazi. 

ikolojia (ecology): mtaala wa mahusiano 
baina ya viumbehai na mazingira yao. 

ikosahedroni (icosahedron): polihedroni 
lenye nyuso ishirini. Ikosahedroni linga- 
nifu ni moja ya mango tano yamkini. 
Nyuso zake ishirini ni pembetatu pande- 
sawa linganifvL 



ikosahedroni 


ikweta (eguator mstari unaodhaniwa 
kuwa vmaigawa dunia au gimba jinginelo 
la mbingu kwenye vipande viwili vilivyo 
sawa kutoka kusini au kaskazini nao ni 
latitudo 0°. 

ila (aberration): hitilafu ya mwonzi wa mi- 
ali ya nuru inayosababisha miali hiyo isi- 
weze ktikusanywa kwenye fokasi kaJi au 
kutoa taswira dhahiri. 

ila kromatia (chromatic aberration): 
hitilafu ya lenzi ambayo huifanya lenzi 
kuitawanya nuru nyeupe k^wa yenye 


rangi mbalimbali kama upindemvua. Pia: 
ila ya rangi 

ila mbinuko (spherical aberration): hi- 
tilafu katika lenzi kutokana na mbinuko 
wa sura zake ifanyayo lenzi ishindwe ku- 
lenga vizuri sehemu za katikati na za pe- 
mbeni kwa wakati mmoja. 

ila ya lenzi (lens aberration): hitilafu ya 
lenzi ambazo zisiporekebishwa huifanya 
lenzi itoe taswira zenye kasoro anuai. 

ila ya rangi (chromatic aberration): 
tazama: ila kromatia. 

iliamu (ileum): sehemu ya tatu na chini 
kabisa ya ujengelele mwembamba toka 
kwenye jejuna hadi kwenye chekumu. 



iliamu 


imara (dominant): sifa ya kurithi ina- 
yotokana na kisadifu chenye harakati au 
ainali biokemia kubwa kuliko kingine ki- 
itwacho fifi. 

imsirisha (reinforce): fan}^ kitu kiwe 
thabiti zaidi kwa kukiongezea kitu kingine 
ndani yake ili kitu hicho kiweze kustahi- 
mili kani inayokikabili. 

indiketa (indicator): kilekezi. 

inesha (inertia): tabia ya mata ambayo 
lcwayo hubakisha hali yake jra, kutulia au 
velositi yake kwenye mstari mnyoofu ili 



inforedi 


89 


invetebrata 


mradi tu kwamba mata hiyo haikabiliwi 
na kuathiriwa na kani ya nje. 

inforedi ("m/ro-redj: -enye miali ya 
nuru ya lukoka ndefu ambayo haiwezi 
kuonekana lakini hutoa joto. 

iiii (liver): (kwa binadamu) ogani tezi 
kahawia nyekundu, iliyogawanywa kwa 
miatuko kuwa ndewe tano, upande wa juu 
wa kulia wa tungu la fiimbatio, ikichoza 
nyongo na kutenda ishitighala metabolia 
anuai. 



injekta (injector): plagi zenye nozeli za 
vali ambamo fueli huingizwa hadi kwenye 
chemba za mwako katika pampu ya dizeli 
au pampu ya fueli, kwa neli kapilari katika 
injini za dizeli, injekta hutiwa suku- 
rubu ndani ya kichwa cha injini ambapo 
katika injini uinjekishaji za petroli, in- 
jekta huwekwa kando ya vali ingizi; kiin- 
jekishaji. 

iojim (engine): mashine kwa ajili ya 
kugeuza nishati ya joto kuwa nishati ya 
mitambo au nguvu ya kutoa kani na 
mwendo. 

injiiiia (engineer): tazama: mhandisi. 

in jini jeti (jet engine): injini ya gesi, hasa 
ile iliyofungwa kwa chomboanga, kama 
vile ndege. Pia: injini nyirio 

injim joto (heat engine): injini ambayo 
hugeuza joto kuwa nishati ya mitambo. 
Injini joto hufanya kazi kwa mbembeo 
ambamo hufyonza joto kutoka ndani ya 
tangi katika halijoto moja na kuipa sinki 
ya joto kiasi cha chini cha halijoto. 


mjmi mviike (steam engine): injini a- 
mbayo hutwaa joto kutoka l^tika boila 
la mvuke ili kuiwezesha kufanya kazi 
nyingine na kiasi kidogo cha joto hupi- 
tiliza hadi kwenye kihawili joto ili 
huchemsha maji yanapohitaji kurejea 
katika boila ya mvuke yawe yamepanda 
hadi kufikia kiwango fulani cha halijoto 
kabla hayajaanza mwendo tena. 

injisii mwako lidani (intemal cam- 
hnstion engine): injini ambamo mcha- 
nganyiko wa petroli na hewa huingia 
silinda ya injini na kulipuliwa na cheche. 
Joto kutokana na mlipuko huo hufanya 
gesi zitumike na kulazimisha pistoni 
kwenda chini. Injini ya mapigo manne 
ina (a) pigo chini: hapa mchanganyiko 
wa petroli hufyonzwa; (b) pigo juu: a- 
mbako mchanganyiko huo hubinywa; (c) 
pigo chini: ambako mchanganyiko huli- 
puliwa; na (d) pigo juu: ambako gesi za 
moto hutolewa nje. 

Injisii reli (locomotive): injini inayoji- 
endesha ikipelekwa kwa nguvu ya mvuke, 
umeme au nguvu ya dizeli nayo hutumika 
kukokota mabehewa (treni) kwenye reli. 

injisii rudiifia (reciprocating engine): 
injini ambamo pistoni huhawilishwa kwa 
kurudiarudia toka mwanzo wa silinda 
hadi mwisho wa silinda. 

injmi ya dizeli (diesel engine): i- 
njini mwako ndani ambamo fueli mafuta 
iliyoatomizwa hunyunyizwa kwenye si- 
linda na kuwashwa kwa mbinyo pekee. 

isiulim (inuiin): polisakaridi, (CeHioOs^n, 
ambayo hutumiwa zaidi kuwa kiambato 
cha mkate wa wenye kisukari, na katika 
kuchunguza kazi ya figo. 

iovetebrata (invertebrate): mnyama asi- 
yekuwa na utimgongo; baadhi ni laini 
kabisa, k.m. minyoo, wengine wana 
gamba gumu kwa nje k.m. wadudu, kaa, 
n.k. 




iodini 


90 


itikia 



iodim (iodine): elementi simetali halo- 
jeni, ya rangi kijivu-nyeusi ambayo ni 
mango fuwelia inayovukamanga kuwa 
mvuke urajuani mzito. Hutumiwa kwenye 
mmumunyo wa alikoholi kama kiuaviini. 
Alama yake ni: I; uzani atomia: 126.904; 
namba atomia: 53; graviti mahususi 
(mango)': 4.93 katika ^O'^C. 

ionl ( ion ): atomi, radikali au molekuli 
yenye chaji umeme, iliyotokana na ku- 
toa au kupokea elektroni moja au zaidi. 
loni chanya hutokana na kutoa ele- 
ktroni na huitwa kationi na huvutiwa 
kwenye kathodi katika elektrolisisi. loni 
hasi hutokana na kupokea elektroni na 
huitwa anioni nazo huvutiwa kwenye a- 
nodi. 

ionia ( ionic ): -enye kuhusika na ioni, kwa 
mfano, mbabadi ionia, dhanio ionia. 

lonika ( ionize ): badilika kuwa ioni. 

ionisha ( ionize ): badili kuwa ioni 

ishara (signal): (katika mfumo au saketi 
ya elektronikia) kigeu cha mfiko amba- 
cho kwa namna yake habari zinaweza 
kusafirishwa taarifa yake au kwa kupitia 
kwenye mfumo. 

ishitighala (function): utendaji kazi wa 
kitu au jambo. 


isomeria (isomeric): -enye kuhusu ka- 
mpaundi mbili zenye fomula moja ki- 
molekiili lakini mpangilio tofauti wa 
atomi ndani ya molekiili. 

isometrla (isometr^y): ulinganifu wa vi- 
pimo. 

isornumimyika ( insotube ): isomumunyika 
inapotiwa ndani ya kimumunyishaji kama 
vile maji, n.k. 

isotopn ( isotope ): atomi za elementi moja 
zinazotofautiana uzani kwa sababu ya to- 
fauti ya nyutroni kwenye viini vyao. 

isoyeyimgana ( infnsiblef isoyeyuka hasa 
metali; -enye kiwango cha juu cha 
kuyeyukia. 

istilahi ( terminoiogy ): leksimu itumikayo 
kuhusiana na kazi za kitaalamu k.m. utu- 
miaji kompyuta. 

isnlini ( insuiin ): homoni inayotengenezwa 
kikawaida mwilini nayo huruhusu na 
kurekebisha. sukari itumiwe kupata ni- 
shati. Dutu hii huchukuliwa toka kwa 
wanyama na kupewa kwa wagonjwa 
wa kisukari, ugonjwa ambao huwafanya 
wasiwe na homoni hii. 

itale (granite): mwamba moto wa asidi 
plutonia wenye rangi fifi na chembe 
kwaru, shondo, felispa, madini chuma, na 
magnesia. Hutumiwa zaidi katika ujenzi. 

itifaki (protocals): kanuni na kaida ya ku- 
peleka data. 

itikia ( respond ): kitendo cha kujibu mwito 
au matakwa fulani. 



jaa 


91 


jamii ya michirizo 


JJ 


jaa (jar}, kiwekeo chenye mdomo mpana 
ambacho kwa kawaida ni cha nmbo 
mcheduara kikiwa kimetengenezwa kwa 
kioo au udongo na hakina mkono. 

Jaa pimiaji (measuring jar): kifaa kili- 
chotengenezwa kwa kioo kinene au pla- 
stiki chenye umbo la mcheduara kikiwa 
wazi upande mnioja na kugezwa kwa vi- 
pimo vya sm^ au mililita, n.k. Hutuxniwa 
kupima mijao ya viowevu hasa kwenye 
maabara na fotografia. 



jaa pimia ji 

Jabali (inselberg): kilima mwamba baidi 
kinachoinukia ghafla kwenye uwanda 
tambarare. 

(jug/pitcher): chombo cha kuwekea 
au kumiminia viowevu, aghalabu chenye 
mkono na mdomo. 

Jagwa (jagnar): gwagu mkali mwenye 
madoadoa kama chui, Panthera onea^ wa 
Amerika tropikia. 

Jambeai (cro3S«cut saw): msumeno utu- 
mikao kukatia magogo au kupasulia mbao 
zenye vilingo vikubwa. Una mipini miwili 
kwenye miisho yake ambayo huwaweze- 
sha watu wawili kushika huku na huku 
wakati wa kukata. Bapa l^e huwa na 
meno makubwa, mapana na makali. 



jambeni 

Jamii^ (colony): kiktmdi cha watu, wa- 
nyama, vitu, au ndege wanaoishi pamoja. 

Jamii^ (famUy} seti ya mistari au michi- 
rizo ambayo ina kadhia au sifa inay- 
ofanana. Kwa mfano, katika mchoro A, 
jamili ya mistari yote hupitia kwenye 
nukta moja. Katika mchoro B jamii hii 
ya michirizo yote hugusa mstari uleule 
mmoja. 



jamii 


Jamii ya michiriM (famUy of curves): 
seti ya michirizo ambapo milinganyo 
yake huweza kupatikana kutokana na 
mlinganyo uliotolewa kwa kubadilisha n; 
vibaki muhimu ambavyo hutokea katika 
mHnganyo uliotolewa ni parameta ya 
jamii ya michirizo. 



jamii ya oyeso 


TUJT\ 


jamii ya michirizo 

Jamii ya nyeso (famiiy of surfaces): 
seti ya nyuso ambapo milinganyo yake 
huweza kupatikana kutokana na mlin- 
ganyo uliotolewa kwa kubadilisha n\ 
vibaki muhimu ambavyo hutokea kwenye 
mlinganyo uliotolewa huitwa parameta n 
ya jamii ya nyuso. 

jarae (jam) ujiuji uliotokana na tunda 
lililopondwa kiasi na kuchemshwa pamoja 
na sukari, kisha ukahifadhiwa katika 
chupa au kopo tayari kutumiwa. 

jangwa desert): sehemu kubwa ya ardhi 
ambayo hupata mvua haba sana, na 
mimea michache—hasa ya miiba—ndiyo 
hustawi hapa na pale. 

jani (leaf): sehemu bapa ya mmea ambayo 
huunganishwa kwenye vikonyo au matawi 
yake. 


jani 

jani mchanganyiko (compound leaf): 
jani lenye idadi kadhaa ya vijiujani 
kwenye kikonyo shirika. 

jarabati (proof): -asiopenywa na; 
anaokinza athari za. 

jarabati kemikali (chemical proof): 
enye uwezo wa kukinza au kuzua athari 
za kemikali. 




92 jedwali ya msarabao wa raarudio 

jarabati unyevu (damp proof): kitu 
kama vile ukuta ambacho unyevu hau- 
thubutu kupita baada ya kupakazwa dutu 
maalumu. 

jaribio (experiment): kuchunguzia na ku- 
gundua jambo au hoja isiyojulikana, au 
kuthibitisha kanuni, dhana, nadharia, 
wazo, n.k. 

jasho (sweat): majimaji yanayotokeza vi- 
tonetone kwenye vinyweleo juu ya ngozi 
kutokana na kuchozwa na tezi jasho. 

jast (gypsum): madini ya kalisi salfeti 
hidratia, CaSO^.^H^O inayotumiwa kute- 
ngenezea piopii, saruji, mbolea, n.k. 

java (bog) ardhi chepechepe na matope. 

jedwali (table): orodha yenye hoja au 
maelezo, pengine yanayoambatana na 
tarakimu, juu ya mambo fulani huku 
yakionyeshwa kadiri yanavyofuatana na 
nyakati zake za matukio. Tazama: chati» 

jedwali fumbezi (ready reckoner): tebo 
au kitabu cha tebo ambamo matokeo au 
ma jibu ya mkokotoa huweza kusomwa pa- 
pohapo moja kwa moja. 

jed.wali kaida (periodic table): orodha ya 
dutu sahili za kemikali ziitwazo elementi 
zikiwa zimepangwa kwa mujibu wa uzani 
v/a atomi zao. Pia: jedwali radidi. 

jedwali marudio (freguency table): 

jedwali inayoonyesha kima cha urudi- 
a ji wa jambo, aghalabu kuwako kipindi 
maalumu cha muda. 

jedlwali radidi (periodic tabie) tazama: 
jedwali kaida 

jedlwali ya msambao wa raarudio (fre- 
(^juency distribution table): jedwali 
linaloonyesha ni mara ngapi kila tukio 
au kiasi hutokea. Kwa mfano, natija za 
darasa la mtihani zimeonyeshwa kwenye 
jedwali ya msambao wa marudio lifuatalo. 



jedwalia 


93 


jengaupya 


natija 

,marudio 

I00-90 

i IHI 

4 

89-80 

.44^ 

5 

79- 70. 


n 

69-60T 

lltt 

4 

59-50, 

LulJ 

5 


jedwaK ya msambao wa marndio 

jedwalia (tabuiate): andika au ratibu hoja 
au maelezo pengine yakiambatana. na 
tarakimu. 

jejMua (jejunnm}. sehemu ya kati ya uje- 
ngelele kati ya mbuti na iliamu. 

jeki (jack): machine ittimikayo kuinulia 
vitu vizito kutoka ardhini. Jeki ya suku- 
rubu na jeki hidrolia ni mifano ya jeki. 

jeki nyanyn (lift jack): jeki kwa ajili ya 
kuinulia vitu au mashine nzito wakati wa 
huduma. 



jeki nyanyu 


jelatini (geiatin): protini isorangi au 
njanonjano inayomumunyika majini, nayo 
hutayarishwa kwa kuchemsha ngozi za 
wanyama na mifupa. Hutumika kwenye 
vyakula, gundi, n.k. 

jemani (germanium): elementi metali 
adimu, aghalabu tetravalensia, yenye 
rangi kijivu-nyeupe. Alama’ yake ni Ge; 
namba atomia: 32; uzani atomia: 72.59; 
valensi 2 au 4; uzani mahususi 5.32; ki- 
wango cha kuyeyuka: 937.4°C; kiwango 
cha kuchemka: 2830° C. 

jene (gene): kizio cha urithishano, chenye 
uwezo wa kijirudufu na kubadilika, 
kikikaia mahali mahususi kwenye che- 


mbeuzi. Hutoka kwa mzazi kwenda kwa 
mzawa katika mchakato wa uzaliano. Pia: 
kisadifu. 

jenera (genus): sabudivisheni kuu ya 
kawaida kwa familia au sabufamilia katika 
uainishaji wa mimea na wanyama, agha- 
labu ikiwa na spishi zaidi ya moja. 

jenereta (generator): mashine ambayo 
hugeuza aina moja ya nishati kuwa 
nyingine, hasa nishati ya mitambo 
kuwa nishati ya umeme kama ifanyavyo 
dainamo. 



jenereta ya mkoedo maradufii (donhle 
current generator): jenereta ambayo 
inaweza kutoa umeme wa mkondo geu 
(a.c.) na ule wa mkondo mfuiizo (d.c.). 

jeisereta ya umeme (electricity gener» 
ator): kitumi cha kugeuza nishati ya mi- 
tambo kuwa nishati ya umeme kwa mdu- 
kizo sumakuumeme, hasa kitumi kikubwa 
kama kituo cha umeme. 

jenetia (genetic): -anaohusiana na jene- 
tikia, jene au asili ya kitu. Pia: sadifla, 

jenetikia (genetics): mtaala wa urithi- 
shano na mwachano wa viumbehai. 

jenga (build): kuunda kitu kwa kuziunga- 
nisha sehemu pamoja kufanya umbo fu- 
lani. 

jengaupya (regroup): 1. badili toka seti 
moja ya vizio kuwa nyingine. Kwa 
mfano, ishirini huweza kufikiriwa kuwa 
ni makumi mawili au kubadilishwa kuwa 
vizio ishirini (au mojamoja ishirini). 2. 
weka katika makundi kwa namna au njia 



jengelele 


94 


jiobodi 


tofauti. Kwa mfano, 14 + 16 + 2 huweza 
kujengwaupya kama 14 + (16+2) au 
kama (14+16) + 2. 3. badiliko lolote 
kubalifu kwa mpango wa tendo. Kwa 
mfano, 25 + 68 + 63 + 12 huweza ku- 
jengwaupya kama (26 + 63) + (68 + 12) 
= 168. Aina hii ya kujengaupya hutu- 
mia tabia zote mbili ya kujumlisha: tabia 
shirika na tabia badilishana. 

jengelele (bowels): sehemu ya chini kabisa 
ya mfumo wa mmeng’enyo mwilini. 

jengo (block/building): jumba kubwa au 
kundi la majumba. 

jengo tofali (brick work}. kitu, hasa 
kikiwa ni jengo, kilichojengwa kwa kutu- 
mia matofali. 

jenitalia (genitalia): ogani za vizaliano au 
uzazi, hasa za nje. 

jeraha (wound): sehemu ya mwili ili- 
youmizwa aghaJabu ikiwa ni tundu au 
mchubuko kwenye ngozi, hasa kutokana 
na athari ya silaha au kitu kama vile bu- 
nduki, kisu, rungu, gongo, chuma, n.k. 
kwa kudhamiria au ajali. 

jeti (jei): 1. eropleni iendayo kwa kasi 
sana. 2. mkondo huria au uliozuiliwa wa 
kiowevu, gesi au chembechembe ndogo za 
mango zineizochopoka kwenye tundu, pua, 
n.k. 

jeya mahindi (com flakes}. chakula 
nafaka kwa ajili ya kifungua l^ywa kili- 
chotengenezwa kutokana na mahindi. 

jibini (cheese): chakula mango teke au 
kigumu kilichotengenezwa kutokana na 
maziwa. 

jibu (answer): ufumbuzi wa swali au 
fum1x) fulani. 

jibua (moult): kunyonyoa nywele, ma- 
nyoya au kubandua ngozi kwa nyakati li- 
nganifu. Kwa mfano, paka hunyonyoka 


manyoya kutoka wakati wa halihewa ya 
joto. Kwa buu ambalo hupitia metamofo- 
sisi pungufu, gamba gimiu la nje 
huchanika na buu hutoka likiwa na gamba 
jipya laini ambalo huwa gumu hewani. 

jibutiko (reaction) : athari kinjnime ya 
ajnali au tendo, K.m. jiwe linapotupwa 
kupiga ukuta, jiwe lina tendo au amali 
kwa huo ukuta. Ukuta hausogei wala 
umbo lake halibadihki bali husukuma 
jiwe kwa jibutiko (kanizuizi) inayolingana 
na tendo (amali). Jitubiko hulingana na 
amali lakini kuelekea upande kinyume. 
Pia: kanizuizi. 

jicho (eye): ogani ya kuonea kwa vete- 
brata. Kwa kawaida ni jozi moja ma- 
gimba mviringo yaliyo ndani ya tungu 
mfupa la fuvu. 



jicho 

jiko (cooker): 1. stovu au kifaa ambacho 
juu 3 ^e chakula hupikwa. 2. chumba au 
n/imiba ya kupikia chakula. 

jino (tooth): kipande kigumu cheupe kili- 
dio kinywani kinachotumiwa kwa kuta- 
funia., kusagia, kukatia au kuraruUa 
chakula. 

jino utoto (milk tooth): jiiio la muda 
mfupi la mamalia ambalo hung’olewa na 
badala ^rake huota jino la kudumu. Pia: 
Jino maziwa. 

jinsia (sex): mgawan^ro ama wa kiume 
au wa kike wa viumbehai hasa ukito- 
fautishwa kwa kurejea ishitighala za uza- 
liano. 

jiobodi (geo^hoard): majiobodi aghalabu 
^rametengenezwa kwa mti misumari ikiwa 



jiografia 

imechomekwa kufanya gridi. Misumari 
huweza kuwa kwenye ncha za miraba au 
pembetatu sawa. Katika aina nyingine 
misumari huwa kwenye mzingo wa duara. 
Tepe zinazovutika huvutwa kwenye mi- 
sumari kuunda maumbo anuai ambayo 
tabia zake huweza kuchunguzwa. Jio- 
bodi hasa hufaa kwa ajili ya sehemu 
ya mtaala na uchunguzi. Pia: bodi mi- 
sumari, bodi umbo au bodi namna 

jiografia (geography): sayansi inayohusu 
utofautiano wa maeneo ya uso wa 
dimia kama unavyodhihirishwa na tabia, 
mpangilio na mahusiano duniani kwa 
viambato kama tabianchi, mwinuko, 
udongo, uoto, idadi ya watu, matumizi ya 
ardhi, viwanda, hadhi kitaifa na kisiasa, 
na maeneo maalumu yaliyofanyizwa kwa 
kuingiliana kwa viambato hivyo. 

Jiolojia (geology): sayansi inayoshughulika 
na historia-umbo ya dunia, miamba ina- 
yoiimda na mabadiliko ya kimnbo ambayo 
yameitokea au yanaitokea dunia. 

jiometria (geometry): tawi la hisabati 
linaloshughulika na tabia, mahusiano na 
upimaji wa nukta, mistari, michirizo, na 
nyuso. 

Jiometria bapa (plane geometry): jio- 
metria ya maumbo ambayo huweza ku- 
chorwa kwenye ubapa. Jiometria bapa 
hushughulika na maumbo yenye mawanda 
mawili, na si yenye mawanda matatu 
kama mchemstatili au pia. 

jiometria jongeo (motion geometry): 
mkataba kwa jiometria hupitia kwa mso- 
geo. Kwa mfano, 1. kipeinde mstari au 
kistari AB, kikisongezwa kuelekea upande 
ulioonyeshwa (—►), huletea au hutoa 
msambamba ABCD. 2. pembetatu mraba 
izungushwayo kunako AB itatoa pia. 3. 
tabia za mstatili huweza kuchunguzwa 
kwa kumsaki kwenye umbo 


95 jira-x 



jiometria jongeo 


jipu (ahscess): uvimbe juu au ndani ya 
mwili ambao una usaha uliokusanyika 
kwa sababu ya kuambukizwa viini vya 
maradhi. 

jira ( axis ): mstari ambapo gimba linalozu- 
nguka hugeukia au hutarajiwa kugeukia. 
Pia: mhimili 

jiraenzi (coaxial): enye jira moja au ma- 
jira mlaliano yanayotangamana. 

jira kuu (principal axis): mstari unao- 
pitia katikati kwenye kitovu cha lenzi au 
kioo pinde na kuwa wima na lenzi au kioo 
pinde. 

jiramlalo (ghscissa ): jira-x la nukta 
katika mfumo wa mawanda mawili ya 
majira katesia. Ni umbali toka jira-y 
uliopimwa sambamba na jira-z. 

jirani ( contiguous ): -enye kuwa karibu au 
enye kuwa ubavuni mwa. 

jirawima (ordinate): jira linalotoa kisu- 
lubi na mlalo, nalo huwakilisha umbali 
wa nukta toka kwenye jiramlalo. Rene 
Deskatesi ni mtaalamu mwanzihshi wa 
nukta majira. Pia: jira-y 

jira-x (x-axts): jira mtambaa katika ma- 
jira katesia. 



jira-x 





















jirazadi 


96 


joko rindimaji 


jirazadi (extrapoiate): refusha na tafuta 
thamani nje ya zile zilizotolewa na kuta- 



jii’azadi 


jiriwa (vice): chombo cha metali chenye 
mbwabwa au taya mbili ambazo hureke- 
biwa kwa kufimgwa au kufimguliwa kwa 
mpini. Hutumika kubania vitu ili viwe 
imara (k.v. ubao, metali) wakati wa 
kukata, kunoa, kutoboa n.k. 


jiriwa 

jiropeo (gyroscope): Idfaa chenye gu- 
rudumu linaJozimguka na kufimgwa hivyo 
kwamba mhimili wake huweza kugeuka 
huria kwenye uelekeo fulani au pande 
zote na kuhifadhi welekeo haJisi kwenye 
anga bila ya kujali msogezo na mazingzua 
yake. Hutumiwa kuweka msawazo kwenye 
ndege au meli, kutafuta welekeo, n.k. 



jiropeo 

jitihada (effort): kipimo cha kiasicha kani 
inayotumiwa kwenye kitendeshi kama vile 
wenzo. 


jivii (ash): vumbi linalobakia baada ya 
moto kuunguza kitu, dutu, n.k. 

jiwe^ (stone): kipande cha mwamba amba- 
dio ni mango ngtrniu. 

jiwe^ (weight): kipimo cha tizani fulani 
kiwekwacho katika mizani (k.m. mzani 
mdara) ili kupimia uzani wa kiasi kingine 
cha dutu. 

jiwesumaku (lodestone): jiwe jeusi au 
chiima cheusi (FeaO^) (magnetiti) ambayo 
ina ncha za sumaku na huvuta chuma. 

jogoo (cock): dume la kuku, kanga na 
ndege wengine. 

joko (fumace). kitumi cha kupatia athari 
madhubuti ya kukanza kikitumia fueli au 
mkondo wa umeme, kwa mfano joko la 
kukanza boila kupata mvuke, au joko la 
kuyeyushia metali. 

joko la aki umeme (electric arc 
fumace): chombo kitumikacho kute- 
ngenezea feleji bora sana, hasa ku- 
tokana na utaratibu unaotumika na fu- 
eli zinazotiwa ndani yake. Chombo hi- 
cho huendeshwa kwa nguvu ya umeme 
huku kipande king’avu kinachofanyizwa 
kwa kuvusha mkondo wa umeme kwenye 
nafasi kati ya ncha mbili za elektrodi 
(vipitishio) kutokana na nuru nyingi 
umeme, unapovuka na kukatisha hewani. 

joko la mdukizo (induction fumace): 
chombo ambacho hutumia athari ya uki- 
nzaji wa mkondo wa umeme uliodukizwa 
kwenye transfoma fuasi. 

Joko mfyuko (blast fumace): joko a- 
rabalo hutumia mkondo wa hewa iliyo- 
kanzwa ulioshurutishwa kuyeyusha mtapb 
vrei chuma. Pia; joko upepo. 

Joko rindima ji (reverberatory fur- 
nace): joko ambamo maunzi hukanzwa 
kwa miali ya moto inayowaka juu yake, na 
kuelekezwa chini ya daxi ya joko kuendea 







jokofu 


97 


Jiia 


maunzi. Hutumiwa kuyeyusha mitapo ya 
metali. 

Jokofu (deep freezer): tazama: friza 

JoBgefu (mabile): (kwa wanyama) huru 
kwenda kutoka sehemu moja hadi sehemu 
nyingine. 

JoBgo (seam): mstari unaotokea kwa 
kushona vipande vya nguo, ngozi au pla- 
stiki. 

jongoo (miilipede): arithropodi mlamea 
wa ardhini katika ngeli ya Diplopoda^ 
akiwa na gimba bambaduara, kila tindi 
yake ikiwa na jozi mbili za miguu ya ku- 
endea. 



jongoo 

JoBgozi (seamer): kifaa cha kufanyiza 
mstari, au alama iliyoinuka ambapo kingo 
mbili hukutana. 

Jorafii (refrigiratar): chombo cha kutu- 
mia nishati kuondoa joto toka kwenye 
kiolwa ambapo mvuke hupozwa na ku- 
pelekwa kwa kivukizaji. Pia: friJL 

joto (heat): nishati inayomilikiwa na dutu 
ikiwa namna ya nishati mwendo ya atomi, 
mhamisho wa molekuli, mzunguko au 
mtetemo. Joto lililomo ndani ya gimba ni 
zao la masi yake, halijoto yake na ujazo- 
joto mahususi. Hupimwa katika jouli. 

Joto flche (latent heat): joto linalohita- 
jika kubadili hali ya mata ya maunzi. 
Wakati joto fichu hutwaliwa na maunzi, 
halijoto ya maunzi hubakia ilivyo bila 
kubadilika. 

Joto fichii la myeyuiigaiio (latent heat 


of fusian): kiasi cha joto kinachohita- 
jika kugeuza kizio cha masi ya dutu ku- 
toka hali mango na kuwa kiowevu bila ya 
kubadili halijoto. 

Joto flchu mahiisiisi (specific latent 
heat): idadi ya jouli zinazohitajika ku- 
sababisha badiliko la hali, bila kubadili 
halijoto kwa kilogramu moja ya dutu. 
Hii ni tabia ya kimaumbile ya dutu. Kila 
dutu inaweza kuwa na joto fichu mahususi 
mbili: (a) joto fichu la myeyungano (au 
uyeyukaji); (b) joto fichu la uvukizikaji. 
Viasi hivi viwili ni vibaki kwa dutu 
mahususi k.m. joto fichu mahususi la 
myeyungano wa maji ni 336kJ/kg na la 
uvukizikaji la maji ni 2260 kJ/kg. 

joto mahtisusi (spedfic heat): joto 
linalotakiwa kupandisha halijoto ya kizio 
kimoja cha masi ya dutu kwa kiasi cha 
digrii moja, nalo huelezwa kwa kutumia 
jouli kwa kilogramu kwa digrii moja ya 
Kelvini. 

Joto mirarifu (radiani heat): nishati ya 
joto inayosafirishwa kwa mnururisho wa 
sumakuiimeme. 

Jouli ()oule): kizio cha nishati pamoja na 
kazi na kiasi cha joto. Hufafanuliwa kuwa 
ni kazi iliyofanywa wakati nukta ^ra ma- 
tumizi ya kani ya nyutoni moja inaposo- 
gezwa mita moja kuelekea upande wa 
kani. Alama yake ni: J. 

JozP (binary): -enye sehemu au vizio vi- 
wili. Mfumo jozi ni mfumo wa kuhesabu 
unaotumia tarakimu mbili tu ambazo ni 
1 na 0. 

jozi^ (pairf jozi ya memba mbili. Tazama 
pia: Josi mpaiigo 

Jozi mpaiigo (ordered pair): seti' ya 
memba mbili ambapo kwayo memba moja 
huonyeshwa kama ya kwanza na nyingine 
kama ya pili. 

Jua / sun): gimba kubwa la mbinguni lenye 



jmsi 


98 


juu 


nuru kali lisilozunguka ila huzungukwa na 
sayari zaidi ya tisa na kuzipatia mwanga 
na joto. Jua ni moja ya nyota, 

juisi (juice): kiowevu chochote kile amba- 
cho hupatikana kiasilia kwa kuziduliwa na 
tishu ya mmea au tunda. 

jumla^ (gross): kusanyiko la viambato 
vyote pamoja kutoa hesabu moja, uzito 
mmoja, n.k. 

jumla^ (sum): matokeo ya kuongeza 
namba mbili pamoja, au namba zaidi ya 
mbili pamoja. 

jumla kialijebra (algebraic sum^: idadi 
au kiasi kilichopatikana kialijebra kwa ku- 
tumia tendo la kujumlisha (+)• 


jumla kihesabu (arithmetic sum): ma- 
tokeo ya kuongeza idadi au namba chanya 
mbili au zaidi. Mfano, 8 + 11 = 19. 

jurnlisha (plus): ongeza au weka pamoja. 
Alama ya kujumlisha (+) ni alama yenye 
kuonyesha tendo la kujumlisha. Alama 
+ pia humaanisha nambakamili chanya 
kama vile +3. 

jurnlisho (summation): idadi au kiasi 
kinachopatikana baada ya fulani, idadi 
kuongezwa pamoja, 

juu (up kunako mwelekeo toka mahali pa 
chini kwendea pa juu, Kwenye, au karibu 
na, nchani mwa kimo. 



K.A./k.a. 


99 


kaboni dioksidl 


K,k 


K.A./k.a. = Kabla ya Adhuhuri/kabla 
ya adhuburi (A.M./a.m. = ante 
meridiem/antemeridian): kipindi cha 
masaa 12 baina ya usiku wa manane na 
adhuhuri inayofuata (12 k.a.) siku hiyo. 

kaa^ (cocd): fueli mango nyeusi ina- 
yochimbwa ardhini. 

kaa^ (crab): kurustasia wenye miguu jozi 
tano wa jenera Cancer na sabuoda 
Brachyura, wakiwa na macho kwenye 
vishina vifupi na gimba fupi pana bapa, 
fumbatio lake ni dogo na hubetuka chini 
ya kifua. 



kaa 

kaeikaa (palate): paa la kinywa likiwa na 
mfupa. Sehemu ya mbele ya kaakaa yenye 
mfupa huitwa kakaa gumu, na sehemu 
yenye muundo mnofu kwa nyuma huitwa 
kaakaa laini. 

kaba (choke): kuzuia upumuaji wa mtu 
kwa kvimbana koo. 

kaba nafasi (place holder): tazama: 
kikalia nafasi 

kabari (wedge): betuo bapa maradufu, 
ambayo hutumiwa kuchana miti kwa 
kupigilia sehemu inayotakiwa kuchanwa. 
Hii ni mashine sahili. 

kabichi (premature baby): tazama: njiti 


kabicbi (cabbage): mmea jamii ya mboga, 
Brassica oleracea capitata, wenye shina 
na majani mafupi yanayojifunga kwa ku- 
laliana na kufanya bulungutu linaloliwa 
mboga. 

kabidi (carbide): kampaundi ya kaboni 
yenye elementi au radikali iliyo ele- 
ktrochanya zaidi, k.m., kalisi kabidi, 
CaC2. 

kabohldratl (carbohydrate): ngeli yoyote 
ya kampaundi mahuluku ambazo ni poli- 
hidroksi aldehidi au polihidroksi ketoni au 
badiliko kuwa dutu hizo kwenye migeuzo 
sahili ya kemikali kama hidrolisisi, ok- 
sidisho au mtapaso. Pamoja na sukari, 
wanga na selulosi hufanya tishu tegemezi 
za mimea na ni vyakula muhimu kwa 
wanyama. 

kabonatl (carbonate): chumvi au esta ya 
asidi kabonia. Chumvi kabonati zina ioni 
divalensia COg". 

kaboni (carbon)-. elementi ambayo hu- 
fanya kampaundi mahuluku (ogania) 
katika muungano na hidrojeni, oksijeni, 
n.k., na ambayo hupatikana katika hali 
menyu kama almasi na grafiti, na katika 
hali mahuluti kama mkaa. Alama yake 
ni;C; uzani wa atomi: 12.011; namba ya 
atomi; 6; gravitj mahususi: almasi 3.51 
katika 20‘’C na grafiti 2.226 katika 20"^. 

kaboni dioksidi (carbon dioxide): gesi 
isiyowaka, CO 2 , iliyomo kwenye anga- 
hewa na kutengenezwa wakati wa up- 
umuajL Gesi hii hutumika sana viwandani 
kama barafu kavu, na kwenye vinywaji 
kaboniwa, vizima moto, n.k. Pia: gesi ya 



kaboni monoksidi 


100 


kaharabu 


asidi kabonia. 

kaboni monoksidi (carbon monozide): 
gesi sumu isiyo na rangi wala harufu, 
COi inayoimgua moto wa rangi buluu fifi; 
nayo hutokea kaboni inapoungua kwenye 
uliaba wa hewa, hasa wa oksijeni. 

kabureta (carburettor): sehemu ya injini 
ya petroli ambapo petroli huchanganywa 
na hewa. 


hiyo katika damu ya mama. 

kadi tobwe (punched card): kadi a- 
mbamo maelezo au taarifa huweza ku- 
tunzwa kwa kukata toka ukingoni mwa 
kadi kwenye matundu yaliyotobolewa ili 
kuonyesha moja ya chaguzi mbili. Kisha 
kiidi hizo huweza kutumiwa kuchambua 
maelezo, baadhi yakiwa yamebuniwa kwa 
a jili ya kuingizwa kwenye kompyuta. 



kabureta 

kachaya (lockjaw}. pepopunda ambamo 
mataya hukakamaa thabiti kabisa. 

kadhia rangi (colour factor): mku- 
sanyiko wa pau za rangi zitumiwazo 
kuonyesha mahusiano na matendo, hasa 
kujumlisha, kutoa, kuzidisha, na kugawa. 
Huweza kutumiwa bila 3 ^ namba kwanza, 
na baadaye pamoja na namba . Pau hutu- 
mika kwa njia hiyohiyo kama pau Kuise- 
naire. Kadhia rangi ina pau rangi kumi na 
mbili tofauti ambapo Kuisenaire ina kumi 
tu. 

kadhia resosi (rhesus fa^tor): dutu ili- 
yomo katika seli nyekundu za damu za 
watu wengi. Watu walio nayo huitwa re- 
sosi chanya (rh chanya); na wasio nayo 
huitwa ni resosi hasi (rh hasi). Watu a- 
mbao ni resosi hasi hawana fingo kwenye 
utegili (plazima) wao dhidi ya kadhia re- 
sosi, lakini huweza kupatiwa fingo kwa 
utiliwaji damu. Mwanamke resosi hasi 
anayezaa mtoto resosi chanya hustawisha 
fingo hiyo dhidi ya kadhia resosi mwilini 
mwa mtoto. Kama mwanamke huyo aki- 
zaa mtoto wa pili aliye resosi chanya, 
mtoto huyo anaweza k’udhuriwa na fingo 


kadi tobwe 

kadimi (cadimium): elementi metali 
sumu inayobambaika na kuwayaika ^renye 
r;angi buluu nyeupe ikipatikana kwa 
utangamano na mitapo ya zinki. Hutu- 
miwa katika ugozajiumeme aloi na kuwa 
kifyonza nyutroni katika kudhibiti mwa- 
tuko. Alama: Cd; namba atomia 48; 
uzani atomia: 112.4; valensi: 2; densiti 
husianifu: 8.65; kiwango cha kuyeyuka: 
320.9®C; na kiwango cha kuchemka: 
765°C. 

kadiri (round): sawazisha. 

kadiria (approximate): kukisia karibu 
sana na kwenye kile kinachotakiwa au 
kizio cha karibu. Mfano, jawabu sahihi ni 
5 wewe unaandika 4.98; (4.98 « 5) 

kadirio (approximation): matokeo a- 
rabayo ni kiasi kinachokaribia sana kile 
kiasi kamili kinachotakiwa. 

kafeni (caffeine): alikaloidi chungu nye- 
upe fuwelia inayotokana na chai, kahawa 
na kokoa inayohusika na usisimuaji neva. 
Kiambato clia soda toniki nyingi na mi- 
ganze. Fomula; CsHioN^O^. 

kaharabu (amber): rezini kisukuku ya 
II jano fifi, pengine nyekundunyekur^du au 





kahawa 


101 


kalikuia 


kahawiakahawia, angavudufu, kechu na 
yenye uwezo wa kupokea chaji hasi ya 
umeme kwa msuguano. 

kahawa (coffee): kinywaji kinachote- 
ngenezwa kwa maji na unga wa buni zili- 
zokaangwa. 

kahawia (brown): rangi ya ardhi au ya 
kutu; hudhurungi. 

kaida (convention): njia ya kawaida au 
iliyokubaliwa kufanyia jambo mahususi. 
hlifano ni kaida za alama katika ra- 
mani, kaida za uandikaji alama, fomula 
na milinganyo katika kemia, n.k. 

K.K. (B. C.): kifupisho cha Kabla ya 
Kuzaliwa Kristo. 

kakakuona (pangolin): mnyama mwenye 
magamba mapana yanayolaUana katika 
oda ya mamalia Pholidota, na pau ndefu 
iUyoumbwa kwa ajili ya kula sungu na 
mchwa. Hupatikana katika maeneo ya 
tropiki ya Afrika na Asia. 



kakakuona 


kakao (cocoa): kinywaji cha chokoleti 
moto au unga unaotengeneza hicho ki- 
nywaji, nacho kina kafeni 

kalachapa (printout): nakala iliyopigwa 
chapa ya maelezo yaliyochakatwa na huo 
mfumo. 

kalafati (seaJ): 1. kuziba mwanya, tundu 
au mwatuko ili kiowevu au gesi isivuje 
au kutiririka. 2. bumba, maunzi au dutu 
kwa ajili ya kuziba mwanya, tundu au 
mwatuko ili kiowevu au gesi isivuje au ku- 
tiririka. 


kalamo (longevity): wastani wa maisha, 
hasa ya watu, wanyama na mimea. 

kalamwanga (light pen): kitumi amba- 
cho huelekezwa kwenye kiwambo kuteulia 
harakati au kuchora pembejeo. 

kalenda (calender): orodha ya wakati uli- 
ogawanywa katika siku, majuma, miezi na 
miaka. 

kalenda ya Juliasi (JvJian calendar): 
Mwaka 46 K.K, Juliasi Kaisari alitupilia 
mbali mfumo wa miezi kumi na mi- 
wili inayolingana (mwaka wa miezi) na 
akaanzisha mwaka kisasa wenye siku 
365 wenye siku moja zaidi kila miaka 
minne. 

kali^ (acute): -enye ukingo mwembamba 
au ncha chonge kwa ajili ya kukatia au ku- 
tobolea, k.m., pembe kali, ncha kali, n.k. 

kalP (potassium): elementi nyepesi kama 
fedha katika kundi la metali alikali a- 
mbayo humenjoika sana na kuoksidika 
haraka hewani. Ikiwa aloi na natiri hutu- 
mika kama kipozeshi katika mitambo ya 
nyukilia; na kampaundi zake hutumika 
sana, hasa katika mbolea. Alama: K; 
namba atomia: 19; uzani atomia: 39.102; 
valensia: 1; densiti husianifu: 0.86; ki- 
wango dia kuyeyuka: 63.65'’C; kiwango 
cha kuchemka: 774‘’C. 

kalP (sharp): -enye kukereketa, hasa 
harufu kali. 

kalibu (mould): kiwekeo wazi chenye 
umbo maalumu, ambamo dutu laini hu- 
miminwa ili kwamba dutu hiyo ikipoa au 
kuwa ngumu, iwe na umbo hilo. 

kalikula (calctdus): 1. mfumo wa matendo 
yanayohusu matumizi ya alama. Kuna 
namna nyingi za kalikula ya yamkini, au 
kalikula ya miachano, lakini inachukuliwa 
kumaanisha kalikula duchu. 2. tawi la hi- 
sabati lililoendelezwa bila kutegemeana 
na Nyutoni na Leibinizi. 


kalikiila tengno 


102 


kamasi 


kalikula tengiso (differentiai caiculus): 
tawi la hisabati linaloshughulika na kuu- 
kilia viasi vinavyoendelea kutofautiana. 
Msingi wake ni kizigeu tenguo au kite- 
nguo cha kiasi kinachotokana na kiasi 
kingine ambacho ni husisho. 

kalio (receptacle): sehemu ya mhimili au 
kikonyo iliyorekebishwa, au kutunishwa 
ambayo hutoa ogani za ua moja au viua 
vya kichwaua. 

kalipa^ (calliper): ala yenye miguu miwili 
inayotumiwa kupimia maki ya umbali kati 
ya nyuso mbili na upande wa ndani, au 
kipenyo. 


kaiipa 

kalipa^ (calliper): mwega wa metali kwa 
ajili ya mguu dhaifu. 

kalipa witiri (oddAeg callipera): kalipa 
yenye mguu mmoja mnyoofu na mwingine 
wa mbinu mfano wa kalipa inayotumiwa 
kupata vipimo vya nje, nayo hutumika 
kugawa kati vitovu vya vitu. 

kalisedoifiia (chalcedony): shondo fuwele- 
duchu na angavu, aghalabu huwa na rangi 
ya maziwa au kijivu. Pia: kalikedooi 

kalisi^ (calcium): metali nyeupe kama 
fedha yenye valensi mbili chanya, hupa- 
tikana ikiwa imeunganika kwenye gange, 
chokaa, jasi, n.k. Alama yake ni Ca; 
namba atomia: 20; uzani atoiriia: 40.08; 
valensi: 2; uzani mahususi: 1.55 kwenye 
halijoto ya 20''C; kiwango cha kuyeyuka: 
842-8°C; kiwango cha kuchemka: 1487°C. 

kalisP (caiyx): sepali zote za ua. 



kalisi 

kalori (caiorie): kizio cha nishati itoka- 
nayo na chakula. 

kalorimeta (caiorimeter): ala kwa ajili 
ya kuukilia kiasi cha joto linalotokea, 
linalofyonzwa, au kuhawilishwa. Kwa 
nanma yake sahili ni chombo mcheduara 
wazi cha shaba au dutu nyingine yenye 
ujazo joto unaofahamika. 

kalorimeta ya joisli (joule calorime- 
ter): kipimajoto ambacho hukanzwa kwa 
umeme. 

kalorimeta ya maji (water calorime^ 
ter): kalorimeta ambayp hupima kiasi cha 
joto kutokana na badiliko la halijoto ya 
mjao wa maji unaojulikana. 

kalorimeta ya mviske (ateam calorime- 
ter): kipima joto ambamo kiasi cha joto 
kilichopokewa hukokotolewa toka katika 
masi ya mvuke uliowevuka kwenye gimba 
chini ya majaribio. 

kalorimetrsa (calorimetry): 1. upimaji 
wa joto; 2. mtaala wa kupima joto ili ku- 
pata thamani ya ujazo wa joto mahususi, 
joto fichu mahususi; 3. thamani ya fueli 
kikalori, mwako wa joto, mgeuko wa joto 
fichu mahususi,'na myeyusho. 

kalvati (culvert): mfereji wa chini kwa 
chini wa kuchukulia maji toka upande 
mmoja wa barabara mpaka upande wa 
pili. 

kamasi (anot): uteute unaofwakwa na ku- 
1;okea kwenye pua. 





kamba 


103 


kan^ifu 


kamba^ (lobster): kurustasia wa familia 
Homaridae, hasa wa jenera ya Homarus, 
hasa Homarus vulgaris mwenye miguu 
jozi tano, jozi ya kwanza ikiwa imereke- 
bishwa kuwa kama vibano. 

kamba^ (rope): ugwe mnene, aghalabu 
wenye tembwe zilizosokotwa kutokana na 
mkonge, kitani, nailoni au muwaa. 

kambarau (lift}. mtambo wa kupandishia 
na kushushia watu na mizigo ndani ya 
jumba au jengo lenye ghorofa kadhaa au 
nyingi. Pia: lifti 

kambare (catfish): samaki wa oda au 
sabuoda ya nematognathi (au Siluroidei) 
wakindunishwa kwa masharubu kuzu- 
nguka mdomo, kichwa bapa na kutokuwa 
namagamba. 

kambi ( cambium ): tabaka ya seli kati 
ya zailemu na floemu ya mikotile- 
doni. Seli hizo hujigawa mara mbili 
tena na tena zikifanyiza zailemu upande 
mmoja na floemu upande wa pili. Amali 
ya seh hizi huhfanya shina liwe nene 
kadiri mmea tmavyokua. Mimonokotile- 
doni haina kambi. 



kambi 

kamera (camera): chombo kama boksi 
cha kushikiza filamu au bamba nyeti kwa 
nuru, chenye kidirisha kinachodhibitiwa 
na shata, ambacho kikifunguliwa hu- 
ruhusu nuru kuwezesha kiolwa kulengwa, 
aghalabu kwa lenzi, kwenye filamu au 
bamba ili kutoa taswira ya kifotografia. 



kamera 


kamera otomatia (automatic camera): 

kamera iliyo na kipima-nuru ndani yake 
ambacho baada ya kupima nuru, hureke- 
hisha shata na mboni ili kupenyesha 
mwanga unaofaa kutoataswira yenye u- 
zito sawa. 

kamera tobwe (pinhole camera): kisa- 
nduku ambacho kina tundu dogo la ku- 
penyesha nuru bila kuwa na lenzi ya 



kamera ya televisheni (television cam- 
era ): chombo kitumikacho katika mfumo 
wa televisheni ili kugeuza taswira za 
maonzi kwenye lenzi toka kwenye ishara 
za umeme. Ina mfumo wa lenzi ya maonzi, 
neli ya kamera na amplifaya awali. Ma- 
tokeo zatokeo hukuzwa kabla, kisha hu- 
pelekwa kwenye mfumo wa kutangazia. 
Kamera inayotumiwa katika televisheni 
za rangi huwa ina chubu au neli tatu za 
kamera ambapo kila moja hupokea habari 
ambazo huwa zimechujwa kwa makini 
ili kuzipa nuru toka sehemu tofauti za 
taswirangi. 

kamili ( total ): bila kupungua kitu cho- 
chote. 

kamilifu (complete): bila ya kasoro au 
upungufu wowote ule. 




kampauadi 


104 


kaagaga 


kampaundi (compounds): dutu menyu 
inayoundwa kwa elementi mbili au zaidi 
ambazo muundo wake ni tama na 
haubadiliki. Pia: msombo 

kampanndi mahulnku (orgaic com- 
pound): tazama: kampaundi ogania 

kampaundi ogania (organic co- 
mpounds): kampaundi za kemikali zenye 
kaboni iliyoungana na hidrojeni, na mara 
nyingi pia na oksijeni, nitrojeni na el- 
ementi nyingi nyingine. Molekuli za ka- 
mpaundi ogania aghalabu ni tata sana na 
zina idadi kubwa ya atomi. Kampatmdi 
ogania si nyepesi kuionika. Pia: kam- 
pauudi mahuluku. 

kampauudi siogania (inorganic com- 
pounds): kampaundi zinazohusu madini, 
hasa zisizokuwa kwenye ngeli kubwa ya 
kampaundi za kaboni ambazo huitwa oga- 
nia. 

kampaundi teterefu (unstahle com- 
pund): kampaundi inayochanganulika 
kwa urahisi inapokabiliwa na athari fu- 
lani. 

kampuni ya programu (software 
house): kampuni ambayo hutengeneza na 
kuuza programu zilizotayarishwa. 

kamsa (aJarm): ilani kuhusu jambo au 
tukio, 

kamsa otomatia (automatic alarm): ki- 
ng’ora, kengele, honi au ishara nyingine 
ambayo hutoa ilani yenyewe hali ya 
dharura kama vile moto inapotokea. Pia: 
kamsa ya kujieudesha.. 

kamsa ya uuruumeme (pkotoelectric 
alarm): mfumo wa kamsa ya elektronikia 
ambao hutumia seli ya nuru kama swichi. 

kamsa sa wavunjaji (buglar alarms): 
kamsa inayotahadharisha taraa mvunja 
majumba anapotokea kwa madhumuni 


ya kuiba, kubaka, kujeruhi vibaya au 
kuharibu. 

kamuzi (wringer): mashine, aghalabu 
sehemu ya mashine ya kufulia, yenye 
viviringo ambavyo hukamua maji toka 
kwenye mavazi, shuka, n.k., zinazopi- 
tishwa ndani yake. Pia: guruto 

kanda muda (time zones): kama una- 
vyopimwa na jua, kwa kila 15° za longi- 
tudo kuelekea magharibi, muda ungekuwa 
Scta moja mapema. Hii ni kwa sababu 
jua hukamilisha duara kamili (360°) kwa 
SEia 24 (360/24 = 15), yaani 15° kwa 
saa 1. Tofauti kama hii ya muda inge- 
sababisha mkanganyiko, hasa kwa nchi 
kubwa. Kuepuka jambo hilo kanda muda 
zilipangwa 1833. Kila ukanda umo baina 
ya mistari miwili inayokatisha kaskazini 
hadi kusini, lakini ktma marekebisho kwa 
manufaa ya mipaka ya nchi. 

kandela (candela): kizio cha ukalifu nu- 
rurikaji, kikifafanuliwa kuwa ukalifu nu- 
rurikaji kwenye mwelekeo wima, wa uso 
wa 1/600 000 mita mraba ya gimba 
jeusi katika halijoto ya platini inayoganda 
katika kanieneo ya 101 325 nyutoni kwa 
mita mraba. Kizio hiki pengine huitwa 
mshumaa mpya. Alama yake ni: cd. 

karidili (lantem): tazama: faausL 

kangaga (fem): mimea iitwayo teridofita 
inayofanya oda ya Filicales^ ikipamba- 
nuliwa na teridofita nyingine kwa kuwa 
na majani machache makubwa kulingana 
na mashina na kutoa sporangia chini ya 
majani au pembezoni. 



kangaga 



kanganyifu 


105 


kanl kitovu 


kanganyifu (ambiguous): -enye maana 
au tafsiri zaidi ya moja. 

kangaruu (kangaroo): mnyama mkubwa 
wa jenera Marcopus na jenera husiani, 
wa Australia na New Guinea, mwenye 
miguu imara ya nguvu itumikayo kuruka 
na mkia mnene mrefu. 



kangaruu 


kani (force): kitenzi cha nje kinachoweza 
kubadilisha hali ya uttilivu au mwendo 
kwenye gimba. Hupimwa katika nyutoni. 

kani benduaji (shearing force): moja ya 
kani mbili sawa zinazoamili kwenye gimba 
mango kisulubi lakini kwenye uelekeo 
kinymne na si kwenye mstari uleule, na 
kusababisha madhara yajulikanayo kama 
mavune benduaji. 

kani dinamia (dynamic force): kani ina- 
yohusiana na mwendo wa gimba. 

kani elezi (bouyant force}. kani wima 
inayotolewa na giligili yoyote kukabili ki- 
olwa au kitu chochote kilicho ndani yake. 

kanieneo (pressure): kani kwenye kizio ki- 
moja cha eneo. Alama yake ni: P. Pia: 
shinikizo 

kanieneo angahewa (atmospheric pre- 
ssure): kanieneo inayosababishwa na 
hewa katika anga la dunia kwenye uso wa 
dimia. Kanieneo hiyo hutofautiana siku 
hata siku. Kanieneo ya kawaida (isiyo juu, 
isiyo chini) huchukuliwa kuwa ni Paskali 
101 325. Kadirio la thamani hiyo ni kilo- 
paskali 101. Kanieneo hiyo itazuia mwimo 


wa zebaki yenye kimo cha milimita (mm) 
760. 

kanieneo damu (blood pressure): kani- 
eneo inayofanyizwa na damu kwenye kuta 
na kipenyo cha mishipa na kani ya mapigo 
ya moyo. Pia: shinikizo ia damu 

kanieneo hewa (air pressure): kanieneo 
ya angahewa au ile ya hewa ndani ya tairi, 
puto, n.k., nayo huweza kupimwa. 

kanleneo ma^ (water pressure): 1. kani 
ya maji kutokana na uzani wake 2. 
kanieneo ya maji iliyosababishwa na njia 
ya kimtambo. 

kanieneo mzizi (root pressure): kanie- 
neo ambayo husukuma maji kupanda toka 
kwenye mzizi wa mmea kuendea shinani. 
Kanieneo osmosia ya utomvu kwenye seli 
za mzizi husababisha kanieneo ya mzizi. 

kanieneo osimosia (osmotic pressure): 
kaineneo inayotokana na kiminnunyishwaji 
kwenye mmumunyo nayo husababisha 
maji kupenya kiwambo kuchapwarisha, 
ili mradi kimumunyishwaji hakiwezi ku- 
penya kiwambo. Kanieno osimosia ni 
kanieneo ambayo inabidi kutumiwa kwa 
mmumimyo kuzuia mwendo wa maji 
kupita kiwambo. Maji hupita kwenye 
kiwambo toka kwa mmumunyo wenye 
kanieneo osmosia kubwa hadi inapokuwa 
kanieneo zote mbili ni sawa. Ukolevu 
wa mmumimyo unavyokuwa, ndivyo in- 
avyokuwa kubwa kanieneo osmosia. Kama 
kimumimyishwaji kikipitiliza kwa ki- 
wambo basi mweneo hutokea. 

kanieneo pambanuzi (critical pres- 
sure): kanieneo ya gesi au kanieneo ya 
mvuke kolevu wa dutu katika hali ya dutu 
ambamo mbili za awamu zake zina hali- 
joto, kanieneo na mijao inayolingana. 

kanieneo sanifu (standard pressure): 
kanieneo yenye safu ya zebaki ya 760mm. 

kani kltovu (centripetal force}. kani 



kani mwendoumeme 


106 


kanuni Chalesi 


inayokengeusha kitu kutoka kwenye njia 
nyoofu na kukishurutisha kiende katika 
mzunguko. 

kani mwendoumeme (electromotive 
foTce)-. kiasi cha nishati inayogawiwa 
saketi ya umeme kwa sekunde moja ku- 
tokana na seli ya volta, dainamo au 
chanzo kingine cha nishati ya umeme 
wakati ampea moja ya umeme ikitiririka 
kwenye saketi. 

kant pewa (centrifugai force): kani ina- 
yotolewa na gimba liendalo kufuata duara 
ikielekea nje mbali na kitovu chake. 

kant rejezajt (restoring force): kani 
ndani ya matmzi, ambayo hurejesha 
mango nyumbufu iliyovutwa kuwa sawa 
na urefu wake wa awali. 

kaiii sambamba (parallel forces): kani 
zinazoamili upande mmoja au uelekeo 
kinyume, lakini kwa kufuata mistari sa- 
mbamba. 

kani sumaku (magnetic force): kani 
inayohusiana na mwendo wa chaji za 
sumaku. 

kanitenzi (action): athaxi inayoletwa na 
kani. Kwa mfano nyundo ikigonga ki- 
pande cha metali, kani ya njrundo huamili 
kwenye metali; amali ya kani ni athari; 
metali hubadilika umbo. Pia: amali. 

kani ya kulomu (coulomh force): kani 
ya uvutano au matokeo ya mwingano 
kutokana na mwingiliano wa nyuga 
za umeme zinazozunguka chembe mbili 
zenye chaji. Ukubwa wa kani ni uwiano 
kinyume kwa kipeo cha pili cha umbah 
baina ya chembe. 

kani ya nyukilia (nuclegr forcef kani, 
vutishaji ambayo huamili baina ya nyukil- 
ioni wakati zimekaribiana sana (hukaribia 
10 "^^m) kani ya nyukilia huchukua 
nafasi ya mtagusano wa sumakuumeme 
unaokuwa baina ya protoni) na kushikilia 


nyukilioni pamoja katika kiini cha atomi. 
Pia: mtagusano madhubuti 

kano (tendon): utepe wa tishu aghalabu 
mweupe na nyuzinyuzi unaofanya kazi ya 
kmmganisha mifupa, kushikiza ogani ma- 
hali pake, n.k. 

kansa (cancer): ugonjwa uletao ukuaji 
wenye madhara kwenye sehemu fulani ya 
mwili, kutokana na ukuaji atilifu wa seli. 

kanuni^ (principle): taarifa ya uhusiano 
wa matukio asilia uliothibitishwa. Ling: 
sheria 

kanunP (rule): utaratibu wa kufanya 
mchakato. Kwa mfano, kanuni ya kupata 
mzimguko wa mraba ni kuzidisha urefu 
wa upande kwa 4. 

kanuni ya Akimedesi (Archimedes 

principle): kammi inenayo kuwa, kani ya 
ueleaji ambayo kiowevu husukumia kitu 
kilicho ndani yake nayo ni sawa na uzani 
wa kiowevu uliotwaliwa na kitu hicho. 

kanuni ya Avogadro (Avogadro*s prin- 

ciple): kanuni isemayo kuwa, mijao sawa 
3 /a gesi zote katika hali za 'halijoto na 
kanieneo zinazofanana ina idadi sawa ya 
molekuli. 

kanuni ya Boile (Boyle’s lawf kar 
nuni inayoelezea kuwa, katika halijotb 
isiyobadilika, mjao imaokaliwa na kiasi 
m£mlumu cha gesi halisi huwiana kinyume 
na kanieneo inayoikabili gesi hiyo. PiVi 
= P 2 V 2 kibaki; ambapo P. = kanieneo, v 
- mjao. Iliitwa hivyo kwa heshima ya R. 
Boyle (1627-91) 

kanuni ya Chalesi (Charles’ law}. ka- 

nuni inayoeleza kuwa: kwa gesi halisi iliyo 
kwenye kanieneo isiyobadilika, ongezeko 
la halijoto la 1*^ litasababisha gesi itanuke 
kwa kdasi cha 1273 ya mjao wake. Iliitwa 
hivyo kwa heshima ya mfizikia wa Ki- 
ifaransa aliyeibuni, A.C. Charles (1746- 
1823) 




kanuni ya Gausi 


107 


kapasita ya jaribosi 


kanuni ya Gausi (Gauss’s law)\ tazama: 
uhakiki wa Gausi 

kanuni ya Grahamu (Graham’s law)\ 
velositi ya mweneo wa gesi huwiana 
kinyume na kipeuo cha pili cha densiti 
yake. Pia: sheria ya Grahamu 

kanuni ya mkonoshoto (left-hand rule)\ 
nadharia hii hutumika kwenye mota. Inua 
dole gumba, kidole cha kwanza cha mkono 
wa kushoto huku vikifuata pembe za 
mraba kwa kila chenzake. Hivyo, dole 
gumba litaonyesha uelekeo wa mwendo 
wa kipitishio, kidole cha kwanza kitaonye- 
sha uelekeo wa mkondo wa umeme. 

kanuni ya momenti (principle of mo- 
ments)\ kantmi inayodai kwamba ili pawe 
na urari jumla ya momenti kisaa ni sawa 
na jumla ya momenti kinyumesaa. 

kanuni ya nishati duchu (least en- 
ergy principle)\ mfumo wa mwendo ulio 
katika msawazo shwari iwapo tu mfumo 
wa nishati tuli utafikiriwa kuwa ni kima 
cha chini. 

kanuni ya Omu (Ohm’s lawf. ka- 
nuni isemayo kuwa, katika kipitishio cho- 
chote kwenye kibaki cha halijoto, mkondo 
wa umeme unawiana moja kwa moja 
na tofauti ya utuli baina ya miisho 
yake. Tofauti ya utuli gawa kwa mkondo 
hutoa ukinzani wa kipitishio kwa alama 
IaV\V = JH; ambapo V ni katika volti, J 
ni katika ampea, na i? ni katika omu. 

kanuni ya sini (sine rule)\ kanuni ise- 
mayo: katika pembetatu yoyote: — = 

— = c siniC; ambapo a, 6 na c ni t^jande 
m^^^ala ya pembe A, B na C. 

kanuni ya ueleaji (principle of flota- 
tion)\ kanuni isemayo: masi ya kio- 
wevu kilichosogezwa au kilichotwaliwa 
na gimba linaloelea ni sawa na masi 
ya gimba. Tazama pia: kanuni ya 
Akimedesi 


kanvasi (canvas)\ nguo kwaru na imara 
kwa ajili ya kutengenezea mahema, 
mikoba, mifuniko ya malori, kivuli, n.k. 
Pia: turubali. 

kanwa (mandible )\ moja ya jozi ya 
kwanza ya vipenu vya sehemu ya kinywa, 
nayo ni ogani mithili ya taya la kutafimia, 
lakini umbomtindo na umbomuundo kwa 
spishi zinazotoboa na kufyonza vitu. 

kapani (spring balance )\ mizani a- 
mbamo uzani hupimwa au kutafutwa kwa 
kuongezeka kwa kinesi kilichotatiwa, ki- 
nachovutika na kusogeza kilekezi kwenye 
mzani. 



kapani 


kapasita ('capacitor)-. chombo cha kuli- 
mbika na kuwekesha chaji ya umeme 
chenye nyuso mbili zinazopitisha umeme 
zikitenganishwa na kitutwe au sikipi- 
tishio. 

kapasit^ difu (differential capacitorf. 
kitumi kimoja chenye seti moja ya 
vibamba huria na seti mbili za vibamba 
fungwa vilivyopangwa. Pindi ukapista wa 
vibamba huria kwa seti moja ya vibamba 
fungwa utaongezwa, ukapasita wa kwenye 
seti nyingine utapungua. 

kapasita ya jaribosi (foil capacitorf. 
kapasita ambamo elektrodi zake zimete- 
ngenezwa kwa jaribosi za metali. Mtajo 
huu hutumiwa sana kwenye kapasita ya 




kapasita ya mtando plastiki 


108 


kame 


karatasi ingawa baadhi ya filamu kapasita 
za polithini na polisita hutumia elektrodi 
za jaribosi. 

kapasita ya mtaindo plastiki (plastic 
fUm capacitor: kapasita ambayo kitutwe 
chake ni cha plastiki. Sifa za umeme 
hutegemea muundo wa molekuli. Vitu 
vinavyofanyizwa kwa molekuli si pacha 
kwani huwa na ongezeko la kibaki cha 
kitutwe aghalabu kikitegemea molekuli 
pacha. 

kapasita ya ulainga (mica capacitor): 
Kapasita ambayo hutumia ulanga kama 
kitutwe. Kapasita ya ulanga kwa kawaida 
ina sifa ya upotevu kidogo, kizigeu kidogo 
cha halijoto, na marudio yenye ushwari 
mzuri. 

kapasita ya vibamba sambamba (par- 
allel plate capacitor): kapasita iliyote- 
ngenezwa kwa elektrodi mbili za metali 
zilizokaa sambamba, huku zikiwa zimete- 
nganishwa na kitutwe. 

kapi (pulley): tazama: roda. 

kapilari (capiilary): moja ya mishipa mi- 
dogo sana ya damu kati ya miisho ya ateri 
na mianzo ya vena. 

kapo (couple): 1. kani mbili sambamba 
zenye ukubwa sawa zinazoelekea pande 
mbili tofauti zikiwa haziko katika mhimili 
mmoja huku zikiamili kwenye gimba. Mo- 
menti ya kapo ni zao la kani na umbali 
baina ya chembe. 2. kiunganishi cha se- 
hemu tofauti katika saketi. 

karakana (workshop): jengo au mahali 
palipo na mashine kama vile kerezo, ke- 
kee, randa, msumeno, n.k., kwa kufanyika 
kazi au matengenezo. 

karamala (floatf chombo cha metali 
chenye uso laini kama pasi ambacho hutu- 
mika kumalizia lipu laini. 



karanga (groundnut/peanut): mbegu ya 
maf uta ambayo hukua ndani ya ganda 
chini ya ardhi na huliwa mbichi, kavu au 
ikiwa imekaangwa. 

karatasi (paper): dutu iliyotengenezwa 
kutokana na matambara, mabua, miti 
au maunzi yenye tembwe, aghalabu ikiwa 
mabamba mepesi kwa ajili ya kuandikia 
au kupiga chapa, kufimgia vitu, n.k. 

karatasi jarabati (galley proofs): ka- 
ratasi ambamo mchapa kitabu huandika 
ili makosa yasahihishwe kabla ya kuga- 
wanywa kuwa kurasa. 

karatasi kaboni (carhon paper): karatasi 
nyembamba iliyopakwa rangi nyeusi, bu- 
luu, n.k. kwa ajili ya kupachikwa baina ya 
karatasi nyingi ili kupata nakala kadhaa 
za maandishi halisi ya awali. 

karatasi kaushio (blotting paper): kara- 
tasi maalumu ambayo hufyonza wino na 
kuukausha. 

kairati (carat): kizio cha uzani kitumiwa- 
cho kwa vito. Pia hutumiwa kuwa kipimo 
cha usafi wa dhahabu. Ni sawa na gramu 
0 . 20 . 

karavani (caravan): mkokoteni uliofu- 
nikwa kwa ajili ya kuishi kama nyumba 
jongefu. 

karne (century): miaka mia, hasa inapo- 
hesabiwa toka mwaka wa kuzaliwa Kristo. 
Sasa tuko karne ya 20. Zingatia kwamba 
1012 ni mwanzoni mwa karne ya 11. 1050 
ni katikati ya karne ya 11 na 1093 ni mwis- 
honi mwa karne ya 11. 



karoti 


109 


kasia 


karoti (carrot): mboga mzizi ndefu yenye 
rangi ya chungwa nyingi ya vitamini A. 


kasP (speed uwiano wa umbali ulioendwa 
na gimba ktdingana na muda tdiotumika. 


karotmi (carotene/carotin): isomeri nne 
nyektindu chungwa za hidrokaboni si- 
kifu zikiwa kwenye mimea mingi (karo- 
tini ni pigimenti chungwa ya karoti) na 
hugeuzwa kuwa vitamini A kwenye ini, 
Fomula yake: C 40 H 56 . 

kasa^ (cursor): kitumi, mara nyingi nukta 
jongefu ya nuru, ambayo hutambulisha 
mahali au nafasi maalumu kwenye ki- 
wambo cha kuoneshea. 

kasa^ (turtle): nmyama reptilia wa ma- 
jini kama kobe ambaye ni familia ya 
Chelonidae. Ana mwili laini uliofunikwa 
na gamba gumu kama mfupa ambamo 
kichwa, miguu na mkia huingizwa katika 
kujihami. 



kaseroli (casserole): aina ya dishi la 
kupikia, au chaktda kilichopikwa ndani 
yake. 

kaseti (cassette): katriji, hasa iliyote- 
ngenezwa tayari, kwa ajili 'ya kuchomeka 
au kusaki kwenye kitumi au kitendeshi. 



kasi^ (pace): 1 . umbali kati ya miguu 
wakati wa kutembea ukipimwa toka kisig- 
ino hadi kisigino. 2 . kima cha ufanya 
jambo. 


kasiba (calibre): kipenyo cha kitu chenye 
sehemu dawari, hasa kipenyo cha ndani 
cha neli 

kasi hiisianifu (reiative speed): kasi ya 
gimba moja likiwa kwenye mwendo ku- 
tokana na gimba jingine. 

kasi pambaniizi (critical speed/ kasi 
ambayo inapofikiwa mtaimbo huwa si 
shwari kimwendo kwa sababu kani 3 ^ vu- 
rugu hutokea sawia li^tika kipindi kimoja 
na mtetemo wake asilia, 

kaskasini (North): 1 . uelekeo wa dira 
kaskazini kisumaku. 2 . uelekeo wa ncha ya 
kaskazini kijiografia, au Kaskazini Halisi, 
Ncha Kciskazini iko mwisho kasli^zini mwa 
jira au mhimili ambamo dunia hujizu- 
ngushia. Kaskazini kisimaku na Kaskazini 
kijiografia si sawa. Tofauti kati yao 
hubadilika hatua kwa hatua tolm mwaka 
mmoja hadi mwingine, na toka mahali 
pamoja hata pengine. 

kaskazmi kisumaku (magnetic north): 
welekeo ambao huonyesha ncha* ya kaska- 
zini kisumaku ikisigana na kaskazini ha- 
lisi. 

kasoko (crater): mbonyeo wa ardhi 
unaoashiria tundu la volkeno/zaha ili- 
yowahi kutokea siku za nyuma. 



kasta (castor): kigurudumu kwenye cho- 
mbo ambacho ni fanicha. 




kaswende 


110 


katrlji 


kaswende (sypkilis): ugonjwa dumifu wa 
zinaa unaoambukiza, nao husababishwa 
na kidubini Spirochaeia pallida au Tre~ 
ponea pallidum^ na humpata mtu kwa ku- 
gusana ogani za uzazi kimwili au kurithi, 
Kaswende ina hatua tatu: kaswende awali, 
kaswende fuasi, na kaswende pevu. 

kataboli (cataholism): mchakato wa ku- 
vunja iwe ndogondogo; ni metaboli hari- 
bifu. Kinyume na anaboli. 

katauti (cutout relay): swichi, ya kulinda 
vyombo vya umeme ambayo kwa kawaida 
hufanya kazi kwa kujiendesha wakati 
panapotokea hitilafu. 

katesia (cartesian): -a kuhusu falsafa 
ya uwili ya Deskatesia. Rene Deskatesi 
(1596"1650) ahkuwa mwanafalsafa na 
mhisabati wa Kifaransa. 

kathodi (cathode): ncha hasi (-) ya betri 
au chanzo kingine cha mkondo wa umeme 
kinyume cha anodi (-|-). 

kathodi moto (hot cathode): tazama: 
kathodi ionijoto 


kati (mid): nukta yenye umbali sawa huku 
na huku, k.m., nuktakati. 

katimoja (concentric): -enye kitovu ki- 
moja kama vile tufe au miduara. 

katindani (incentre): kitovu cha duara 
kilichochorwa ndani ya poligoni ili ku- 
gusa kila upande. Duara hiyo huitwa 
duarandani. Katindani hutumika hasa 
katika uchoraji wa duarandani, na hivyo 
kutafuta kitovundani. 

kationi (cation): ioni yenye chaji chanya; 
huvutiwa kwa kathodi katika elektrolisisi 
na kutolewa kwenye kathodi, k.m., ioni ya 
shaba (kupri), 

katishana (intersect): kuunganisha kwa 
kukata, kupita au kulala kwa kutambuka. 
Mfano, mstari AB hukata au huungana na 


mstari CD kwenye nukta F\ 



katishano (intersection): kutambukana 
kunako nukta moja au kadhaa. Kima: 
(a) katishano la mistari; (b) katishano 
za michirizo miwih; (c) mabapa mawili 
kukatishana kwenye mstari RS. 



katishano 


katisho (intercept): sehemu ya mchirizo, 
mstari, uso au mango iliyokatwa. 

kato (incisor): jino moja kati ya majine ya 
mbele kwenye kila taya linalotumika kwa 
kukatia. 



kato 

katografla (cartography): utengenezaji 
v/a ramani, ukiwa na ujenzi wa mitupo, 
tisanifu, ukusanyaji, urasimu na utoaji 
upya. 

katriji^ (catridge): kibiringo chenye kili- 



katriji 


111 


kekee kifiia 


pttzi kwa ajili ya risasi au bomu, 

katriji^ (catridge): kitumi ambacho hushi- 
kilia stailasi kwenye rekodipleya. 

katua (poiish): fanya nyororo na nang’a- 
nifu hasa kwa kusugua au msuguano. 

katniii (cartaon): filamu iliyotengenezwa 
kwa kupiga picha mfululizo za michoro. 

kaiire^ (china): vyombo vyororo kama 
vikombe, visahani, sahani, bakuli, n.k. 

kaiire^ (porcelain): udongo mweupe na 
mwepesi unaong’aa utumiwao kutengenezea^ 
vyombo. 

kaiisha (biot): kukavusha, aghalabu wino 
majimaji, kwa kaushio. 

kaushio (drier/dryer): kitumi au dutu 
kwa ajili ya kufanya kuwa kavu kwa ku- 
ondoa unyevu. 

Kausi (Neptune): sayari ya nane toka 
kwenye jua, nayo ina kipenyo cha 73,888 
km, iko umbali wa 4,497,000,000km toka 
kwenye jua, ina setilaiti mbili—Tritoni 
na Nereidi—na hukamilisha mzunguko 
mmoja wa jua kwenye obiti yake kwa mi- 
aka 164.8. 

kawaida^ (aigorithm/aigorism): utara- 
tibu wa hatua kwa hatua wa kutafuta 
ufumbuzi wa fumbo. Kila hatua huo- 
nyeshwa wazi kabisa. 

kawaida^ (normai/common): 1. lingana 
na inavyotakiwa au kutarajiwa. 2. istilahi 
ya takwimu inayomaanisha wastani. 

kawilifu (lagging): -enye kushindwa ku- 
fikia mwendo au kasi iliyowekwa au ku- 
pangwa kabla. 

kasi (work): kazi hufanywa wakati kcmi 
inapojongeza kiolwa. Kiasi cha kazi 
hupimwa kwa: (nguvu ya kani) x (umbali 
uliojongezwa). Umbali hupimwa kuelekea 
kule kani inapoamili. Fomula ya kazi ni 


ic; = / X 5 ambapo w = kazi, / = kani, na s 
~ umbali. Kizio cha kazi ni jouli. 

kaMshe (terminal): nati ya metali yenye 
sukurubu ambayo kwayo waya huweza ku- 
unganishwa kwa kukaza nati. Huunga- 
nisha-waya kwa resista (vikinza), seli na 
vitumi vingine vya umeme. 

ka^itita (muititasking): kufanya kazi kwa 
kutumia zaidi ya programu moja wakati 
mmoja 

kebini (cabin): chumba au behewa kwenye 
meli au ndege. 



kebini 

kebo (cabie): waya mzito uliohamiwa kwa 
ajili ya umeme au simu. Pia ni kamba, 
waya au mnyororo mnene na imara. 

kechn (brittie): ngumu, lakini rahisi ku- 
vunjika. 

kekee (drill): mashine au chombo cha ku- 
pekecha au kutoboa matundu ya duara. 
Kuna kekee ya mkono na kekee ya umeme. 

kekee kifua (breast drill): kekee ambayo 
hufariya kazi bila ya kutumia umeme. Se- 
hemu moja hugandamizwa kwenye kifua 
na sehemu nyingine (msukwamo) na ile 
ya kati hushikwa kwa mkono. Hutumika 
kutobolea matundu kwenye ubao. 



kekee iimeme 


112 


kemu 



kekee kifua 

kekee umeme (electric drill): mashine 
ya kutobolea metali au ubao, nayo hue- 
ndeshwa kwa umeme. Tazama pia: ke- 
kee. 



kekee umeme 

keki (cake): mchanganyiko wa unga, 
mayai, siagi na viambato vingine vili- 
vyookwa. 

kelele (noise): 1. mchanganyiko wa kundi 
la marudio yasiyoafikiana kwa muda 
mfupi. 2. mwingiliano unaovuruga taarifa 
muhimu kwenye ishara. 

kelele sa gesi (gas noise): kelele zina- 
zoibuka katika chubu iliyojazwa gesi ku- 
tokana na utiaji ioni wa molekuli za gesi 
ovyo kwenye chubu. 

kelele sa redio (radio noise): sauti 
isiyohitajika inayosikilika kwenye kipaza- 
sauti cha kipokezi cha redio. Sehemu ya 
kelele hutokana na mwingiliano kutoka 
kwenye vyanzo anuai kwenye tabakaioni 
kama vile jua, ishara toka kwenye tra- 
nsimita nyinginezo za redio, na vyombo 
vinginevyo vilivyoundwa na binadamu. 

kelvini (kelvin): kizio cha halijoto themo- 
dainamia kinachofafanuliwa kuwa 


ya halijoto themodainamia ya kiwango 
utatu cha maji, yaani kiwango msawazo 
ambapo barafu menyu, maji yasiyo hewa 
na mvuke wa maji zinaweza kuwa pamoja 
kwenye flaski ombwe iliyozibwa. Alama 
yake ni: K, 

kemia (chemistry): sayansi menyu ina- 
yohusu muundo wa dutu, namna msingi 
za mata mbalimbali, na mimenyuko baina 
yao. 

kemia ogania (organic chemistry): 
kemia inayohusu na kuelezea maunzi, 
dutu na kampaundi zenye kaboni mbali ya 
oksidi za kaboni na kabonati. Viumbehai 
vyote vinaumbwa kwa kampaundi ogania. 
Pia: kemia mahnlnkii 

kemikali (chemical): 1. dutu inayote- 
ngenezwa kwa mchakato wa dutu au 
kutumiwa kwenye mchakato wa dutu 
kemikali 2. -a kuhusika na sayansi, au vi- 
tendo au michakato ya kemia. 

kemotherapia (chemotherapy): mati- 
babu ya ugonjwa kwa kutumia kemikali 
ambazo zina athari mahususi za sumu 
kwa vidubini vinavyoleta ugonjwa. 

kempira (vulcanize): kufanya mpira asilia 
uwe mgumu na usionyumbuka sana ili 
kwamba hubakisha umbo lake katika ma- 
tumizi. Mpira hukanzwa pamoja na salfa 
kufanyiza mpira wa magari na vyombo 
vingine vya uchukuzi na kazi. 

kemii (cam): chombo cha kubadilisha 
mwendo mzunguko wa kawaida uwe 
mzunguko hobela au mwendo rudufi- 
ani, n.k. Mara nyingi kemu ikiwa mviri- 
ngoyai sindano au mfano wa moyo au 
kipande bapa chenye umbo mahususi, gu- 
rudumu katipande lililofungwa na kuzu- 
nguka na mtaimbo na kushikana na vi- 
ambato vingine. 



kende 


113 


ketoBuria 



kemu 

kende ( testicle ): korodani au pumbu kwa 
mamalia. Huwamo ndani ya muimdo 
mfano wa kiriba. 

kenge ( monitor lizard ): mjusi nibuai 
mkubwa wa jenera ya Varanus na familia 
ya Varanidae, Huishi sehemu za joto za 
Afrika, Asia na Australia. 



kengele (bell ): metali wazi au ala a- 
mbayo ikigongwa au kubonyezwa hutoa 
sauti yenye kuashiria jambo fulani, k.m., 
kuisha kipindi cha somo darasani, kubisha 
mlango wa mti, n.k. 



kengele 

kengele ya umeme (electric bell): ke- 
ngele inayotumia chaji ya umeme kutoa 
sauti yake. 



kengeuka (deflect}. geuka toka kwenye 
mwelekeo halisi au mstari mnyofu. 

keratini (keratin): dutu ya protini, a- 
mbayo ni tabaka ya seli zilizokufa za 
ngozi, pamoja na zilizogeuzwa kuwa 
pembe, manyoya, nywele, kwato, n.k. 

kereng’ende (dragonfly): mdudu asiye- 
dhuru wa oda ya Odonata, anayekula mbu 
na wadudu wengine. Kabla ya kupevuka 
huishi majini. Wana kichwa kikubwa na 
mwili mrefu mwembamba. 



kereng’ende 


kereza (tui^n)-. tendo la kuchonga metali 
au ubao kwa msaada wa kerezo. 

kereso (lathe): mashine ya kuchonga me- 
tali, mbao, plastiki, n.k., nayo hushikiza 
maunzi na kuzungusha kunako jira mta- 
mbaa dhidi ya zana inayotengeneza umbo 
lake. 

ketoni (ketone): ngeh yoyote ile ya ka- 
mpaundi maJiuluku yenye fomula maju- 
mui, RCOR, ikiwa na kundi kabonili, CO, 
lililoambatishwa kwa radikaH mbili mahu- 
luku kama asetoni, CH3COCH3. 

ketonuria (ketonuria): kuwapo kwa vi- 
gimba ketoni kwenye mkojo. 




ketosi 


114 


kiasi cha vekta 


ketosi (ketose): monosakaridi ambayo ina 
kundi ketoni. 

kiagizo (operator): alama inayowakilisha 
matendo ya hisabati ambayo hufanyika 
kwa agizo maalumu mifano yake ni +, 

X , 

kiakisi (reflector): gimba, uso, chombo, 
au kitumi ambacho huakisi nuru, joto, 
sauti, n.k. 

kiakisi parabola (paraholic reflector): 
marudio ya redio au kiakisi cha maru- 
dio ya mikrowevu ambacho kina u- 
mbile la parabola lililobonyea ili maw- 
imbi yote yanayopitia fokasi yaakisiwe sa- 
mbamba na jira la mzunguko. Pia: kiak- 
isi piadufu 

kiakisi piadufu (paraholic reflector): 

tazama: kiakisi parabola 

kiambato^ (constituent): sehemu mu- 
himu na tofauti zinazotumiwa kufanya 
kitu kimoja kincichojitegemea. 

kiambato^ (member): alama, thamani 
au kiolwa kinachofanya sehemu ya seti. 
Mifano: a, d, k, o na 5 ni viambato 
vya seti ya herufi zinazofanya alfabeti; 
1,3,5,7,9,11,13,15,17 ... ni viambato vya 
seti ya namba witiri, na 2,4,6,8,10,12 ... 
ni viambato vya seti ya namba shufwa. 
Pia: memba 

kiambato maonzi (optical component): 
kifaa kama vile lenzi ya maonzi, kioo cha 
maonzi, n.k., katika chombo cha maonzi. 

kiambaza (housewall): ukuta wa nyumba 
au chumba hasa kwa ndani. 

kiambo (territory): 1. eneo ambamo 
nmyama, au jamii ya wanyama, huishi, 
k.m., sungu toka kwenye kichuguu ma- 
hususi humiliki eneo la kupatia chakula 
na hupigana na sungu wengine wanaoingi- 
lia kiambo chao. Ndege mmoja anaweza 
kuwa na kiambo cha kupatia chakula na 


kuzaliana. Pengine kiambo hutumika kwa 
sehemu tu ya duru ya maisha. 2. cheneo 
cha tukio fulani. 

kiamshi (stimulant): kitu au dutu ar 
mbayo kwa muda huharakisha michakato 
fulani muhimu au harakati ya kazi za 
ogani au sehemu fulani. 

kiangahe (vent): 1. uwazi au bomba ina- 
yoruhusu giligili kutoka. 2. uwazi kama 
neli katikati ya zaha, ambamo ndani 
yake hupitia mvuke, gesi, lava na chembe 
mango. Zaha inapotulia, kiangahe hu- 
zibwa na kizibo cha basati. 

kianguzi (incubator): chombo kwa ajili 
ya kutotolea vifaranga, au ambamo wa- 
toto njiti hutunzwa katika hali ya kufaa 
kwa ajili ya ukuaji. 

kiashirio (indicator): kitu kionyesha- 
cho au kitoacho habari, k.m., kishale, 
kemikali, sindanio, n.k., huonyesha kasi, 
kanieneo, maudhui, n.k. Pia: indiketa. 

kiasP (amount): jumla ya viasi viwili au 
zaidi hasa fedha. 

kiasi^ (numerator): upande wajuu wa se- 
hemu. Kwa mfano, katika |, 2 ni kiasi, na 
5 ni asili. Huonyesha “ni ngapi” sehemu 
sawa zilizopo. 

kiasi^ (guaniity): jumla au wingi wa kitu 
ambacho kina hali ya kupimika, iwe ni 
katika uzani, mjao, urefu, muda, nguvu, 
kani, nishati, n.k. 

kiasi cha umeme (guantity of elec- 
tricity): kiasi cha chaji ya umeme ki- 
nachotiririka kwenye saketi, yaani zao la 
mkondo wa umeme na muda unaohitajika 
ili mkondo utiririke. Kizio chake ni ku- 
lomu. 

kiasi cha vekta (vector guantity): ki- 
asi ambacho kina chanzo, ukubwa, na 
uelekeo. Kani, uzani, velositi ni mifano 
yake. 



kiasi mchanganyiko 


115 


kibaki mbunguo 


kiasi mchanganyiko (compound quan- 
tity): kiasi kilichoonyeshwa kwa kutumia 
zaidi ya kizio kimoja. Mfano shilingi 5 na 
senti hamsini, au mita 2 na sentimita 10. 

kiateri (arteriole): ateri ndogo yenye 
viambaza vilivyofanyizwa kwa musuli 
mwororo. Mfumo wa neva otonomia hu- 
dhibiti musuh huo na hivyo hudhibiti 
ugavi wa damu kwa kapilari. 

kiawami (phasor): vekta inayozunguka 
ikiwakilisha kiasi ambacho hutofautiana. 
Urefu wake huwakilisha tambo la kiasi na 
huzunguka kwenye velositi pembe sawa na 
kiasi cha marudio pembe. Pembe ya fezi 
baina ya viasi viwili huweza kuwakilishwa 
kama pembe baina ya viawami viwili. 

kiazi (tuber): mzizi wa mmea uliotuna a- 
rdhini, k.v. mbatata, ambao huwa na vi- 
chomozo kwenye kwapa za majani mfano 
wa magome. Vichomozo hustawi kuwa 
mimea mipya ambayo huzaa viazi vipya. 
Kiazi huhifadhi chakula kwa ajili ya 
mmea mpya, hasa mmea mchanga, k.m., 
mbatata. Ni namna ya uzaliano wi- 
chemimiea. 

kibaidishi (isolater): chombo kilichote- 
ngenezwa kutokana na feriti ambayo 
huruhusu nishati ya mikrowevu kupita 
kwenye uelekeo mmoja huku kukiwa na 
upotevu kidogo wa nishati, lakini kiki- 
fyonza nguvu kwenye uelekeo kinyume. 

kibaki (constant): kitu au thamani isi- 
yobadilika kiasi chake. 

kibaki cha Avogadro ( Avogadro’s con- 
stant): kanvmi isemayo kuwa, mijao sawa 
ya gesi zote zilizo katika hali sawa za hali- 
joto na kanieneo, huwa na idadi sawa za 
molekuli. Pia: dhanio la Avogadro 

kibaki cha Bosimani ( Boltzmann’s 
constant): kanuni isemayo kuwa, uwiano 
wa wastani wa nishati ya molekuli kwenye 
halijoto halisi jfe = f= 1.380622 x 


jouli/kelvini, ambapo k = kibaki cha Bosi- 
mani, R = kibaki cha gesi halisi, N — 
kibaki cha Avogadro. Kibaki hiki kiliitwa 
hivyo kutokana na mwasisi L. Bosimani 
(1844-1906), naye alikuwa Mwaustria. 

kibaki cha galvanometa (galvanometer 
constant): uwiano wa kuzidisha ambao 
ni lazima utumiwe kwenye kipimio cha 
galvanometa kusudi kupata thamani ya 
mkondo katika ampea. 

kibaki cha jua (solar constant): mtiri- 
riko wa nishati ya jua ambao kwa kawaida 
katika sekunde moja hupitia katika kizio 
cha eneo kwenye wastani wa umbali wa 
obiti ya dunia. Thamani yake ni wati 
l390/m2- 

kibaki cha mgeuzo ( transformation 
constant): tazama: kibaki cha udha- 
ngukaji. 

kibaki cha Planki ( Planck’s constant): 
kibaki ambacho ni onyesho la kwanta ya 
nishati ya mnururisho ambacho thamani 
yake ni sawa na 6.6262 x 10“®^ jouli sekimde. 
Alama yake ni h. 

kibaki cha sumaku ( magnetic con- 
stant): upenyevu wa nafasi huria. Alama 
yake ni Mo. Kibaki cha msingi kina 
thamani ya henri 4ir x 10“^ kwa mita. Nayo 
hutokea kama kibaki cha uwiano wa ka- 
nuni ya Ampea ambapo thamani yake 
hutegemea uteuzi au chaguo la kizio. 

kibaki cha uchangukaji (disintegra- 
tion constant): kibaki mgeuzo. Yamkini 
ya mbunguo wa kiini atomia kwa kizio 
kimoja cha muda inayondvmisha iso- 
topu harakati redio. Tazama pia: kibaki 
mbunguo 

kibaki cha uvutano (gravitational con- 
stant): tazama: uvutano 

kibaki mbunguo (decay constant): 
tazama: kibaki cha uchangukaji 



kibaki umeme 


116 


kibole mnyolo 


kibaki umeme (electric constant): 
kibaki cha msingi ambacho thamani yake 
ni 8.854185 x 10“^^ kwa mita, nacho hufa- 
hamika kama kibaki cha uwiano kwenye 
kantini ya kulomu ambajKJ thamani yake 
hutegemea uteuzi au uchaguzi wa vizio. 

kibala^ (blade): bapa au sehemu pana ya 
jani, panga, n.k., inayopambanuliwa na 
kikonyo au petiole. 

kibala^ (vane): sehemu ya baadhi ya 
mashine mfano wa bapa ambayo ina 
uso tambarare ambao huwezesha kutumia 
kani ya upepo au maji kama kani ya kue- 
ndeshea. 

kibamba cha klachi (clutch plate): 
kibapa cha metali ambacho huambishwa 
barabara kwenye klachi. 

kibanio (clip): kitumi cha kushikizia au 
kufunganishia. 



kibanio 


kibao (mould): chombo chenye umbo 
mstatili nacho hutumika kufyatulia mato- 
fali. 

kibingio (roller): mcheduara au gu- 
rudumu ambalo juu yake kitu .kingine 
hutandikwa au kuzungushw'azungushwa. 

kibiringo (spool): kigurudumu cha metali 
cha kutatia au kuzunguishia filamu za 
kamera, nyuzi za kushoneS,, n.k. 

kibodi (keyboard): safu au seti ya vidoto 
(vya alama, namba, herufi, toni, n.k.) 
kwenye taipureta, piano, kompyuta, n.k. 
Pia: bodota 



kilbofu (bladder): kiriba kinachotumika 
kupokea kiowevu na gesi toka mwilini. 

kibofu cha mkojo (urinary bladder): 
kiriba cha kuhifadhi mkojo katika mwili 
wa mnyama mpaka * unapotolewa kwa 
kukojoa. 



kibofii cha mkojo 

kibofuhewa (air~bladder): kijiriba che- 
nye hewa na kazi yake kubwa ni ureke- 
bishaji wa msawazo hidrostatia wa mwili. 

kibole (appendix): neli nyembamba ili- 
yoftmga inayotokezea kwenye chekumu; 
kwa binadamu imo sehemu ya chini ya 
kulia mwa fumbatio na haina kazi ina- 
yofahamika. Kipenyo chake ni kama cha 
penseli na urefu wake kiasi cha sentimita 
7.62 hadi 10.16. Pia: kidoletumbo. 



kibole 


kiibole mnyolo (vermijorm appendix): 
kifuko kama mnyoo kinachorefuka kutoka 
mwisho wa chini wa chekumu kwa baadhi 





kibondwa 


117 


kichaviilio 


ya mamalia. Kwa binadamu ni kigutu. 

kiboiidwa (concussion): umizo la ubongo 
linalosababishwa na pigo kubwa au mgo- 
ngano mkah wa kichwa. 

kibongoro (conjuctiva): (kwa vetebrata) 
tabaka ya epidemisi ambayo hufunika 
konea na sehemu ya mfuniko sklerotia 
ukionekana kama sehemu nyeupe ya jicho. 
Kibongoro huchoza utelezi, ni angavu, na 
huzuia bakteria kuingia kwenye tufejicho. 

kibu (hyoid): -a kuhusu mifupa ya umbo 
la U kwenye shina la ulimi wa binadamu 
au mfupa mfano huo au mkusanyiko wa 
mifupa mwilini mwa mnyama. 



kibnfii (spi^re): seli ya uzaliano au kundi 
la seli lenj^e kiambaza kuzunguka, nayo 
hutolewa na mimea fulani hasa kangaga 
na kuvu; pia hutolewa na baadhi ya 
bakteria na baadhi ya protozoa. Vibufu 
vya mimea huzaliwa kwa uzaliano wi- 
chemimea kwa idadi kubwa sana na kwa 
kila kibufu, mmea mpya huweza kuota 
hah zikiwa nzuri. 

kibiilniigo (granule): kipande kidogo cha 
maunzi, aghalabu kigumu, baidi na vibu- 
lungo vingine, na maunzi mengine. 

kibumba (capsuie): tunda kavu ambalo 
hupasuka kutoa mbegu, k.m., harage, 
fiwi, mbaazi, n.k. 

kibumba sinovia (syhovial capsuie): 
utando kama kiriba kwenye kiungo 
jongefu; huambishwa kwa mifupa pande 
zote mbili za kiungo. Kibumba hicho hu- 
jazwa kiowevu kinatacho (giligili sinovia) 
ambacho hulainisha kiungo hicho. 


kichagaa (spikelet): kitungaua kimoja 
cha unyasi chenye gulumu mbili na kiua 
kimoja au zaidi. 




kichagaa 

kichaji betri (battery charger): chombo 
cha umeme cha kutilia chaji katika betri. 

kichaka (thicket): mahali penye miti mi- 
fupifupi, nyasi, miba, n.k. 

kichambosi cha marudio (freguency 
analyser): tazama: kichambo^i cha 
mawimbi 

kichambosi cha mawimbi (wave anal^- 
yser): chombo, ambacho huchanganua 
umbilewimbi tata liwe katika tanzu 
msingi na afikianifu. 

kichaposi ( accelemtor ): pedeli kwenye 
gari ambalo hukanyagwa na kukandamizwa 
kuifanya injini iende kasi zaidi. 

kichaposi oyoofo (iinear accelerator): 
kifaa kinachoongozea kima cha mchapuko 
kufuata mstari. 

kichavolio (anther/antheridium): se- 
hemu ya nchani ya stameni yenye ndewe 
mbili, kila- moja ikiwa na viriba ambamo 





kichefuchefil 


118 


kidirisha husianifu 


kichefuchefu (nausea): ugonjwa wa tu- 
mboni, aghalabu unaoandamana na ku- 
chukia chakula na mpwito shurutishi wa 
kutapika au kutaka kutapika. 

kichocheo (catalyst): tazama; kicho- 
chezi 

kichochezi (catalyst): dutu ambayo hu- 
badilisha kasi au kima cha mmenyuko 
wa kemikali na yenyewe isiathiriwe wala 
kubadilika mwanzo hadi mwisho. Pia; ki- 
chocheo. 

kichocho (bilharziasis / schistoso- 

miasis): ambukizo la trematodi wa je- 
nera (Schistosoma). Ni kidusia kwenye 
mishipa ya damu ya binadamu na ma- 
malia wengine. Pia; shistosomiasisi. 

kichomeo (toaster): kifaa cha kukaushia 
silesi za mkate, mofa, n.k. 

kichomozo (hud): kibumba cha ua kabla 



kichomozo kwapa (axillary hud): kio- 
tezi au kitawi kinachotokea kukua kwenye 
kwapa la mmea. 

kichubuzi (abrasive): dutu au maunzi, 
k.v. msasa, inayotumiwa kung’arishia au 
kulainishia vitu kama vile mbao, bati, n.k. 

kichukuchi (agitator): kitu kinachovu- 
ruga kutokana na kutingisha. 

kichukuzi (carrier): kitu kinachobeba 
kitu au vitu toka sehemu moja hadi ma- 
hali pengine. 


kichwa (head): sehemu ya juu ya mwili 
wa binadamu, inayoimgamshwa na kiwili- 
wili kwa shingo, nayo ina ubongo, macho, 
masikio, pua na kinywa; pia ni sehemu 
linganifu kwa wanyama wengine. 

kidagimba (saprophyte): kitimbe au 
mmea ambao huishi kwa kula mata mahu- 
luku Uiyokufa, kama wafanyavyo bacidhi 
ya kuvu, bakteria, n.k. 

kidango (island): sehemu ya tishu ina- 
yotofautiana kimuimdo na tishu inayoizu- 
nguka. 

kidari (stemum): mfupa au nofululizo 
wa mifupa iliyokalia s^emu mbele 
katikati ya mwili wa vetebrata walio 
wengi, kwa binadamu ikiwa m mfupa 
mwembamba na bapa uliounganishwa 
kwa bambabega na mbavu halisi. 



kidari 


kidato (pitch): kiphpo cha marudio ya 
mtetemo wa chanzo cha nota. Kwa mfano 
mtetemo wa marudio ya juu hutoa nota 
ya kidato cha juu. 

kideri (fouA typhoid): ugonjwa wa 
kuku unaosababishwa na bakteria axn- 
bao huwafanya kuku kuhara kinyesi cha 
kijani au cheupedieupe, na vifaranga 
kukohoakohoa. Baadhi ya kuku faufa na 
wengine hupona. 

kidirisha (aperture): kijitundu kwenye 
lenzi kinachorekebishwa ukubwa au ki- 
lingo katika kamera ili kupenyesha kiasl 
cha nuru inayohitajika wakati wa kupiga 
picha. 

kidirisha husianifn (relative aperture): 



kidirisha pembe 


119 


kievushi 


resiproka ya f/namba; kichori husiaaiifu. 

kidirisha pembe (anguiar aperture): 
uwiano wa kipeiiyo cha kazi na urefu wa 
fokasi ya lenzi, yaani resiproka ya namba 
/• 

kido (nectary): tezi inayochoza kiowevu 
kitamu kiitwacho mbochi, nacho huvutia 
wadudu kwenye ua. 

kidodezi (pipette): neli nyembamba ya 
kioo iliyofanyizwa kuwa dango jororo 
mwisho mmoja na kwa kawaida ihyodara- 
jiwa kwa ajili ya kuhawilishia au kiipimia 
mijao julikanika ya kiowevu. 



kidoko ( click): sauti kali ya mara moja na 
kutoweka. 

kidolet umbo (appendix /vermiform ): 
tazama: kibole. 

Hdomo (spmut): kitoleo cha vilivyomo 
ndani. 

kidonge (tahlet): tembe iliyofanyizwa kwa 
kugandamizisha diitii dawa. 

kidoto (key): swichi inayoendeshwa kwa 
mkono kwa ajili ya kiipelekea ishara mfi- 
cho, hasa mficho mozi. 

kidubini (microorganism): mmea au 
nanyama ambaye ni mdogo sana, naye 
huonekana kwa msaada wa hadubini. 

kiduchu (infinitesmal): kiasi ambacho ni 
kidogo kuliko kiasi kilichotajwa. Dhana 
yenyewe hupatikana au hufikiwa kwa 
kuwazia kiasi kinachopungua kabisa, 
lakini pasipo kufikia sifuri. 


kidude^ / gadget): gajeti au kitumi cha ku- 
tendea jambo au ishitighala fulani. 

kidude^ (knob/button): kitufe kidogo cha 
kushika, kubonyeza aii kusukumiza ili 
kuanzisha mchakato au mwendo fulani. 

kidukizi (inductor): koili ambayo ki- 
msingi ina tabia ya udukizaji, nayo um- 
bile lake karibu lote ni koili zilizosonga- 
mana. 

kidusia (parasite): mmea au mnyama a- 
mbaye huishi ndani au jiiu ya kiumbehai 

kingine cha aina nyingine na kupata viru- 
tubisho vya chakula kiitokana na gimba 
la kiumbehai hicha Pia: kimelea 

kiegema (hypotenuse): upande wa pe- 
mbetatu mraba ambao ni mkabala na pe- 
mbemraba. 

kiegemio (adjacent side): mstari wowote 
uliolala ambao imaegemewa na kiegama 
ili kufanya pembe tangamano. Tazama 
pia: pembe tangamano. 

kiegezi (bracket): mwega kwa ajili ya kitu 
kilichoshikizwa ukutani. 

kiendeshi (drive): chombo ambacho kwa- 
cho mashine huendeshwa au hufanywa 
iendelee na mwendo. 

kieria (erias/spiny bollworm): kiwavi 
wa nondo mwenye rangi ya hudhurimgi, 
naye hula vichomozo na vitumba vya 
pamba, 

kierobi (aerobe): kiumbehai, hasa ba- 
kteria, ambacho huhitaji hewa au oksi- 
jeni huria kwa ajili ya kuishi kama kwa 
mikrobi. 

kievushaji (evaporator): chombo au ki- 

faa kinachotumika kugeuza kiowevu au 
mango kuwa mvuke. 

kievushi (distiller): kitumi kwa ajili ya 
kuevushia ili kupata kiowevu kutokana na 





kievusho 


120 


kifungulio 


mchanganyiko wa dutu. 

kievusho (distillate): zao linalopatikana 
kutokana na mchakato mzima wa kuowe- 
vuka kwa mvuke. 

kifaa^ (apparatus): ala au mkusanyiko wa 
ala au violwa kama vile tesitubu, bika, 
flaski, pipeti, vikiwa pamoja kwa ajili ya 
kazi ya sayansi. 

kifaa^ (appliance): chombo au mashine 
kwa ajili ya kutendea kazi fulani, k.m., 
kifaa cha umeme. 

kifafa (epilepsy): mparaganyo wa mfumo 
wa neva, aghalabu ukindunishwa na 
degedege linaloishia na upotezaji wa fa- 
hamu. 

kifandugu (coccyx): kifupa pembetatu 
kinachofanya sehemu ya chini kabisa ya 
safu ya vifupa vya uti wa mgonmgo wa 
binadamu au wanyama. Pia: kitokono. 


kifandugu 

kifaru^ (tank): gari la kivita la deraya 
linalokwenda kwa magurudumu mny- 
ororo ya chuma. 



Sdfaru 

kifartf (rhinoceros): mnyama mkubwa 
wa familia ya Rhinoceroiidae: mwenye u- 
pembe mmoja au mbili wima kwenye pua, 
na mwenye ngozi nene ambaye huishi 
Afrika na Asia. 



kifua^ (hust): kipimo kuzunguka kifua cha 
mwanamke. 

kifua^ (thorax): (kwa vetebrata isipokuwa 
samaki) sehemu ya mwili yenye maj>afu 
na moyo; kwa mamalia hubaidishwa na 
fumbatio kwa kiwambo lakini si kwa vete- 
brata wengine. 



2 . (kwa wadudu) sehemu ya mwili kati ya 
kichwa na fumbatio; hushikiza miguu na 
mabawa. 

kifua kikuu (pulmonary tuherculo^ 
sis/phthisis): ugonjwa unaoshambulia 
mapafu ambapo mtu hukohoa sana, hu- 
dhoofika na kukonda. 

kifuasP (accessory): sehemu ya ziada. 

kifuasP (tracer): risasi kitupo inayoweza 
kuchunzwa wakati inaporuka kwa kuu- 
nguza dutu ya kemikalikwenye kitako cha 
kitupo hicho. 

Hfungo (hutton): kiduara kinachoshonwa 
kwenye nguo kuwa kishikizo au pambo. 

kiifungulio (opener): kifaa cha kufungulia 
chupa, mkebe au kopo. 



kifiiplsho 


121 


kifupisho (abbreviation): ufupishaji wa 
maneno, istilahi, mitajo, majina, n.k. ili 
kurahisisha marejeo. Kwa mfano, A ni ki- 
fupisho cha ampea; nam = namba; k.m.u. 
= kanimwendo umeme, n.k, 

kifntio ( eraser ): kitu kilichotengenezwa 
kwa mpira na kinachotumiwa kufutia 
maandishi. 

kifyatiia shata (shutter release): ta- 
zama: kiwaya shata, 

kifyonsi^ (absarbent): maunzi ambayo 
husharabu giligili, uowevu au gesi. 

kifyonzi^ (absorber): kitu kinachopokea 
na kupoza au kufifiza mwangwi, mduto, 
amali kemikali, n.k. Pia: klfyon^aji, 

kigae ( tile ): bamba (likiwa mraba au 
mstatili) nene la udongo wa mfinyanzi 
lililochomwa ndani ya tanuri maalumu 
kwa kuezekea paa la nyumba. 



kigae 

kiganja (manus): sehemu ya mwisho ya 
mkono wa vetebrata yenye vidole inayotu- 
miwa kufumbata vitu. Pia: kitengule 



kiganja 


kigasha ( forearm ): sehemu ya mkono 
baina ya kiko au kisugudi na kiganja. 



kigaslia 

kigavi (divider): ala iliyotengenezwa kwa 
chuma cha pua, nayo ina miguu mi- 
wili ambayo ndani imechongoka. Pembeni 
ina sukurubu kwa ajili ya kurekebishia 
kilingo saizi inayotakiwa. Hutumika ku- 
chorea miduara au sehemu za miduara 
na kunakili vipimo kwenye kazi. Pia: 
kitawanya 



kigavi 


kigawakati (bisector): mstari tmaogawa 
pembe au mstari katika sehemu mbili 
zilizo sawa. 

kigawakati sulubi ( perpendicular bi- 
sector ): mstari ulio pembemraba na 
mstari mwingine, na kupita kwenye nukta 
kati yake. Kwa mfano katika mchoro, X ni 
nuktakati ya AB^ pembe CXB ni 90^, na 
CD ni kigawakati sulubi cha AB. 



D 

kigawakati stilnbi 


kigawanyaji volteji (voltage dimd&^)i 
kikinzani au mfululizo wa vikmzaai 
vilivyounganishwa mfulizo kutambuka 



kigawanye 


122 


kigia 


chanzo cha volteji (V^) na kugawanywa 
kwenye nukta ili kutoa sehemu (v) ya 
jumla ya volteji t; = 

kigawanye { divisor): • namba ambapo 
namba nyingine, kigawanyo hugawa nayo. 
Mfano, 10 2 = 5; 2 ni kigawanye. 

kigawaiiye mwezeo (potential divider): 
tazama: kigawanyaji volteji 

kigawanye shirika (common divisor): 
namba ambayo hugawanyika kwa kila 
moja ya namba mbili au zaidi bila kuwa 
na baki au salio. Kwa mfano, 3 ni ki- 
gawanye shirika cha 12, 18, 33. 

Idgawanywa (dividend): kiasi ambacho 
hukasimiwa. Kwa mfano, katika 36^4 = 9, 
36 ni kigawanywa, 4 ni kigawanye, na 9 ni 
hisa. 

kigawe (factor): moja ya namba kamili 
au polinomia mbili ambazo zao lake ni 
namba kamili au polinomia mahususi. 

kigawe cha nguvu (power factor): 
uwiano wa nguvu halisi (kiasi cha wati 
kinachoonyeshwa kwenye watimeta) na 
nguvu dhahiri (kiasi cha voltiampea 
kinachoonyeshwa kwenye voltimeta na 
ameta). 

kigawe cha usalama (safety factor): 
uwiano wa nguvu katika ujenzi wa kitu 
au sehemu ya ujenzi mpaka kwenye kima 
cha juu dha mzigo ambao kitamudu. 

kigawe kidogo cha shirika (KDS) (least 
common mtdtiple) (LCM}. namba 
ndogo ambayo ni kigawe shirika cha 
namba mbih au zaidi. Mfano, 12 ni ki- 
gawe kidogo cha shirika cha 3 na 4. Maja 
nyingi hushauriwa kukiacha KDS katika 
viwango. Hivyo, 12 = 2^ x 3. 

kigawe kikuu shirika (KKS): (hi'ghest 
common factor (HCF)) namba ya juu 
kabisa ambayo hugawa bila ya baki kwa 
kila namba iliyotajwa kwenye seti. Kwa 


mfano, 4 ni KKS cha 12, 16, 24, 36 na 60. 

kigawe shirika (common factor): ki- 
Igawe cha namba mbili au zaidi. 2 na 3 
;ai vigawe shirika vya 6 na 12. Pia: ki- 
gawanye shirika 

kigawe tasa (prime factor): namba tasa 
ambayo ni kigawe cha namba iliyotajwa. 
Kwa mfano, 2 na 3 ni vigawe tasa vya 
36. 6 na 12 ni vigawe vya 36 lakini kwa 
sababu si namba tasa, haziwezi kuwa vi- 
gawe tasa. 

kigeu (variable): alama au mtajo ambao 
thamani za numerali tofauti huhesabika. 
Kigeu huru ni kigeu cha husisho amba- 
cho hutumika kutafutia thamani ya vigeu 
vingine. Kigeu tegemezi thamani yake 
hutafutwa na vigeu vingine. Kwa mfano, 
katika mlingajiyo y = 4®^ -1- 3, x ni kigeu 
huru, naj/ ni kigeu tegemezi. 

kigeubaki (parameter): mpaka ulio- 
wekwa ambao ndani yake kitu fulani 
hutenda kazi. 

kigeuzi (euiaptor): kitu au kitumi kina- 
chowezesha kitu fulani kitumiwe vingine 
mbali na vile kilivyobimiwa. Pia: adapta. 

kigezo^ (criterion): jaribio au Idwango 
ambacho hukubalika. 

kigezo^ (sample): tazama: sampuli 

kigezo® (template): kiolezo cha ubapa wa 
ubao au metali. 

kigia (pinion): kigurudumu chenye meno 
kinachosaki kwenye gurudumu meno 
kubwa. 



kigia 



kigoga 


123 


kihesabio mmeto 


kigoga (moss): mmea mdogo na sahili a- 
mbao hufanya mfano wa zulia la uoto ki- 
jani kwenye ardhi, miamba au magome ya 
miti, na huzaliana kwa vibufu. 



kigoga 


Hgoiigolo (cutting): kipande kitokanacho 
na mmea na kupandikiza kwenye udongo. 
Pia: klpigi. 

kigundiizi (detector): 1. triodi, ya ku- 
sawazisha mibembeo ya mkondo wa 
umeme ili isiathiri kipaza sauti. 2. 
galvanometa sahili ambayo huonyesha 
kuwepo kwa umeme mdogo katika saketi. 

kigunduzinurii (photodetector): cho- 
mbo cha elektronikia ambacho hugimdua 
au huafikiana na nishati ya nuru. 

kiguni (set sguare): ala ya pembetatu 
iliyotengenezwa kwa plastiki, ubao au 
metali ikiwa na pande mbili zinazofanya 
pembemraba. Kigmi kina pembe kama 
30°, 60°, 90°, 45°, hutumika kuchorea mi- 
stari ya pembe hizo. 


kiguni 

kigurisha (vector): mdudu au kimnbe- 
hai kinginecho ambacho huhawihsha na 
kueneza kuvu, virasi, bakteria, n.k., 
wasababishao na kuleta ugonjwa. 

kigwaru (tubercle): kinundu au kivimbe 
thabiti kama cha tibii. 

kihami (insulator): kitu chenye uwezo 


mdogo sana wa kupitisha hivyo kwamba 
upitaji wa umeme au joto ndani yake kwa 
kawaida hufikiriwa kuwa hauna athari. 

kiharusi^ (cramp kimywea ghalfa kwa 
musuli kunakoendelea, hasa vipenu, 
pengine kukihusu maumivu makali. 

kiharusi^ (paralysis): upotevu kiasi au 
kabisa wa hisia na udhibiti wa baadhi ya 
misuli ya mwili. 

kihawili (exchanger): kibadilishaji cha 
kitu kimoja kuweka kingine au nishati 
n.k. 

kihesabio (counter): ala kama saa yenye 
kishale huria katika mashine ya pampu 
ya mafuta, pampu ya upepo, mashine 
ya kuchapa, n.k., ambayo hutumika ku- 
hesabia. 

kihesabio cheche (spark coupter): aina 
ya kigunduzi cha mnururisho kitumikacho 
kugundua na kupima chembe zenye chaji, 
hasa chembe alfa. Kihesabio kina jozi ya 
elektrodi katika namna ya waya au kimia 
cha anodi ambayo iko karibu na kathodi 
ya kibamba cha metali. 

kihesabio Geiga (Geiger counter): ala 
ambayo inapima kuwapo kwa harakatire- 
dio na nguvu ya miali alfa, beta na gama. 
Miali huingia kupitia dirishani mwa ki- 
hesabio hicho na kuuchajua mwezeo 
baina ya anodi na kathodi. Mchajuo huo 
husikika kwenye kipokezi cha simu. Idadi 
ya michajuo huwiana na nguvu za miali. 

kihesabio kiowevu (liguid counter): 
(katika fizikia ya nyukilia) kihesabio 
cha kupimia harakatiredio ya kiowevu. 
Kwa kawaida chombo hiki Hmesanifiwa 
kupima miali beta (/?) na gama (a) 

kihesabio mmeto (scintillation co- 
unter): chombo ambamo mimweko ya 
nuru izalishwayo na kimeto wakati ina- 
powekwa wazi kwenye nrnururisho wa ioni 
hugeuzwa na kuwa mpwito kwa kutumia 





kihesabio uwiano 


124 


kijiribahewa 


kizidishinuru hivyo huwezesha idadi ya 
matukio ya ioni kuhesabika. 

kihesabio uwiauo (proportional co- 
unter ): neli ya mnururisho wa kigunduzi 
iliyojazwa gesi na kufanya kazi kwenye 
cheneo cha uwiano kikitegemea sifa ya 
mchirizo wa kigunduzi. Katika cheneo 
hiki, ongezeko la gesi hutokea ili kilingo 
cha zatokeo kiweze kuwiana na idadi ya 
jozi za ioni zinazozalishwa na matukio ya 
mwanzo ya utiaji ioni na nishati ionikaji 
ya mnururisho. 

kihimilijoto (heat resistant): maunzi 
hususani metali ambayo yana ukinzani 
mkubwa kwa uoksidishwaji au yana tabia 
nzuri kimitambo hata ikiwa katika hedi- 
joto ya juu sana. 

kiimarishaji (reinforcement): kitu.kina- 
chochangia kuongeza uthabiti wa kitu. 
Mfano mwamba au nguzo ya zege ina- 
powekewa nondo kwa ndani, nondo hu- 
fafanuliwa kama kiimarishaji. 

kiimo ( stand ): fremu au kiunzi kinginecho 
cha kuwekea kitu juu yake. 



kiimo migiitatu (trip€}d stand): chombo 
kinachotumika kuishikilia kamera ili isi- 
tikisike wakati wa kupiga picha. Hutu- 
miwa hasa inapobidi kwani muda wa 
kupenyesha mwanga utakuwa mrefu au 
kwenye kamera kubwa zisizoweza kushi- 
kiliwa mikononi. 



kiimo migutatii 


kiiui^ (nucleus): 1. sehemu ya katikati ya 
atomi inayoundwa na nyutroni, protoni 
;aa chembe msingi nyingine. 2. sehemu ya 
katikati ya seli za mata hai. 

kiiiii^ ( yolk ): dutu yenye protini na mafuta 
iliyo kwenye ova ya mnyama, ambayo hu- 
lisha kiinitete kinachokua, 

kiiiiitete (zygote): gameti ya kike ih- 
yotungishwa kabla ya kuanza kukua kwa 
mwatuko jozi. Ni seli' ya kwanza ya ki- 
umbe kipya katika uzEdiano kijinsia, 

kijaluba miali (ray hox): kisanduku ki- 
aachotumika kwenye maabara kuonyesha 
tabia na sifa za rangi wakati wa ku- 
fundisha, 

kijaluba panda (juncticm hox): kisan- 
duku cha mstatili au duara ambamo 
saketi kadhaa za umeme huunganishwa, 

kijazi (capacitor): kapasita. 

kijindaka (imrhule ): n<laka ndogo hasa 
jirani na unyoya. 

kijiribahewa (alveolus): kijimuundo ki- 
dogo sana mfano wa kijifuko mwisho 
wa kiumio chenye mtandao wa kapilari 
za damu usoni mwake. Hewa ndani ya 
kijiribahewa hutoa oksijeni kwa damu 
na kupokea kaboni dioksidi toka kwenye 
damu. Gesi hizi hupitiliza kwenye uso 
mwembamba wa kijiribahewa na ki- 
ambaza cha kapilari. Pia: kijlviiOe 



kijivuo 


125 


kikokotoa serereisi 



kijiribaliewa 

kijiviio (alveolus): tazama: kijiribahewa 

kijiimlisho (addend): seti ya namba ina- 
yotakiwa kujumlishwa na namba nyingine. 
Kwa mfano, ‘3 + 4 = T, Basi, 3 na 4 ni 
kijumlisho, na 7 ni jumla. 

kikalia nafasi (place holder): 1. kigeu 
katika sentensi ya kihisabati. Kwa mfano, 
0 + 2 = 6, 2a: + 3 = 7. 0 na X ni kikalia 
nafasi. 2. Kwa mfano, 20 ni tarakimu. 0 
hushikilia nafasi ya mamoja. Katika 200, 
mbili (2) ni namba ya mamia, na sifuri 
(0) mbili hukalia nafasi ya makumi na 
mamoja. Pia: kaba nafasi 

kikalibu (crucibie): chombo cha metali 
au maimzi shupavu kikitumiwa kukanzia 
dutu hadi kwenye halijoto za juu. Pia: 
kiviga 

kikalifia (intensifier): kitu au dutu ina- 
yotumika kuimarisha taswira hasi au 
taswira chanya kwenye midia ya fo- 
tografia. 

kikamilisho (complementary): -enye ku- 
fanya kitu kikamilike, au kupatia kile ki- 
nachokosekana. 

kikan^i (heater): kitumi chochote kile kwa 
ajili ya kupatia ugavi wa joto, kama vile 
hewa moto, kipulizio, rejeta, kiyukishi, 
n.k. 

kikata saketi (circuit breaker): chombo 
kama vile kigusanishi na swichi ambapo 
kwacho hutumika kuzima au kuwasha 
saketi wakati wa hali ya kawaida au ina- 
potokea hitilafu. 


kikati (ceniriole): kijibulungo nje tu ya 
utando laini. Inapokuwa mwatuko jozi 
unataka kutokea, kikati hujigawa mara 
mbili na mchakato huanza kwa kiini kuji- 
gawa kuwa mbili. 

kikatizo (interrupter): chombo kama 
vile koili mdukizo ambayo hukatiza kwa 
kipindi cha mwendelezo wa umeme. 

kikiisga (joe baard): ubao imaotumika 
kuzuia vitu vya ujenzi vilivyoko juu ya 
jukwaa visiporomoke chini. 

kikiuza (resistor): kitumi ambacho hu- 
fanya ukinzani kwa mkondo wa umeme 
usipite kwa urahisi. Pia: resista, 

kikiuza joto (ihermal reBistor)i tazama: 
themista. 

kikinzassi mstari (iinear resistor): ki- 
tumi ambacho hutekeleza kanuni ya Omu. 
Mfano, chini ya masharti muda wote 
mkondo wa umeme huwiana na volteji 
Pia: kikisiza siyofiJL. 

kikohozi (cough): ugonjwa unaondu- 
nishwa kwa utoaji wa hewa toka mapafimi 
ghafia kwa kelele kali bila hiari. 

kikokotoa serereri (siide rule): ala a- 
mbayo ina rula iliyotiwa mfereji huku 
ikiwa na kipimio na rula nyingine kama 
hiyo iliyotiwa vipimo ikiserereka katika 
mfereji. Hutumika kufanya matendo ya 
kihisabati kama vile kuzidisha na ku- 
gawanya kwa kujumlisha au kutoa urefu 
kwenye rula hizo mbili. Pia: kikokoto^s 
telezi. 




kikokotozi 


126 


kikonyo 


kikokotozi (calculator): mashine ambayo 
hufanya vitendo vya kihisabati kama vile 
kujumhsha, kutoa, kuzidisha, kugawa, 
kutafuta vipeo, logi, n.k. 



kikokotozi 


kikokotozi mezani (desk calculator)\ 
kiina nctmna mbili kuu za vikokotozi. (a) 
kikokotozi cha kuendeshwa kwa mkono, 
ambapo kuna mkono wa kuzimgusha; 
(b) kikokotozi elektronia kiendeshwacho 
kwa kubonyeza kifungo, ambacho huweza 
kuendeshwa kwa betri au umeme. 



kikokotozi mezani 

kikokotozi telezi (slide Tule)\ tazama: 
kikokotoa sererezi 

kikolevu (concentrate )\ dutu au bi- 
-dhaa iliyosheheni nguvu yake nyingi na 
kuelekea kuwa menyu zaidi. Pia: ki- 
yatishi 

kikombe^ (cup)\ kiwekeo kidogo cha 
udongo, kioo, metali au plastiki chenye 
mkono kwa ajili ya kunywea hususani 
chai, maziwa, uji, n.k, 

kikombe^ (huh)\ tazama: habu. 

kikombo (scmper)\ chombo kama tupa 
kinachotumika kukwangua au kusaga 
chembe za metali zilizo k wenye matundu 
yaliyotobolewa kwa kekee, 

kikombo pembetatu (triangu- 


lar scTaper)\ kikombo ambacho hutu- 
mika kusagia na kulainishia sehemu za 
matimdu ya metali yenye umbo la pe- 
mbetatu. 



kikombo pembetatu 

kikomeo (bolt): 1 . pau jongefu ambayo 
inapochopekwa kwehye tundu hufunga 
mlango. 2 . sehemu ya kufuli au kitasa 
inayochomoka na kurudi ndani katika ku- 
funga na kufungua. 

kikomeo bwete (dormant holt): kikomeo 
kilichofichika ambacho huserereka katika 
Idungo cha kupachikwa kilicho katika 
mlango. Hufunguliwa kwa kuzungusha 
Idrungu au kwa kutumia ufunguo. 

kikomo (limit): mahali pa mwisho kabisa 
kuhusu mfiko, kiasi, uendeleaji, hatua, 
utaratibu, n.k. 

kikomo cha unyumbufu (limit of pro- 
portionatily): namba au kiasi kina- 
choeleza kiwango ambacho dutu au gimba 
hubakia na tabia za kimaumbile bila ku- 
umbuliwa. 

kikomo cha upelekaji (transmission 
limit): lukoka au marudio mpaJca wa juu 
au chini ambapo karibu mnururisho wote 
hufyonzwa na midia iliyopo. 

kikongwe (donkey): punda, hasa wa 
mizigo, katika familia ya Eqmdae. 

kikonyo (stalk): sehemu ndefu nye- 
mbamba 3 «. mmea inayoshikilia jani, ua, 
tunda moja au zaidi. 





















kikoromeo 


127 


kilala 



kikoromeo (bronchiole): neli ndogo zili- 
zotokana na kugawanyika kwa koromeo 
tena na tena ndaxd ya pafu. 



kikuku (stapes): kifupa cha ndani kabisa 
cha vifupa vitatu vya sikiokati la bi- 
nadamu na mamalia wengine. 



.kikiikii 

kikumbi (malleus): kifupa cha nje kabisa 
cha vifupa vitatu vya sikiokati la bi- 
nadamu na mamalia wengine. 



kiktimbi 

kikuudi (group): mfiimo wa kihisabati 


ambamo mna tendo jozi (moja likilingana 
na memba mbili) linalofanya kazi katika 
seti na hivyo kuonyesha: (a) mfungo, 
(b) namba gumba, (c) kila memba ina 
kinyume, na (d) tendo ni la kushirikisha. 

kikusanyi (collector): kitumi kinachowe- 
kesha pamoja. 

kikuzi (amplifier): chombo elektronia cha 
kuongezea ukubwa, aghalabu wa sauti, 
ishara n.k. Pia: amplifaya» 

kikwaruzo (scriber): kipande cha me- 
tali ambacho nchani kimechongoka, na- 
cho hutumik^ kuwekea alama (k.m. tao, 
nukta, mstari n.k.) kwenye uso wa metali 
unaotakiwa kufanyiwa kazi. 

kikwazo (constraint): kani iliyo ndani 
kwa ndani ya mnato inayozuia mwendo 
au mtiririko wa giligili. 

kilachi (clntch): kidhibitio kwenye gari 



kilacH 


kilachipewa (centrifugal clutch): kilachi 
iendeshwayo kwa kani pewa itokanayo na 
kasi ya mzimguko wa mtaimbo wakati 
kiatu kizito cha msuguano kinapotanuka 
na kusugua kwenye uso wa ndani ya ‘rimu 
ya kilachi’ 

kilaiuishio (luhricant): maunzi yana- 
yowekwa juu ya uso wa kitu kupu- 
nguza msuguano. Oili au mafuta hutu- 
miwa kuwa kilainishio kiowevu, kinywe 
hutumiwa kuwa kilainishio mango. 

kilala (fallow): ardhi iliyoachwa bila ku- 



kilegesambwa 


128 


kilishatete 


pandwa mbegu baada ya kukatuliwa na 
kupigwa haro ili kurejesha rutuba kwa 
ajili ya mazao. 

kilegesambwa (patella): kifupa bapa 
jongefu mbele ya goti. 



kilekezi (indicator): dutu inayobadili 
rangi inapotiwa kwenye asidi na alikali. 
Hutumika kutambulisha wakati ubati- 
lishaji umekamilika, kwa mfano litimasi. 

kilele (summit): nukta ya juu kabisa ya 
kilima au mlima. 

kilenge (faetus): kiumbe kichanga cha 
nmyama wakati kikiwa tumboni au kikiwa 
yai, hasa katika hatua pevu za ukuaji 
ambapo miundo ya mwili hutambulikana 
namna yake, kwa binadamu ikiwa sehemu 
ya mwisho ya mwezi wa tatu hadi kuza- 
liwa. 

kilimbikizi (accumulatar): seli ya kuhi- 
fadhi chaji au idadi kadhaa ya seli pamoja 
zinazohifadhi chaji ya umeme. Aina ya 
kawaida kabisa ni ya risasi (plumbi) na 
asidi yenye bamba hasi la risasi (plumbi) 
na bamba chanya la plumbi (IV) oksidi 
(plumbi dioksidi) kwenye asidi ya salfa 
(asidi salfuria). Pia; betrimzo. 

kilimi (uvula): kimio au kidakatonge. 

kilimo (agriculture): michakato ya kusta- 
wisha mimea na kufuga wanyama iii ku- 
pata chakula na bidhaa nyingine. Ili ku- 
saidia michakato hii hifadhi ya udongo 
huhitajika iii virutubisho vinavyotwaliwa 
toka udongoni na mimea virejeshwe na 
mkulima. Mmmonyoko ni sharti uzuiwe. 


kilimo mseto (mixed farming): mcha- 
nganyiko wa kilimo cha ufugaji unaoe- 
ndeshwa pamoja kwenye mashamba mseto. 

kiJimo shahidi (intensive agriculture): 
kilimo kinachoendelezwa kwa mbinu 
bora, juhudi, maarifa ya kisasa, makini 
na uangalifu kwenye eneo dogo kwa ma- 
dhumuni ya kutoa mazao mengi. 

kilindaua (bract): jani mahususi au se- 
hemu ya mmea mfano wa jani, aghalabu 
ikiwa kwenye kitako cha ua. 



kilingo (size): mfiko wa ukubwa au udogo 
wa kitu. Pia: saizi 

killiniki (clinic): kitengo cha hospitali 
chenye mabingwa wa kushughulikia ma- 
tibabu na magonjwa maalumu, k.m., 
magonjwa ya meno, macho, kisukari, n.k. 
Pia: kliniki« 

killinometa (clinameter): ala ya kupimia 
pembe ya mwinuko ambayo ina ma- 
hali pa kulengea jicho, na nusuduara 
ambapo kuna kipimio kilichoonyeshwa 
katika nyuzi. 

kilipuzi (explo3ive): kitu kinachoanzisha 
mwako na kufumkana kutokana na nishati 
ya kemikali au joto. Pia: mitimiti. 

kilipwe (cap): kitumi kilipukizi kidogo, 
kama kile kinachotumiwa kwenye bastola 
toi. 

kilishatete (endasperm): maunzi chakula 
kwa ajili ya kutumiwa na kiinitete ndani 
ya mbegu. Si mbegu zote zenye kili- 
shatete lakini pale ambapo kipo, kili- 
shatete huzingira kiinitete. 



kilo- 


129 


kimajuu 


kilo- (kilo~): kiambishi awali cha kizio sawa 
na 10'^ au 1000. Alama yake ni: k. 

kiloaka (cloaca): tungu kwenye eneo 
la iiyoiiga za vetebrata wengi, isipokuwa 
inainalia wa ngazi ya juu na baadhi ya in- 
vetebrata, ambamo mfereji wa chakula na 
virija vya mkojo na jenitalia hufungukia. 
Pia: kloaka 

kiloampea (kiloampere): kizio cha.mko- 
ndoumemesawa na ampea 1,000. 

kilogramu (kiiogram): kizio cha masi 
chenye thamani ya gramu 1,000. Ki- 
fupisho ni: kg. 

kilolita (kiiolitre): kizio cha mjao nacho 
ni sawa na lita 1,000. 

kilomita (kiiometre): kizio cha urefu 
ambacho ni sawa na mita 1,000 au lO^* 
Kifupisho ni: km. 

kilomu (kilohm): kizio cha ukinzani wa 
umeme sawa na omu 1,000. 

kilosaiko (kilocycle): kizio sawa na mibe- 
mbeo 1,000. Hutumiwa hasa kwenye re- 
dio ikiwa ni mibembeo 1,000 kwa sekunde 
kwa ajili ya kuelezea marudio ya mawimbi 
ya sumakuumeme. 

kilotasi (kiiobytes): tazi elfu moja, yaani 
rufimara 1,000. 

kilovolti (kilovolt): kizio cha kani ya 
mwendoumeme kilicho sawa na volti 
1 , 000 . 

kilowati (kiiowatt): kizio cha nguvu sawa 
na wati 1,000 au nguvufarasi karibu ya 
1.34 kwa saa. 

kilowati saa (kilowatt hour): kizio 
cha nishati kinacholingana na ile iliyoha- 
wilishwa au inayotumiwa na nguvu ya 
kilowati moja kwa saa moja. 

kilumwe (hypertension/high hlood pre« 
ssure): kanieneo ya damu ambayo iko juu 


zaidi ya kanieneo kawaida. 

kiluwiliiwi (maggot): kiwavi cha mdudu 
kama funza, k.m., kiluwiluwi wa nzi. 

kima (rate): kiasi fulani cha kitu kimoja 
kinachofikiriwa kuhusiana na kizio cha 
kitu kingine. 

kima cha vifo (mortaiity rate): idadi ya 
vifo kwa kipindi fulani kwa watu 1000 
kunako rika moja; aghalabu rika ni kwa 
kipindi cha miaka mitano, k.m., kimacha 
vifo kwa rika ya miaka 36-40. 

kimachini (minimum): 1. thamani ndogo 
au ya chini kabisa. 2. (hisabati) thamani 
ndogo kabisa iliyo karibu, lakini hapana 
budi pawe na nukta nyingine pande zote, 
kama kwenye B. Thamani kunako A ni 1, 
lakini kwenye B ni 3; na bado B ni nukta 
kimachini na A siyo (kwa sababu hakuna 
nukta upande mmoja wa A). 



kimachini 

kimajuii (maximumj: 1. thamani kubwa 
kabisa. 2. (kwa hisabati) thamani kubwa 
kabisa kunako ukaribu uliopo wa kuone- 
kana, lakini sharti pawe na nukta pande 
zote mbili kama kunako A. Thamani ku- 
nako C ni 10 lakini kwenye A ni 7 tu, na 
bado A ni nukta kimajuu na siyo C (kwani 
hakuna nukta upande mmoja wa C). 



kimambe 


130 


kimo hanamu 



kimambe (bronchitis): ugonjwa unao- 
fanya kupimiua kuwe kwa taabu kutokana 
na kuziba kwa mirija ya koromeo. 

kimbunga (typhoon): upepo wenye kasi 
inayozidi kilomita 120 kwa saa (120 
km/saa). Ni sawa na tufani. Jina ki- 
mbunga hutiimika zaidi bahari ya Pasifiki 
na tufani bahari 3 ^ Antaktiki. 

kimea^ (malt): nafaka, hasa shayiri, ili- 
yomea ambayo hutumiwa kupikia pombe 
na uevushaji. 

kimea^ (plumule)-. sehemu ya kiinitete 
ambayo hukua kuwa shina kuu la mmea 
mpya. 

kimegedu (epiglottis): muundo gegedu 
mwembamba kama vali ambao hufunika 
wakati wa kumeza. 

kimeng’enya / enzyme): dutu ogania 
tata, kama pepsini, inayotokana na seli 
hai; na yenye uwezo wa kuleta, kwa 
amali ya uchochezi, mabadiliko fulani ya 
kikemikali kwa dutu ogania, kama vile 
kwenye mmeng’enyo. Pia: kimeng’enyo. 

kimeng’enyenza (coenzyme): molekuli 
mahuluku isiyo protini inayofanyizwa tata 
na baadhi ya vimeng’enya na ni muhimu 
kwa amali za vimeng’enya hivyo. 

kimeng’enyo (enzyme): tazama: ki- 
meng’enya. 

kimeng’enywa (substrate): 1 . ardhi au 


kiolwa kingine, ambamo wanyama huishi. 
2 . dutu ambayo kwayo vidubini huishi 
na kuila. 3. dutu mahususi ambayo ki- 
meng’enya huamili. Pia: malo 

kimenyushi (reagent): dutu ambayo 
hufanyiza mmenyuko wa kemikali na 
kemikali fulani, na kuweza kutumiwa 
kupima kama kemikali hiyo imo. Kwa 
mfano, agenti nitrati ni kimenyushi kwa 
ajili ya kupima kuwapo kwa kloridi. Pia: 
kitendanishi. 

kimezi (radicle): tazama: kiotezi. 

kimia (lattice): mtandao linganifu wa 
pointi fimgwa ambapo molekuli, atomi, 
n.k., hutetema ndani ya muundo wa 
fuwele. 

kimiminiko (liguid): tazama: kiowevu. 

kimo / altitude): 1 . umbali juu ya ardhi au 
juu ya usawa wa bahari. 2 . umbali toka 
ncha moja ya mango hadi kwenye uso 
mkabala. 3. umbali toka ncha ya umbo 
bapa hadi upande mkabala. Mistari mi- 
tatu AD, BE na CF yote ni urefu au kimo 
cha pembetatu ABC. Ni jambo la shauku 
kutambua kuwa hivyo viimo vitatu vya 
pembetatu hukutana kwenye nukta. 

kimo hanamu (slant height): 1 . umbali 
toka kwenye peo ya pia hadi kwenye rimu 
ya kitako chake. 2 . umbali toka kwenye 
peo ya piramidi la pembenyingi sawa 
hadi kwenye nukta kati ya mstari wowote 
unaounda kitako. 



kimo hanamu 




kimo mwinamo 


131 


kinara 


kimo mwinamo (slant height): tazama: 
kimo hanamu 

kimondo (meteor): gimba mango toka 
anga za mbali nalo huwaka linapoingia 
kwenye angahewa ya Dunia kutokana na 
msuguano wa hewa ha nyuso zake. 

kimori (apron): kivazi kinachovaliwa kwa 
mbele kuzikinga nguo zisipate uchafu. 
Pia: aproni. 

kimumunyishaji (solvent): kiowevu a- 
mbamo kimumunyishwaji hutiwa. Kwa 
mfano maji ni kimiununyishaji na chumvi 
ni kimumunyishwaji wakati chumvi ina- 
pomumunyika majini; pakwe ni kimu- 
munyishwaji na tapentini ni kimumu- 
nyishaji waJcati pakwe hiyo inamumun- 
yika ndani ya tapentini. Pia: kiyeyusho 

kimumunyishwaji (solute): gesi au ma- 
ngo yoyote ile ambayo ikiongezwa kwenye 
maji au kiowevu kingine itamumu- 
nyika. Kwa mfano chumvi inapotiwa 
majini chumvi ndiyo kimumunyishwaji; 
na waJcati kaboni dioksidi inapoongezwa 
kwenye maji kufanya maji soda, gesi hiyo 
huwa kimumunyishwaji. 

kimvugu (cocoon): mfuniko kinga unaota- 
yarishwa na kiwavi kwa ajili ya buu; pia ni 
mfuniko kinga kwa mayai utengenezwao 
na baadhi ya invetebrata. Kwa mfano 
minyoo hutengeneza kimvugu kwa ajili ya 
mayai yao. Kimvugu cha mdudu wa hariri 
ni chanzo cha hariri. 

kimweko (flash gun): kurunzi itumikayo 
kwa kupigia picha kama mwanga uliopo 
hautoshi au kwa sababu nyinginezo za 
kitaalamu zaidi, nayo huwaJca na kufifia 
hadi inapochaji tena. 

kimweko elektroni (electronic flash 
gun): kimweko ambacho badaJa ya ku- 
tumia glopu inayoungua kutumiwa mara 
moja, hutumia neli zilizojazwa aina fu- 
lani ya gesi ambayo hulipuka na kutoa 


mwanga mkali mara ipatapo nishati ya 
umeme. Neli hizi humudu kutoa maelfu 
ya milipuko kabla hazijachakaa. 

kimwenyo (glottis): kifa.a cha sauti katika 
zoloto chenye nyugwe halisi mbili za sauti 
na uwazi baina yao. 



kimwenyo 

kina (depth): umbali kwenda chini ki- 
nyume na kimo. 

kina cha fokasi (depth of focus): um- 
bali unaofikiwa na taswira bapa kwenye 
pembe za mraba hadi kwenye jira la 
lenzi, nao unaweza kusogezwa kwa ajili 
ya kutunza ukali sanifu unaokubalika. 

, Tobwe dogo na urefu wa fokasi hutoa kina 
kikubwa cha uga. 

kina cha uga (depth field): mfiJco au 
hududi ya umbali kwenye mhimili au jira 
wa kamera au ala ya maonzi ambamo ki- 
olwa kitatoa taswira ya kufaa. 

kinanda (organ): ala ya muziki yenye ki- 
bodi tata ambamo sauti hutokwa na idadi 
kadhaa ya mabomba yaJiyopangwa katika 
seti au vituo ikipatiwa hewa toka kwenye 
mivukuto. 

kinamu (clayf. udongo wa mfinyanzi a- 
mbao ukiingia maji hunata na kunyu- 
mbuka, nao huweza kufanywa matimbo 
mbalimbali. 

kinamu joto (fireclay): aina ya udongo wa 
mfinyanzi vmaostahimili halijoto ya juu, 
ukitumiwa kutengenezea vikalibu, mato- 
fali ya kuchoma, n.k. 

kinara (candlestick): kishikio wima kwa 



kioasaiooi 


132 


kiiiga 


ajili ya husimamishia mshumaa. Pia: 
kiaogo 

kinasaioiii (ion tmp): chombo kitumika- 
cho katika reli za mwali wa kathodi ili ku- 
nasa au kuvuta ioni nzito zilizomo kwenye 
mwonzi wa elektroni na hivyo kuzuia 
kuangukiwa na fosifo. Pia: kitega ioiiio 

kioasaji (adsohent): Idtu kinachoweza 
kushika molekuli za aina tofauti. 

kioasasauti (tape recorder): chombo 
kinachotumia ukanda maalumu wenye 
nguvu za sumaku kwa ajili ya kunasia 
mawimbi ya sauti yaliyogeuzwa katika 
mawimbi ya umeme, kisha sauti hiyo ika- 
mudu kusikika tena. 

kiiiasio (tape head): kichwa cha kunasia 
sauti kikiwa ni moja ya viambato vya ki- 
nasasauti. 

kiodaka (barbule): kisehemu kimojawapo 
cha migawanyo ya kizari cha unyoya. 

kmdakimbimga (anticyclone): eneo a- 
mbamo kanieneo ya hewa ni ya kwa jumla 
likasababisha halihewa nzuri. 

kiiidamaji (antiserum): kiowevu chenye 
fingo ambacho ni .damaji iliyochukuliwa 
toka kwa mnyama anayetoa fingo hizo. 
Pia: aotisera 

kiodamgaodo (antifreeze): kiowevu ki- 
nachoongezwa kwenye maji ili kuyazuia 
yasigande kuwa barafu. 

kiodaooki (antiknock): maunzi, agha- 
labu kampaundi ya risasi (plumbi), 
iongezwayo kwenye fueh kuondoa au 
kupunguza sana mlipuko kwenye injini 
mwako ndani. 

kiiidasidi (antiacid): kitenzi kinachozuia 
au kubatilisha asidi kama ile ya tumboni. 

kiodaiihai (antibiotic): dawa kama peni- 
silini ambayo hupambana na bakteria. 


kiineli (tubule): neli au bomba au mrija 
mdogo wa kupitishia giligili. 

kineli maoii (seminiferous tubule): 
(kwenye piimbu za vetebrata) neli ma- 
pindi, ya pumbu za binadamu yenye uref u 
kama 50sm na kipenyo cha 0.2mm., a- 
mbayo huzalisha manii (shahawa). Kuna 
mamia kadhaa ya vineli seminiferia 
kwenye kende. Pia: kineli semioiferia 

kineli tukoja (uriniferous tubule): 
kineli kinachopitishia na kusafirishia 
mkojo. 

kinesi (spring): kitumi, kama vile koili 
(zongomo), au kibamba cha feleji am- 
bacho huhifadhi nishati. Kikibinywa, 
kikivutwa au kikikunjwa huweza kuitoa 
kani inayokishikilia. 

kinesi lakazi (slinky spring): kinesi 
chenye mjongeo wa kupindapinda. 

kinesi shiiidilio (compression spring): 
kinesi, kwa kawaida ikiwa ni yenye springi 
ya koili, ambayo humudu kukinza kani 
inayoelekea kuigandamiza. 

kinesi vali (vglve spring): kinesi cha hesi 
kinachotumiwa kufunga vaH popeti hasa 
kwenye injini ya mwako ndani. 

king’ora (siren): kifaa cha kutoa sauti 
ndefu ya ilani, kama kitumiwavyo na meli, 
magari ya polisi, magari ya zimamoto na 
ilani za mashambulio ya ndege. 

kinga (immunity): uwezo wa mnyama au 
mmea kukinza na kuzuia shambulio la 
antijeni au pathojeni. Mnyama hujilinda 
na kujikinga kwa kutumia: (i^ ngozi yake 
ambayo hairuhusu pathojenv kuingia; (ii) 
asidi tumboni mwake ambayo huharibu 
pathojeni; (iii) fagosaiti wanaomeng’enya 
pathojeni; (iv) fingo zinazofanya anti- 
jeni zisiwe na madhara. Kinga huhita- 
jika dhidi ya kila aina ya antijeni, hivyo 
mnyama huwa na baadhi tu ya kinga. 



kinga fiifiimavii mnemba 


133 


kinywa 


kinga fiifemavii mnemba (passive ar- 
tificial immunity): kinga inayopatikana 
kutokana na kindamaji. Hupewa kwa mtu 
anayeugua ugonjwa kumfanya apone. Pia: 
kinga tiitwe mnemba 

kinga maandiko (write«protect): kinga 
iwekwayo kwenye kidiski kuzuia maa- 
ndiko, au maelezo yoyote yasiandikwe 
ndani yake. Madhumuni ni kukinga 
mafaili kwenye diski yasiaribiwe. 

kinga mnemba amilifn (active arti^- 
ficial immunity): kinga inayopatikana 
kwa chanjo. Hupewa mtu mwenye afya, 
na huzuia asishambuliwe na ugonjwa 
mahususi kwa kusisimua utoaji wa fingo. 

kinga ya kujipatia (acguired immu- 
nity): aina ya kinga ipatikanayo mwilini 
wakati mtu anapougua na kupona. Damu 
yake huwa na fingo dhidi ya patho- 
jeni au sumu, zinazosababisha ugonjwa 
huo, hivyo kwamba mwili wake hukinza 
mashambulio zaidi. Kinga hiyo ni kwa 
ajili ya ugonjwa maalumu na urefu wa 
muda ambao yuko salama hutofautiana 
na ugonjwa. Kwa mfano, kinga dhidi ya 
surua ni maisha yote, bali ile ya flu ni ya 
muda mfupi tu. 

kingio (accultatian): uzuiaji au ukome- 
shaji kabisa wa utoaji nuru au redio ku- 
toka kwenye gimba la mbingimi wakati 
gimba kama mwezi linapokuwa kati ya 
gimba litoalo nuru au redio na mtazamaji. 
Kwa mfano nyota inapokuwa nyuma ya 
mwezi. 

kinoo mafnta (ail atane): jiwe maalumu 
litumiwalo na seremala kunolea au kutilia 
makali zana zake (k.m. bapa la randa, 
patasi n.k.) Aghalabu jiwe hili huwa na 
umbo mstatili. 

kinu (martar): bakuli au gogo lililo- 
chimbwa wima au piadufu ambamo dutu 
hutwangwa kwa kutumia mchi na kuwa 
vipande vidogo au unga. 


kiifiiiiipepo (windmill): mtambo wenye 
seti za rafadha ambao huendeshwa kwa 
nishati ya upepo. Nao huambishwa 
kwenye mitambo kama vile ya kusagisha 
nafaka, kusukumia maji, n.k. 



kinyesi f/oeceaj; mabaki ya chakula a- 
mbacho hakikumeng’enywa. Maji hu- 
fyonzwa toka ndani yake kwenye utumbo- 
mpana kufanya kinyesi. Kinyesi huhifa- 
dhiwa kwenye pura na kutoiewa nje 
kupitia kwenye mkundu mara mojamoja 
muda hata muda. 

kinyiriri (spermatazaan): gameti duchu, 
ambamo aghalabu ni amilifu na jongefa 
kwenye manii, nacho hutungisha ova. 

kmyonga (chamelean): mjusi wa familia 
ya Chamaeleontiiae, akindunishwa kwa 
uwezo wa kubadili rangi ya ngozi yake^ 
mwendo wa pole na ulimi mtupo. 

kmyume (inverse): kupingana na mpa- 
ngo au uhusiano; juu-chini au ndani-nje. 

kinyiime cha namba (inverse of a 

number): moja kugawan}^ na namba 
hiyo. Ni sawa na resiproka ya namba. 

kinyumesaa ( anticlockwise ): kwenda 
kmyiune na mwelekeo wa akrabu ya saa. 

kinyunym (spmyer): Mfaa, mfano wa 
pampu, kinachochangua maji au kiowevu 
kingine kuwa chembechembe ndogo na 
kuzifyusa kupitia hewani. 

kinywa (mouth): uwazi ambamo bi- 
nadamu au mnyama huingizia chakula au 
maji na kukitafuna, kuonja au kunywa. 



kinywaji 

Hnywaji (beverage): kitu chochote kina- 
chonywewa kama vile togwa, soda, n.k. 

Hnywe (graphite): alotropi nyeusi laini 
ya kaboni katika mnbofuwelia pembesita. 
Hutinnika kwenye penseli, vikalibu, na 
elektrodi, kama kilainishio na kama ki- 
tulizi katika mitaimbo ya nyukilia. 

kinyweleo (pore): kijitundu kidogo kwe- 
nye uso au ngozi ya mamalia. 

kinza (resist}. zuia badiliko la mwendo au 
la umbo. Kwa mfano, giligili hufanya uki- 
nzani kwa kiolwa kijongeacho ndani yake. 

kinzagi (reaclor): kitumi ambacho lengo 
lake kuu ni kuanzisha ukinzagishaji 
kwenye saketi. 

kinzamimba (contraceptive): kitumi au 
dawa ambayo huzuia mwanamke asitunge 
mimba. 

kinzannru (opague): -sioruhusu ntmi 
kupitiliza ndani yake; au -siotoa mnuru- 
risho, sauti, joto, n.k. 

kiolezo^ (culture): ustawishaji wa vidu- 
bini, kama bakteria au wa tishu, kwa ajili 
ya, uchimguzi wa kisayansi, tiba, n.k. 

kiolezo^ (prototype): bidhaa ya kwanza 
kiwandani, hasa ya mashine, ambayo ku- 
tokana nayo bidhaa nyingine za baadaye 
huendelezwa, pengine pamoja na ubore- 
shaji. 

kiolwa (object): kitu chochote yakinifu ki- 
nachoonekana au kushikika na ni thabiti 
kiumbo. 

kiolwa cheupe (white object}. kiolwa 
kinachoakisi lukoka zote za nuru kwa 
ukalifu sawa ili kionekane kutokuwa na 
rangi. 

kiombwe (vacuole): timgu ndani ya seli, 
aghalabu lenye giligili ya majimaji au 
mchozo. 


134 kioo bapa 



kiombwe 

kiomo (platform}. 1. sakafu iliyoinuliwa 
au cheneo mtambaa kama wa ulingo wa 
wahutubiaji. 2. eneo lililoinuliwa kwenye 
(jtesheni reli ambapo abiria hupandia 
na kuingia au kuteremka kutoka kwenye 
treni. 

kioiajio (taste bud): kipokezi cha ladha, 
vikiwamo katika maktmdi manne juu ya 
cheneo cha ulimi. Kila kimdi huitikia 
moja ya ladha nne: chimgu, tamu, gwadu, 
na chumvi. Chakula kinapoonjwa, ladha 
hutambuliwa na vipokezi vya unusaji 
]fwenye pua. 

kioo^ (glass): dutu ngumu, angavu kiasi, 
kechu inayotengenezwa kwa myeyungano 
wa aghalabu silika na siliketi zilizomu- 
mimyuliwa pamoja. Aina ya kawaida 
hutumiwa kwa ajili ^ra madirisha, chupa, 
lenzi, n.k. 

kioo^ (mirror}. uso laini sana ambao 
huakisi nuru, kwa mfano bamba la metali, 
au kioo lenye kupakwa fedha kwa nyuma. 

KIOO = Kitengo cha Onyesho One- 
kani) (VDU = Visual Display 
Unit} chombo chenye kiwambo amba- 
cho huonyesha maelezo, hasa toka kwenye 
kompyuta au chakataji maneno; ki- 
wambo ambamo maelezo yaliyohifadhiwa 
huonyeshwa. 

kioo bapa (plane mirror} kioo ambacho 
uso wake ni sawazifu bila ya kubinuka au 
kubonyea. 




kioo kuzaji 


135 


kipenyo cha piadufu 


kioo kuzaji (magnifying glass): lenzi in- 
ayofanya taswira iwe kubwa kuliko kiolwa 
chenyewe. 

kioo mbonyeo (concave mirror): kioo 
ambacho hukutanisha miali sambamba ya 
nuru inayopiga uso wake. 

kioo tufe (spherical mirror): kioo a- 
mbacho uso wake ni sehemu ya tufe. 

kioo ukungu (tinted glass): kioo kili- 
chohalibiwa ili kwamba si rahisi nuru 
kupita moja kwa moja na hivyo si rahisi 
kupata taswira ya upande wa pili. 

kiota (nest): 1. nyumba ya ndege mfano 
wa kipakacha ambayo hutengenezwa na 
ndege kwa vitawi, nyasi, udongo, n.k. 
2 . mahali ambamo ndege hutaga mayai 
yake. 

kiotezi (radicle): sehemu ya chini ya jira 
la kiinitete au kizizi. Pia kimezi 



kiotezi 

kiowevu (liguid): dutu au kimiminiko 
chenye mjao maalumu kwa sababu kina 
molekuli zinazoshikamanishwa pamoja na 
ka.ni dhaifu kuliko zile za mango. Pia ma- 

Jimaji 

kiowevya (condenser): kitumi cha ku- 
fanya gesi au mivuke iwe kiowevu au 
umbo mango; kitoneshi. 

kipande mstari (line segment): sehemu 
ya mstari (AB) 


A B 


kipande mstari 

kipanzi (seeder): chombo au kifaa cha ku- 
fukia mbegu kwenye udongo ili hatimaye 
ziote. 

kipasho (appendage): kiungo cha mwili 
wa mnyama kama vile mguu, mkono, 
mkia, n.k., ambacho kimeshikizwa kwenye 
gimba kuu. Pia: kipenu. 

kipazasauti (loudspeaker): chombo cha 
kupaza sauti, k.v. ya muziki, msemaji, 
n.k., isikike vizuri pote ndani ya chumba, 
ukumbi, uwanja, n.k. 

kipedi numeria (numeric keypad}. seti 
ziada ya dota tarakimu zilizopangwa safu 
kama kikokotozi kuume mwa kibodi. 

kipele (pustule}. mwinuko au mfutuko 
mdogo wa ngozi ambao pengine huwa na 
usaha, majimaji au giligili. 

kipemba (antinode): nukta iliyo kwenye 
wimbi tulivu ambapo kuna tambo kubwa 
kabisa ya mtetemo. Kipemba kimo nusu 
kwa nusu baina ya fundo mbili. 

kipenu (appendage): tazama: kipasho. 

kipenyo (diameter): mstari ulionyooka 
unaokatisha katikati ya mduara au tufe 
na kugusana na mzingo. 

kipenyo cha parabola (diameter of 
a parabola): tazama: kipenyo cha 
piadufu. 

kipenyo cha piadufu (diameter of 
a parabola): lokasi ya nukta kati ya 
seti za mitambuko sambamba. Mstari 
wowote ulio sambamba na jira la piadufu 
(parabola). Pia: kipenyo cha parabola. 



kipeo 


136 


kipimamvua 


kipeo (index/power): namba inayoelezea 
uwezo. Kwa mfano, katika 3^ = 3 x 3 = 9, 
2 ni kipeo. Katika 5® = 5x5x5 = 125, 3 
ni kipeo. Iwapo hakuna kipeo kinachoam- 
batana na namba, inaeleweka kuwa kipeo 
chake ni 1 . 

kipeo cha tatu cha namba (cube root of 
a number): namba inayopatikana kwa 
kuizidisha yenyewe kwa yenyewe mara 
tatu. Mfano, mbili kwa kipeo cha tatu 

(2^ = 2 X 2 X 2). 

kipeo cha upindaji (refractive index.): 
kipimo cha uwezo wa midia kupinda nuru. 
Kwa midia mahususi ni sawa na kasi ya, 
nuru kwenye ombwe kugawa kwa kasi ya 
nuru kwenye midia. Pia hupimwa kwa: 
kipeo cha upindaji = sini pembe ya mtuo 
- 7 - sini pembe ya upindaji. Kwa alama: n 
= sini i/sini r. 

kipeo witiri (odd power): kipeo kisi- 
chogawanyika kwa mbili. Kwa mfano 
katika namba 25^> na 81®, 3 na 5 ni vipeo 
witiri. 

kipepeo (butterfly): mdudu mwenye 
mabawa makubwa aghalabu yaiye rangi 
moja au mchanganyiko wa rangi. 



kipepeo 


kipepeo mweupe (cabbage butterfly): 
kipepe'o mweupe wa familia Pieridae, 
kama Pieris brassicae, ambaye kiwavi 
wake hula majani 5 ^ kabichi na mimea 
teketeke. Pia kipepeo kabichi 

kipeuo (root): kiasi ambacho kikizidishwa 
chenyewe mara kiasi fulani hupata kiasi 
kamili. Mfano, 4 ni kipeo cha pili cha 16, 
au kipeo cha tatu cha 64, n.k. Alama yake 


ni ^ 

kijpeuo cha mlingano (roat of con- 
gruency): namba ambayo wakati ina- 
pobadilishwa katika mlinganyo ulioo- 
nyeshwa katika namna ya /(/) = 0 , kwani 
8 + 2 au 10 hugawanyika kwa 5. 

kipeuo cha pili (sguare root): namba 
ambayo imezidishwa kwayo yenyewe ku- 
toa namba itakiwayo. Kwa mfano, kipeuo 
dia pili cha 36 ni 6 kwa kuwa 6 x 6 = 36. 

kipeuo mraba (sguare root): namba au 
kiasi ambacho kikizidishwa nacho hutoa 
kiasi maalumu. Kwa mfano 9 ni kipeuo 
:airaba cha 3, yaani 3x3. 

kipeuzi (exponent): namba ionyeshayo 
kipeo ambacho kwacho imezidishwa. Kwa 
mfano, katika lO^? 2 ni kipeuzi, na 6 ® 
ina kipeuzi cha 3. Huonyesha 6 tatu zi- 
nazozidishwa pamoja, 6 x 6 x 6 . 

kipimajoto (calorimeta): tazama: kalo- 
rimeta 

kipima mavune (strain gauge): geji au 
chombo kinachopima athari za uso wa 
gimba mango hasa panapotokea mabadi- 
liko ya ukinzani, ukapasita au mdukizo wa 
umeme. Pia: geji mavune 

kipimamtiririo (fluxmeter): kifaa cha 
kupimia mtiririko wa sumaku. 

kipimamvua (rain gauge): ala ya ku- 
pimia kiasi cha mvua iliyonyesha. Pia: pi- 

mamvua. 



kipimamvua 







kipimapembe 


137 


klpimo 


kipimapembe (protractor): aki ya kupi- 
mia pembe. 



kipimapembe 

kipimapembe ubapa (plane table): 
meza ya kupimia ardhi ambapo kipande 
cha karatasi huambatishwa kwenye meza, 
kisha nukta N huonyeshwa ili kuwakilisha 
nukta fungwa ambapo vipimo na uelekeo 
wote huanzia. 

kipima ramani (map measurer): ala 
inayosajili umbali kwenye ramani. Gu- 
rudumu husukumwa kufuata njia fulani 
kwenye ramani na umbali huweza ku- 
somwa moja kwa moja toka kwenye tara- 
jua ya kupimia ramani. 

kipimataswira ya mmeto (scientilla- 
tion spectrometer): chombo cha kuta- 
futia ugavi wa nishati kwa mnururisho 
uliotolewa. Nacho kina kihesabio cha 
mmeto ambacho huungana pamoja na 
kichambuzi cha kima cha mpwito. 

kipimaupepo (wind gauge): kitumi 
cha kuonyesha velositi ya upepo. Pia: 
anemometa 

kipimio (scale): 1. mfululizo wa alama zili- 
zopangwa kwenye chombo au ala kama 
vile rula, themometa, jaa la kupimia. 2. 
lingano au uwiano wa kilingo cha mchoro. 

kipimio Bifoti (Beaufort scale/wind 
scale): kipimio numeralia kwa ajili ya 
kuonyesha kani au velositi ya upepo, 
ikianzia na 0 kwa shwari hadi 12 kwa tu- 
fani au velositi zaidi ya 121 km kwa saa. 


kipimio cha muziki (musicai scale): 
nota za muziki zinazoongezeka kidato 
kwa hatua linganifu hufanya kipimio cha 
muziki. 

kipimio cha rangi (chromatic scale): 
kipimio kinachotumia nota zote nyeusi na 
nyeupe kwenye piano. 

kipimio cha umbali (distance scale): 
kipimio kilicho kwenye kamera za kisasa 
cha kutafutia fokasL Navyo huonyeshwa 
kwa mita. 

kipimio diatonia (diatonic scale): seti 
ya nota nane za muziki ikitumia ruwaza 
maalumu ya hatua baina ya nota hizo. 
Kipimio hicho kinahusu toni, viimbo, 
hatua au miafaka ya kipimio meja na mi- 
nora bila badiliko la rangi. 

kipimio f/namba (f/number scale): 
mfululizo wa namba kwenye kamera zi- 
nazoonyesha kiasi cha mwanga ambacho 
kidirisha kitaruhusu upenye katika kar 
mera. Kamera za siku hizi zina mfululizo 
wa namba P/4,5, P/11, n.k. 

kipimio sare (uniform scale): kipimio 
ambacho thamani sawa za numerali 
hushabihiana sawa na umbali. 

kipimio upepo (wind scale): kipimio ki- 
nachoelezea kasi ya upepo. Kasi ya juu 
kabisa ni 12 na chini kabisa ni 1. Pia: kip- 
imio Bifoti. 

kipimo^ (dimension): kigezo chochote 
kile kinachoonyesha inrefu, upana, kimo, 
kina n.k. Pia: uwanda. 

kipimo^ (measurement): kilingo kuli- 
nganisha na kizio kilichokubalika. Hicho 
huweza kuwa kizio hobela kama vile idadi 
ya marefu ya penseli, bakuli zilizojaa, 
vibaba, shubiri, dhiraa; au huweza kuwa 
kizio sanifu ambacho hutambuliwa na 
kukubalika kote nchini au kimataifa, Mi- 
fano ya vizio sanifu ni mita, sekimde, di- 
grii na gramu. 



kipimo kiowevu 


138 


kipovu 


kipimo kiowevu (liguid measure): 
mfumo kwa ajiK ya kupima viowevu. 
Katika MK, lita ni kizio cha matumizi ya 
kila siku. 

kipimo mstari (linear measurement): 
kipimo cha ttrefu kinachojumuisha urefu 
wa mistEiri na michirizo. Kizio sanifu cha 
urrfu cha Mfumo wa Vizio Kimataifa 
(MK) ni mita. Kwa umbaK mrefu zaidi 
tunatumia kilomita. Marefu mafupi zaidi 
ya mita hupimwa katika sentimita au 
milimita (mm). 

kipimo ujazo (cubic measure): kipimo 
cha mjao. 

kipindi (period): muda wa mbembeo, au 
mtetemo au muhula mmoja. 

kipindi cha pindull (period af the 
pendulum): muda unaotumika hufanyika 
kwa mtetemo mmoja kamili wa pinduK. 

kipindupindu (cholera): ugonjwa hatari 
wa tumbo unaoandamana na kuhara, ku- 
tapika, kiharusi, n.k. ambao unasaba- 
bishwa na kunywa maji au kula chakuia 
chenye viini vya bakteria waitwao Vihiro 
comma. Kama hakuna huduma na mati- 
babu sahihi mgonjwa hufa kwa kupoteza 
maji, sukari na chumvi za mwili. 

kipinzi (refractor): darubini inayopinda 
mnururisho au miali ya nuru. 

kipira^ (motdding plane): randa inayotu- 
mika kuviringa kitu kiwe duara hasa cha 
mbao. 

kipira^ (pmjecting moulding): mviringo 
kwenye ubao imaotokana na kupigwa 
randa kipira. 

kipitishi (con'ductor): tazama: kipi- 
tishio 

kipitishio (conductor): dutu au gimba 
au kifaa ambacho hupitisha joto, umeme, 
sauti, n.k., kwa urahisi. Pia: kipitishi 


klpitishio cha radi (lightning conduc- 
tor/lightning rod}. waya au pau ya 
metaK inayoongoza toka mahali pa juu 
kabisa kwenye jengo hadi ardhini kulinda 
jengo dhidi ya madhara ya radi. Pia: kipi- 
tishio radi. 

kipokezi^ (receiver): kitumi cha kugeuza 
mkondo wa umeme kuwa mawimbi ya 
sauti. Kiwambo huwekeshwa juu ya 
sumaku aushi; mapindi ya waya hu- 
zongomeshwa kwenye sumaku. Mkondo 
wa umeme (uKotoka kwa mikrofoni) 
hutiririka kwenye mapindi na umeme 
unaotofautiana husababisha kiwambo ku- 
tetema na kutoa mawimbi ya sauti. 

kipokezi^ (receptor): ogani yenye tishu 
za neva, ambazo huitikia kwa kiamshi 
maalumu. Aina mbaKmbali za vipokezi 
huitika kwa aina tofauti za viamshi. 
Kama kiamshi ni madhubuti cha kutosha 
kuwa na athari kwa kipokezi, kipokezi 
hupeleka mpwito kwenye neva ya fa- 
!hamu iliyoimganishwa kwa kipokezi. Kwa 
mfano, jicho ni kipokezi cha kiamshi 
cha nuru na hupeleka mipwito ambayo 
husafiri kwenye neva maonzi hadi kwenye 
ubongo. 

kipokezigavi (transducer): kitumi araba- 
cho hupokea nishati toka midia moja au 
mfumo wa upelekaji, na kugawa nishati 
husiani kwa midia au mfumo mwingine 
wa upelekaji. 

kipokezi setilaiti (satdlite dish/. Antena 
mfumo wa kombe nayo hupokea miali ya 
setilaiti, vilevile huweza kurekebishwa 
kikarusha miali kuelekea setilaiti. 



kipokezi setilalti 


kipovu (buhhle): tufe wazi ys, hewa au 
gesi ndara ya kiowevu (au pengine hata 




kipo^eshi 


139 


Msadifii 


kwenye mango). 

kipo^eshi (qnenching media): kitu kama 
maji au mafuta ambacho hutumika 
kupoza metali ili ipate uimara. 

kipozi (coolant): giligili inayotumiwa 
kushusha joto, aghalabu ikizidua joto 
toka kwa chanzo kimoja na kulihawilishia 
kwa chanzo kingine katika mtambo wa 
nyukilia, kipozi huhawilisha joto toka 
kwenye mmenyuko wa nyukilia kwenda 
kwa mtambo unaofanyiza mvuke. 

kipumiilizi (breathalyser): kitumi amba- 
cho hupima kiasi cha alikoholi kwenye 
pumzi 3 ^ mtu. 

kipimgiizo (discoujit): fedha anazopu- 
nguziwa mnunuzi anapolipa fedha taslimu 
au anunuapo vitu kwa wingi. Mara nyingi 
kiptmguzo huonyeshwa katika asilimia. 
Pia: turaham 

kipnri (spare part): chombo au kiambato 
cha akiba ambacho hutumiwa mahali pa 
kingine kilichoharibika au kuchakaa kama 
kwenye mashine. 

kirekebu (stop): 1 . sehemu inayobadilisha 
ukubwa wa uwazi wa mboni ili kupenye- 
sha kiasi cha mwanga unaohitajiwa kupi- 
gia au kuchapia picha. 2 . kitumi ambacho 
hutenda kudumisha hali, tabia au nduni 
kama vile volteji au mkondo wa umeme, 
kulingana na thamani iliyowekwa kabla; 
au kubadilika kulingana na thamani ili- 
yowekwa kabla. 

kirekebii volteji (voltage regulator): 
chombo kinachorekebisha kwa kubadi- 
lisha volteji zatokeo 3 ^ jenereta. 

kiribahewa (airsac): kitungu kilicho 
ndani ya gimba la ndege kinachounga- 
nishwa na mapafu. 

kirijaova (oviduct): jozi ya virij a ambavyo 
hutokea kwenye tungu la mwili kwenda 


nje kwa majike na hufanya kazi 3 ^ 
kusafirisha na kuilisha ova. 

kiringo (flanger): chombo au kitumi 
chenye rimu tokevu, kola, ukingo au 
tuta kwa ajili ya kuwekesha mahali pake, 
kushikiza kwa kiolwa kingine, kuimarisha 
n.k. 

kirmi (crane): mashine nzito mfano wa 
manjanika kwa ajili ya kuinulia mizigo 
mizito bandarini, boharini, majenzini, 
n.k. Pia: kriiii 



kirmi 

kiroboto (flea): mdudu wa oda ya Sipho- 
naptera asiye na mbawa lakini mwenye 
uwezo wa kuchupa na hudusia mamalia 
na ndege ambao huwanyonya damu. 

kiradiifii maradio (freguency donbler): 

kizidisho cha marudio ambacho huzalisha 
ishara ya zatokeo na marudio maradufu 
ya ishara.ya pembejeo. 

kiriitubisho (nutrient): dutu ina- 
yoweza kutumiwa katika lishe ya ki- 
umbe, k.m., kaboni dioksidi ni kiru- 
tubisho kwa mimea; wanga ni kirutubisho 
kwa wanadamu; n.k. Pia: kiiiiilishe 

kisaa (ciockwise): kuelekea mzunguko wa 
akrabu za saa kama inavyoonekana kwa 
mbele. 

kisadif 11 (gene): kizio cha urithishano, 
chenye uwezo wa kujirudufu na kubadi- 
lika, kikikalia mahali mahususi kwenye 
chembeuzi, na hutoka kwa mzazi kwenda 
kwa mzawa kunako mchakato wa uza- 
liano. Pia: jeee^r 



kisadigeu 


140 


kisiwa 


kisadigeu (mutant): 1 . kisadifu ambzuJio 
kimebadiliwa kwa ugeukaji. 2 . kiumbe 
kilichobadiliwa na kisadifu cha namna 
hiyo. 3. nduni iliyotokana na kisadifu cha 
namna hiyo. 

kisanduku swichi (switch box): Idfaa 
chenye kiunzi au kibao ambapo swichi 
hufungwa ili kufanya muunganisho wa 
saketi ya timeme na hatimaye kuwepo 
nuru ndani ya jengo, n.k. Pia; swichi- 
boksi. 

kisawe (eguivalent): -enye thamani ina- 
yolingana; kutokana na seti hiyohiyo. 
Kwamfano,6x4, 6-|-6 + 6 -|-‘ 6 , 12 x 2 na 
2 X 12 ni kisawe kwani ina thamani inay- 
olingana, 24. 

kisawe cha elektrokemikali ( electro- 
chemical eguivalent). masi ys. dutu ina- 
yoachwa huru au kutuamishwa na ktilomu 
1 ya chaji ya umeme. Kwa mfano mkondo 
wa ampea 1 unaotiririka kwa sekunde 1. 

kisawiri (plotter): kitumi mitamboumeme 
ambacho kwa kalamu hufanyiza taswira 
zilizotolewa juu ya karatasi, kwenye 

KIOO (VDU). 

kisedata (fidd): (katika muundo wa data) 
dondoo la data. Visedata au madondoo 
kadhaa ya. data husianifu hufanya rekodi. 

kiseliguri (kies^guhr): udongo laini wa 
silika uliofanyika kutokana na seli za di- 
atoma au mabaki yake. Hutumiwa katika 
uchujaji, kama kichubuzi, n.k. 

kiseyeye (scurvy): ugonjwa unaosaba- 
bisha kuvimba na kutoka damu kwa hzi, 
mabaka ya ngeu kwenye ngozi, uchovu, 
n.k., kutokana na kukosa chakula chenye 
vitamini C. 


kishada (kite): umbo la jiometria ambalo 
kila jozi ya viegamio vyake viko sawa» 
Ndalo zake hazilingani, lakini zinaungana 
kwenye pembemraba. Pia: tiara 



kishada 


kishale (indicator): indiketa kama si- 
ndano, pini, kulabu, n.k., ambayo huke- 
ngeuka huria kuonyesha thamani ya kitu 
kinachopimwa. Mizani saa na meta mba- 
limbali ni mifano ya vifaa vyenye kishale. 

kishikami (adhesive): gundi au lahamu 
yenye kung’ang’ania. 

kisia (estimdte): kadiria kiasi cha kitu 
bila kupima. Kwa mfano, urefu wa 
mtu huweza kukisiwa kwa kumlinga- 
nisha na urefu wa watu wengine wa- 
julikanao, au kufikiria ni mara ngapi 
zaidi urefu ujulikanao—kwa mfano wa 
kalamu—utarudiwa kulingana na urefu 
wa mtu huyo. Kubahatisha ni tofauti 
na kukisia. Unapobahatisha huna wazo 
lolote la jibu na hutumii uamuzi au ma- 
arifa ya uzoefu wako. Yote mawili hutu- 
miwa katika kukisia. 

kisigino (heel): sehemu ya nyuma ya mguu 
wa binadamu chini na nyuma ya nguyu 
na ile sehemu fananishika kwa vetebrata 
wengme. 

kisima atesia (artesian well): kisima 
ambacho tundu lake hupita kwenye 
tabaJca ya mwamba usiopenya maji hadi 
kwenye tabaka yenye maji ambako maji 
hupanda juu kutokana na kanieneo ya ma- 
jituli. 

kisiwa (island): eneo . la ardhi linalozi- 
ngirwa kabisa na maji ya ziwa au bahari 



kisoma kanda 


141 


kltaegiilizi 


na ambalo si kubwa kutosha kuitwa bara. 

kisoma kanda (tape reader): chombo 
ambacho hufasiri habari kwenye ukanda 
wa karatasi kwa msaada wa ishara za 
tomeme ambao huonyesha, hutunza au hu- 
peleka habari hadi kwenye kompyuta. 

klsonoiio (gonorrhoea): ugonjwa wa 
kuambukiza mchonyoto kwa zinaa unao; 
ttmga usaha kwenye urethira au kuma, 
nao husababishwa na bakteria waitwao 
gonokokai. 

kistari (line segment): kipande mstari. 

kistarini (soft hyphen): kistari kina- 
chowekwa kimako nukta sahihi katika 
neno mwishoni mwa mstari, ama kwa 
mkono au kiotomatia, kugawa neno refu 
ambalo haliwezi kuenea tena. kwenye 
mstari, 

klsugudi (eibow): mkunjo au kiungo cha 
mkono wa binadamu kati ya sehemu ya 
mkono bega na mkono kiganja. 

kisukari (diabetes): ugonjwa unaosaba- 
bishwa na kuwapo kwa sukari nyingi 
kwenye damu kupita kiasi kinachofaa, na 
dalili yake kuu ni pamoja na kukojoa 
mara kwa mara. 

kisukukii (fossil}. mabaki yoyote yale ya 
mnyama au mmea wa muhula uliopita ki- 
jiolojia kama vile kiunzi, wayo, n.k. 

kisukumaji (propellant): kilipuzi ka- 
wilifu, k.m., baruti ya risasi, kinacbotu- 
mia kani kwa kitupo. Ni dutu ambayo 
ama huungua kwa kulipuka au kutoa ok- 
sijeni kwa ajili ya mlipuko. Visukumaji 
roketi ama ni dutu mango au viowevu. 

kisulisuli (whirlwind): hewa inayoenda 
kuzunguka. kitovu cha kanieneo ndogo 
ambayo husababishwa na mkondo m^oiko 
toka kwenye eneo dogo la ardbi mdto, 
kama inavyotokea jangwani au sehemu 
kame. Kisulisuli ni upepo mdogo na 


huweza kufyonza mchanga na vumbi ki- 
navyopita juu ya uso wa ardhi. 

kisulubi (normal): mstari uliochorwa 
wima na mtambaa au mstari mwingine au 
ubapa. 

kitako (haae): 1. sehemu ya chini kabisa ya 
kitu au umbo hasa ile ambayo inakaliwa 
na kitu au tombo hilo. 2. katika umbo la 
pembetatu ni upande mmoja ulio mka- 
bala na peo ya pande mbili za pembe- 
tatu. Tazama pembatatu, upande ambao 
umbo la jiometria huwa ni sehemu yake 
ya kukalia. 

kitambaa (cloth): maunzi yaliyofumwa 
kutokana na suf u, pamba, nailoni au dutu 
nyinginezo. 

kitambo (interval): kiasi cha muda kati 
ya matukio. 

kitambulishi^- (address): kijulisho kina- 
chopatia mahali pa maunzi yaliyohifa- 
dhiwa. Huweza kuwa namba ya rejesta 
inayowekesha maunzi, au mahali masoka 
ya sumaku yanapohifadhi hoja hizo. 

kitambiilishi^ (lahel): kipande cha kara- 
tasi, nguo, metali, ubao, au kitu cho- 
chote kinachoweza kutumiwa kama alama 
ili kuonyesha mahali, kiwango, n.k. 

kitandi (cot): kitanda cha mtoto chenye 
kukingwa pande zote ili kumzuia asi- 
anguke. 

kitanga^ (halo): mduara wa nuru una- 
oonekana kulizunguka jua au mwezi, 
nao husababishwa na kupinda kwa nuru 
kwenye fuwele za barafu zinazoelea au 
kuning’inia angani. 

kitanga^ (palm): kiganja au sehemu ya 
mbele ya kitengele. 

kitangiilizi (precursor): kitu kinacho- 
tokea au kuonyesha kinachokuja au ku- 
fuatia. 



kitasa 


142 


kitokono 


kitasa (lock): kitumi mfano wa kijaluba 
kidogo chenye komeo ndani nacho hutu- 
miwa kufungia mlango, sanduku, kabati, 
n.k., kwa kutumia ufunguo. 

kitasiaji (sterilizer): chombo mithili ya 
kiwekeo chenye umbo la mche mstatili au 
tangi dogo ambamo ala, kama za upa- 
suaji, hutiwa kisha zikafanywa zisiwe na 
viini au vidubini vya maradhi. 

kitata (splint): kipande chembamba cha 
mti au mavinzi thabiti mengineyo kina- 
chotumiwa kubeleka mfupa ulioteguka au 
kuvunjika au kuiwekesha sehemu yoyote 
ya mwili mahali pake. 

kitawanya (distributor): kitumi katika 
injini ya silinda nyingi ambacho huga- 
wanya volteji ya mwasho kwa plagi za 
cheche kwa mfuatano tama. Pia; kigavi. 

kitawanya mwanga (light distribu- 
tor): kioo chenye umbo maalumu am- 
bacho hutumiwa ndani ya mashine ya 
kukuzia picha. Kazi yake ni kusambaza 
mwanga sawasawa kwa eneo lote la neg- 
ativu inapochapwa. Kondensa hupenyeza 
mwanga zaidi kuliko kienezi. 

kitawanya nuru (light distributor): 
tazama; kitawanya mwanga 

kitemela (planter): zana au mashine itu- 
mikayo kupandia mbegu shambani. 

kitendanishi (reagent)-. dutu ya kutu- 
mia katika mmenyuko wa kemikali, hasa 
kwa ajili ya kutumia katika usanisi 
na mchanganuo wa kemikah. Pia: ki- 
menyushi 

kitendeshi (mechanism): kitenzi ma- 
shine, au njia ambayo kwayo athari 
hutokezea au lengo kufikiwa. 

kitendi (operator): kitumi kinachoende- 
sha mashine, chombo, n.k. 

kitenga ji (isolator): chombo ambacho ki- 


naruhusu nishati ya mikrowevu kupita 
katika uelekeo mmoja huku kikifyonza 
nguvu kwenye uelekeo kinyume. 

kitengele (manus): tazama: kiganja 

kitengo (unit)•. kitu kimoja kamili. 

kitengo kikuu cha uchsikataji (KIU) 
(central processing unit (CPU)): se- 
hemu ya komp^mta ifanyayo mikokotoo, 
husoma., hufasiri na kuchakata maelezo, 
husimamia matumizi ya ktimbukumbu 
kuu na kudhibiti matekelezo ya pembejeo 
na zatokeo la mfumo huo. 

kitengwa (segment): sehemu ye. duara 
iliyotengwa na mtambuko mstari ambao 
ni mfupi kuliko kipenyo cha duara na tao. 

kitenzi (agent): 1. kani asilia au kiolwa 
kinacholetea au kitumiwacho kupata ma- 
tokeo mahususi. 2. dutu inayosababisha 
mmenyuko wa kemikali. 

kitenzi kipozi (cooling agent): dutu 
yenye uwezo wa kutwaa joto na kupu- 
nguzia dutu n^dngine kiasi cha joto lake. 

kitenzi penyevu (penetrating agent): 
dutu ambayo huongeza au huzidisha ku- 
penya kwa kiowevu kwenye vitundu vya 
mango. 

kithabiti (stabilizer): kiimeuishaji na ki- 
weka sawa uraji wa kani au majibutiko. 

kitilifu (pest}. kiumbe k.v. mnyama, 
ndege, au mdudu anayeharibu mazao. 

kitirishwa (titre): kiasi cha dutu kwa mjao 
au uzani ambacho kwa hakika hutimiza 
masharti yaliyotolewa ya utirishaji. 

kitita neli (vascular bundles): ugwe 
mtarabaa wa tishu neli kwenye mashina 
na majani ya mimea ya ngazi ya juu. 

kitokono (coccyx): kifupa cha mwisho cha 
uti wa mgongo. Pia: Mfandugu. 



kitole 


143 


kitumi cha mwonzi elektroni 


kitole (berry): tunda sahili lenye perika 
tetefya ambamo mbegu hukaa kama ilivyo 
kwa nyanya, pera, zabibu, biringanya, 
n.k. 

kitosi (plunger): sehemu resprokiaji kama 
pistoni ijongeayo ndani ya silinda ya 
pampu au kitumi hidrolia. 

kitovu' (centre): nukta iliyo katikati ya 
duara, mstari, n.k. 

kitovu^ (umbilicus): kibonye kwenye uso 
wa fumbatio kikidokeza mahali pa mshi- 
kizo wa kiungamwana kwa kiinitete. 

kitovu cha angiko (centre of suspen- 
sion): tazama: kitovu cha ning’inizo 

kitovu cha graviti (centre of gravity): 
nukta ndani ya gimba au kiolwa ambamo 
toka hapo huweza ktming’inizwa na kuli- 
nganika sawa kana kwamba uzani wote 
umelundikwa kwenye nukta hiyo. 

kitovu cha inesha (centre of inertia): 
nukta ambapo ubapa hupitia, na jmnla 
ya zao la chembe za masi kuzidisha na 
umbaJi kisulubi toka kwenye ubapa ni 
sifuri. Katika matumizi ya kawida ya 
maai na kitovu cha uvutano hubadilishika 
ikalingana na ile ya pili au ya mwanzo. 
Tazama pia: kitovu cha masi 

kitovu cha maonzi (optical centre): 
nukta ambayo hutumika kama marejeo 
ya kitovu cha lenzi nyembamba ambapo 
mwali mtuo hupita bila ya kupotoshwa au 
kupindishwa. 

kitovu cha masi (centre of mass ): nukta 
kwenye mfumo wa magimba mawih a- 
mbapo itakuwa kwenye urari au ulingan- 
ifu iwapo itaimganishwa kwa pau. 

kitovu cha momenti (centre of mo- 
ments): kitovu cha tufe ambapo kioo au 
lenzi huwa ni sehemu yake. 

kitovu cha mvutano (centre of grav- 


ity): nukta ambapo uzani wa kitu au 
gimba zima huelekea kuwa umeshikiliwa 
au umelundikwa. 

kitovu cha ning’inizo (centre of sus- 
pension ): nukta au jira ambapo pinduli 
hubembea. Pia: kitovu cha anguko 

kitovu cha upacha (centre of symme- 
try ): nukta kwenye fuwele ambapo mstari 
wowote kupitia kwenye nukta hii huu- 
ngana na fuwele kwa umbali sawa toka 
kwenye pande'mkabala. 

kitovuto ( centroid ): nukta sawa na kitovu 
cha uvutano katika umbo lililoundwa kwa 
maunzi sawa kote. Pia: kitovu 



kitovu 

kituami ( stator ): sehemu ya mashine a- 
mbayo hubakia fungwa kuhusiana na se- 
hemu zinazozunguka, hasa mkusanyiko 
wa sehemu tuli katika saketi za sumaku 
ya mashine. 

kitulizi (moderator): dutu, kama kinywe 
au maji mazito, itumiwayo kuptmguza 
mwendo wa nyutroni toka nishati za 
juu ambazo nyutroni huachiwa katika 
mwatuko kuwa kasi zinazofaa kwa mwa- 
tuko zaidi. 

kitulizo (sedative): dutu au kitu kina- 
chotuliza au kupoza maiimivu, hisia, n.k. 

kitumba (bud): kibumba cha ua kabla ya 
kuchanuka. 

kitumi (device): kitu kilichotengenezwa, 
aghalabu kwa madhumuni ya ishitighala 
maalumu, hasa ya kimitambo au ya 
umeme. 

kitumi cha mwonzi elektroni (electron 




kitundii 


144 


kiiimbehal 


beam device): chombo chochote amba- 
cho hutumia mwonzi mmoja au zaidi 
kama sehemu muhimu za utendaji. Ele- 
ktrodi kadhaa huwepo kuunda, kudhibiti 
na kuelekeza mwonzi wa elektroni. 

kitiindii (arifice): uwazi moja kwa moja, 
tobo kama kwenye mrija ambamo giligili 
huweza kutolewa nje. 

kitiio (station): mahali penye zana na 
nyenzo kwa ajili ya kazi, huduma au 
mambo fulani mahususi. 

kitiio cha Bguvii (power station): ki- 
tuo cha kuzalishia nguvu. Muundo na- 
ganaga ukiwa na mahitaji yote, mitambo, 
vifaa na majengo kwenye nafasi ifaayo 
iliyotengwa kwa ajili ya kugeuzia namna 
moja ya nishati kuwa namna nyingine. 
Kwa mfano, nishati ya nyukilia hugeuzwa 
kuwa nishati ya umeme, au nishati ya 
umeme kuwa nishati ya sauti. 

kituo cha Bguvii ya umememaji (hy^ 
droeiectric power station): tazama: 
kitiio cha iimemehidrolia 

kituo cha redio (wireless station): 
muungano wa vyombo kwa ajili ya 
kupeleka na/ au kupokea mawimbi ya 
sauti kwa ajili ya kutangazia, kurushia 
matangazo, studio za kutangazia, n.k. 

kituo cha rimiBga (television station): 
tazama: kitiio cha televisheni 

kituo cha televisheni ' (television sta^ 
tion): mahali pa kurusha taswira tuli au 
jongefu kupitia katika mawimbi ya redio 
kwenda kwa vipokezi ambavyo hutupia 
t£LSwira hizo kwenye neli ya picha kwa 
ajili ya, kutazama mahali pa mbali toka 
kwenye sehemu ya mwanzo. Pia: kituo 
cha rnnmga. 

kituo cha nmemehidrolia (hydroelec- 
tric power station): kituo kinachotoa 
umeme kutokana na nguvu ya maji ina- 
yozungusha rafadha kutoa umeme. Pia: 


kitiio cha nguvu za umememaji» 

kitupo (projectile): kitu chochote kama 
vile risasi, mshale, n.k. kilichotupwa kwa 
kani fulani, nacho kikawa na uwezo wa 
kwenda mbele ikiwa ni angani, majini, 
n.k., kwa kutumia inesha yake, na hati- 
maye kikarejea ardhini. 

kitutwe (dielectric): kihami au dutu isi- 
yopitisha umeme. Dutu ambamo uga wa 
umeme hauletei mtiririko wa chaji ya 
umeme ila tu kwa uondoaji wa chaj i. 

kitutwe halisi (perfect dielectric)t ta- 
zama: kitutwe» 

kltwa (headf sehemu ya tepurekoda a- 
mbayo hurekodi sauti. 

kiitwa somandika ( read'-write head): se- 
hemu ya. kiendeshi diski ambayo huelea 
juu kidogo tu ya diski na ambayo husoma 
na kuandika maelezo kwenye diski. 

KIU (CPU): kitengo kikuu cha uchakataji 
katika kompyuta. 

kiu (thirst): hisia ya kukaukiwa kinywa 
na koo ikisababishwa na haja ya kiowevu 
kama maji, soda, chai, n.k. 

kiiuabakteria (bacteriocide): dutu au 
kemikali inayoharibu au kuua bakteria. 

k iuavilni (antiseptic): kitenzi kinacho- 
zuia au kuharibu vidubini vinavyo- 
sababisha usaha au ugonjwa utungishao 
usaha. Pia antiseptika 

kiuavija / antibiotic): dutu inayozuia bak- 
teria kuzaliana; hivyo huwezesha selaji 
kuharibu bakteria. Kiuavija hakina athari^ 
kwa virusi wengi, protozoa au kuvu. Pia: 
kiuavijasumu 

kiumbe / cf^ature): kitu cheuye uhai, hasa 
mnyama. 

kiumbehai (organism): mmea, mnyama, 
au chochote kile chenye uhai kama vile 



kiumbe tegemesi 


145 


kiimzi cha msMmeno 


mti, binadamu, bakteria, n.k. 

kiumbe tegemezi (dependent organ’- 
ism)\ mnyama au mmea wowote ule 
ambao unakosa chanikiwiti na hivyo 
kushindwa kujitengenezea chakula chake. 

kiiimio (bronchiole): neli ndogondogo za 
kupitishia gesi mbalimbali wakati wa upu- 
muaji ambazo hutokana na kugawanyika 
kwa umio ndani ya pafu tena na tena. • 

kiungamwaoa (umbilical cord): ugwe 
unaounganisha kiinitete au kilenge na 
kondo la mama, na kusafirisha viru- 
tubisho vya lishe kutoka kwa mama. 



kiimganishi (coupling): kitumi kwa ajili 
ya kuunganisha vitu viwili pamoja. 

kiimganishio (link), kitu chenye kufanana 
na pete au kitanzi cha mnyororo. 

kinngo^ (joint): mahali panaposhikanisha 
au kukutanisha mistari miwili au nyuso 
mbili na hata zaidi, ikiwa ni kwa kuchora, 
kulehemu, kutambuza, n.k. 



kiungo 


kiiingo^ (spice): dutu ya mboga ina- 
yonukia kama vile tangawizi, mdalasini, 
kungumanga, vitunguu, iliki, karafuu, 
n.k., inayotumiwa kama viongezeaji ladha 


na unogaji wa chakula. 

kiiingo badi (lap joint): utaratibu wa 
kuunganisha vibamba vya metali viwili 
pamoja huku kimojawapo kikifunikiza 
kingine kwa kutumia ribiti. Kiungo badi 
mosi iia kiungo badi maradufu ni mifano 
wake. 

kiungo liwato (butt joint): 1. uunga- 
nishaji pamoja wa ncha za vipitishio 
viwili unaofanyika kwa njia ya ku- 
tambuza au kwa njia ya kulehemu. 
2. (katika sumakuumeme) uunganishaji 
unaotoa mguso wa kifizikia baina ya mi- 
isho ya viongozi wimbi ili kutunza mwen- 
delezo wa umeme. 

kiungo liwato maradufii (donbie riv^ 

etted butt joint): kiungo ambacho kina 
vibamba viwili vilivyotiwa pamoja kwa li- 
wato, pamoja na misafa miwili ya ribiti 
kila upande wa kiungo, 

kiungo mkianjiwa cha kawaida (com^ 
mon dovetail joint): kiungo cha pembe 
baina ya memba mbili ambapo zote 
huonyesha miisho ya punje. 

kiungo rungu na kikombe (bali and 
Bocket joint): kiungo ambamo- mviringo 
wa mfupa mihoja (rungu) husaki ndani 
ya nafasi (kikombe) ya mfupa mwingine. 
Mfupa huo huweza kugeuzwa kuelekea 
upande wowote kwa kutumia rungu ina- 
yojigeuza ndani ya soketi, k.m., kiungo 
cha nyonga. 

kiunzi^ (grid}, kimuundo cha metali kina- 
chotumiwa katika kilimbikizi kwa ajili ya 
kupitisha mkondo wa umeme na kudhibiti 
vitu amilifu. 

kinnzi^ (skeleton): mifupa ya mwili wa 
binadamu au wanyama wengine ina- 
yohesabiwa pamoja au kuunganishwa 
pamoja kuwa msingi. 

kinnzi cha msnmeno (kacks&w frame): 
pau ya metali nyembamba yenye umbile 



kinnzi cha iipmdishaji 


146 


kiwango 


la upinde au mraba ambapo kati yake hu- 
fungwa bapa la msumeno. Tazama pia: 
msnmeno wa chuma 

kinMi cha npindisha Ji (diffraction 
grating): tepe za mistari sambamba ya 
umbali sawa (kuanzia 5,000 hadi 15000 
au zaidi kwenye sm 1) iliyopigwa kwenye 
uso wa kioo au metali iliyong’arishwa, 
nazo hutumiwa kupata taswirangi ina- 
yoonekana. 

kinMi mhimili (axial skeleton): kiunzi 
cha vetebrata yaani mifupa ya kichwa na 
gimba, yaani mwili. 

kiimM vipenii (appendicular skeleton)\ 
kiunzi cha magendeo ya mnyama. 

kiiiwadudu (insecticide)\ dutu inayo- 
tumiwa kuharibu vitilifu ambavyo ni 
wadudu. 

kiviga (crucible)\ diombo cha metali 
au maunzi yasiyoyeyuka kinachotumiwa 
kukanza dutu katika halijoto za juu. 

kivimbo (curvature): ubinukaji nje au 
ubonyeaji ndani wa mstari au uso. 

kivukizi (evaporator): diombo kilicho- 
sanifiwa maalumu kuvukizia unyevu au 
kiowevu. Pia: kivukizaji 

kivuko (ferry}, diombo cha kuvushia 
watu, mizigo, n.k., kutoka upande mmoja 
wa mto au mlangobahari hadi upande wa 
pili. 

kivuli (shadow): mfano wa kiolwa imao- 
fanyika kutokana na kuzuiwa kwa nuru 
isivuke kiolwa hadi upande wa pili 
ambapo mfano wa gimba au kiolwa 
hutokezea. 

kivuligiza (umhra): kivuli ambacho hu- 
fanya giza au kiza totoro kama vile katika 
kupatwa kwa jua ambapo hakuna hata 
chembe ya nuni. 


kivumwanga (exposure latitude): uwezo 
wa filamu au karatasi katika kustahimili 
tofauti ya mwanga kabla haijaanza kutoa 
picha mbaya. 

kivunge (envelope): kizongomeo kina- 
chozingira au kufunika kitu kingine au 
kukihifadhi. 

kiivunge cha kani (composition of 
forces): kuunganisha kani tanzu mbili au 
zaidi ili ziwe kanitokeo moja. 

kiwa (islet): kisiwa kidogo au kijisiwa. 

kiwakati yai (egg^timer): Kitumi kionye- 
shacho ni kwa muda gani yai lichemshwe. 
Mchanga himaswa ndani ya neli ya kioo 
na kudondoka polepole kutoka sehemu ya 
juu kuendea ya chini. Pia: kioo yai 

kiwambo^ (diaphragm): 1. ukuta wa 
utando musuli au kano unaotenga- 
nisha matungu mawili timgu kifua na 
tungu fumbatio kwa mamalia. 2. bamba- 
duara jembamba ambalo hutetema wakati 
linapopokea au kutoa mawimbi ya sauti 
kama kwenye simu, mikrofoni, na kadha- 
lika. 

kiwambo^ (screen): 1. mwisho mpana wa 
neli ya mwali kathodi, hasa kwenye tele- 
visheni, ambapo taswira ya kuonekana 
huwapo. 2. bamba la kioo msago kwenye 
baadhi ya kamera ambamo taswira ya ki- 
olwa hufokasiwa kabla ya kupigwa picha. 

kiwambo cha irisi (iris diaphragm): 
kiwambo kinachobadilika ambacho hutu- 
mika kama kifunga tobwe katika ala za 
maonzi. 

kiwambo fokasia (focussing screen): 
kioo kipana kwenye baadhi ya kamera 
ambapo huonekana taswira ya violwa 
vinavyotarajiwa kupigwa picha. 

kiwango^ (degree): (katika aljebra) m 
mtajo katika kiwango cha tatu, na ka- 
dhalika hivyo kwa 2y^’ ni mtajo katika 



kiwango 


147 


kiwavi 


kiwango cha tano, lia ndivyo ilivyo kwa 

kiwango^ (level/point): alama pamba- 
nuzi ambapo inapofikiwa kitu huweza ku- 
athirika kiumbile, kitabia, n.k. 

kiwango^ ( Btandard ): kima au wastani wa 
mahitaji ya kawaida kuhusu kiasi, mahi- 
taji, vipimo, kani, n.k. 

kiwango cha barafu (ice point): hali- 
joto ya msawaao baina ya barafu na maji 
katika kanieneo ya angahewa ya kawaida 
(32*F au 0‘’C); kiwango cha kuyeyuka 
kwa barafu. Baraf u huwa na msongamano 
mdogo kuliko maji; maji hutanuka yana- 
poganda na bajafu huelea. 

kiwango cha kuchemka (boiling point): 
halijoto ambapo kiowevu hpchemka. Kila 
kiowevu kina kiwango chake cha ku- 
chemkia. Kwa mfano, kiwango cha uche- 
mkaji wa maji ni 100®C, cha alikoholi ni 
78®C katika kanieneo kawaida ya anga- 
hewa. Ni tabia ya kimaumbile inayofaa 
kutambulia maimzi. Pia; kiwango cha 
uchemkaji 

kiwango cha kuganda (freezing point): 
halijoto ambayo kwayo kiowevu hugeuka 
kuwa mango katika kanieneo ya kawaida. 

kiwango cha kuyeyuka (melting point): 
halijoto ambapo dutu mango hugeuka 
kuwa hali ya kio'wevu. 

kiwango cha mvuke (steam point): ha- 
lijoto ya maji yanayochemka chini ya 
kanieneo iliyo sawa na 760mm za zebaki, 
nacho ni 100" C. 

kiwango cha mwasho (ignition point): 
tazama: halijoto ya mwasho. 

kiwango cha ugandaji (solidify- 
ing point ): halijoto isobadilika ambapo 
kwayo kiowevu huganda chini ya kanieneo 
iliyopo, kwa kawaida ikiwa ni ile ya anga- 
hewa sanifa 


kiwango cha ukalifu (intensity level)■. 
uhusiano wa ukalifu wa sauti moja kwa 
ukalifu wa sauti nyingine. 

kiwango cha umande (dew point): ki- 
wango ambacho unyeAm wa angahewa 
huanza kuganda, hasa usiku, na kugeuka 
vitonevitone kwenye nyuso za vitu vili- 
vyopoa na kuwa umande. 

kiwango cha usikikaji (loudness level): 
kipimo cha nguvu ya sauti ambayo 
huonyeshwa kama kiwango cha kanieneo 
ya sauti halisi yenye marudio maalumu. 

kiwango cha uvunjikaji (breaking 
point): maha^ ambapo maunzi haya- 

stahimili kani tena hivyo huachia na kute- 
nganika mahali fulani. 

kiwango fungwa (fiaced point): halijoto 
sanifu. Kiwango fungwa <iha juu kwenye 
themometa ni kiwango cha kuchemka cha 
maji menyu; kiwango fimgwa cha chini ni 
halijoto ya baxafu inayoyeyuka. 

kiwango kurie ( curie point ): halijoto 
ambayo ikikiukwa dutu ferosumakia hu- 
dhihirisha uparasumaku. 

kiwango mdato (yield point): mahali au 
wakati imapotokea mdato. 

kiwango trofia (trophic level): kiwango 
cha mzalishi au mlaji katika mtungo wa 
chakula; kiwango cha kwanza kina miza- 
lishi viwango vyote vingine ni walaji. 
Walamea ni walaji wa awah, mbuai 
wadogo na wakubwa ni walaji wafuasi 
na wa juu kabisa. Nishati inayopatikana 
kwenye kabohidrati katika nyasi kwa ajili 
ya mifugo imeonyeshwa kwenye kielelezo. 

kiwavi (larva): (kwa wadudu ambao hupi- 
tia metamofosi kamili) mdudu ambaye 
amefikia hatua ya uchanga bila ya mbawa 
na kabla ya- kupevuka. Katika hatua hii 
hujilisha nmo. 



klwaya shata 


148 


kizidisho 




kiwavi 

kiwaya shata (cable release): kipaiide 
cha waya kilichotengenezwa maalumu 
kwa ajili ya kufyatulia shata ya kamera 
ili kuzuia mtikisiko wa kamera. Waya huu 
hutumiwa hasa wakati muda wa kupenye- 
sha mwanga unapokuwa mrefu au inapo- 
tumiwa kamera kubwa ambayo haiwezi 
kushikiliwa mikononi mpaka iwe kwenye 
kiimo endapo mwanga hautoshi. Pia: ki- 
fyatua shata 

kiwekeo (container): kitu kile ambacho 
kinaweza kuhifadhi kitu ndani yake, k.m., 
debe, bika, jaa, n.k. 

kiwele (udder): titi au ziwa la mnyama, 
k.v. ng’ombe, mbuzi, nyati na kongoni. 


kiwiko 

kiwiti (chloroplast): kizio kimoja au seli 
moja inayowekea chanikiwiti. 

kiyatishi (concentrate): riiaunzi au mye- 
yusho uliokolezeka virutubisho. Pia: ki- 

kolevu 

kiyeyusho (solvent)-. tazama: kimumun- 
yishaji 

kiyoyozi (air-conditioner): chombo ki- 
nachoingiza hewa mpya yenye halijoto 
baridi inayofaa na kufariji, au kutaba- 
radisha. 

kiyukishi (convector): kitumi cha ku- 
kanza anga ambacho kutoka kwake joto 
huhawilishwa kwenye hewa jirani kwa 
myuko. 

kiziboya (cork): kipande cha mti, k.m., 
mwoki, kilichokatwa na kuchongwa ma- 
alumu kwa kuzibia midomo ya viwekeo 
kama vile chupa, neli, reli, themosi, n.k. 



kiwele 

kiwi^ (dark): -enye kukaribia weusi kwa 
tabia ya rangi ambayo kwayo maeneo a- 
nuai ya taswira rangi hupambanuliwa. 

kiwi^ (kivn). ndege wa New Zealand 
mwenye rnabawa mafupi hivyo kwamba 
hawezi kuruka, lakini sasa anatoweka. 

kiwiko (wrist}. kiungo baina ya mkono na 
kiganja. 


kiziboya 

kizidishio (multiplier): namba ambayo 
kwayo namba nyingine huzidishwa. Ta- 
zama: kizidishwa. 

kizidisho (multiple): zao la namba au 
polinomia na yoyote ile nyingine. 




kizidisho kidogodigl 


149 


kizigeu cha ufyoBzaji sauti 


kizidisho kidogodigi = K.K.D. (lowest 
common multiple = l.C.M.): namba 
ya chini kabisa au ndogo kabisa shirika 
ambayo ni kizidisho cha seti ya namba 
zilizotajwa. Kwa mfano, tukiwa na 3 na 4, 
basi vizidisho vya 3 ni 3,6,9,12,15,18,21,24 
... Vizidisho vya 4 ni 4,8,12,16,20,24 ... 
Vizidisho shirika vya 3 na 4 ni 12, 24 ... 
Kidogo cha hivyo ni 12. Hivyo K.K.D. cha 
3 na 4 ni 12. 

kizidisho shirika (common multiple): 
kizidisho cha kila moja ya namba kadhaa. 
Kwa mfano, 18 ni kizidisho cha 2 na pia 
3. Kwa hiyo ni kizidisho shirika cha 2 na 
3. 



kizidishwa (multiplicand): namba au ki- 
asi ambacho kitazidishwa. Kwa mfano 
katika ‘18 x 3’, 18 ni kizidishwa, 3 ni 
kizidishio, na 54 ni zao. 

kizidua juisi (juice extractor): kifaa, 
aghalabu kiendacho kwa umeme, amba- 
cho hutumiwa kuzidua juisi toka kwenye 
mboga na matunda. 



kizidua juisi 


kiziduo (extract): mmtimtmyo wenye vi- 
ambato amilifu vya dawa, utomvu wa 
mmea, n.k. 

kiziduo ini (liver extract): kiziduo cha 
ini la mamalia kinachotumiwa kutibia 


anemia. 

kizigeu (cofficient): 1. namba au kiasi ki- 
nachotangulizwa kabla na kuzidishia ki- 
asi kingine. Kwa mfano, 2 ni kizigeu cha 
X katika 2x. 2. kiasi kisichobadilika cha 
dutu, gimba au mchakato uliotajwa katika 
hali fulani zilizotajwa, kikifanya sehemu 
ya baadhi ya tabia zake. 

kizigeu cha mfwako (discharge co- 
efficient): uwiano wa utokaji halisi 
wa giligili kutoka kwenye kitobwe hadi 
kwenye utokaji uliokokotolewa kutokana 
na velositi iliyotolewa; kizigeu cha utokaji 
huelezwa hivi: ambapo Q ni utokaji ha- 
lisi, kupitia kwenye kitobwe chenye eneo 
A chini ya kichwa mtuamo h kwa kufuata 
graviti g. 

kizigeu cha mtanuko (coefficient of ex- 
pansion): 1. badiliko la urefu, eneo na 
mjao kutokana na ongezeko au badiliko la 
halijoto linapolinganishwa na urefu, eneo 
au mjao wa awali (taz: kizigeo) 2. namba 
au Idfano kingine kinachoeleweka amba- 
cho huandikwa mbele ya uonyesho wa 
kiaJjebra. Mfano 2x^ ’ ni kizigeu cha x®- 

kizigeu cha mtanuko mjao (coefficient 
of volume expansion): badiliko la mjao 
kizio kimoja cha m^go, wakati hahjoto 
yake inapoongezek a kwa digrii moja. 

kizigeu cha mtanuko urefu (coefficient 
of linear expansion): badiliko la urefu 
wa kizio cha mango wakati halijoto yake 
inapoongezeka kwa digrii moja. 

kizigeu cha mtanuko wa gesi (coeffi- 

cient of gases expansion): kizigeu cha 
mjao wa gesi kwenye kanieneo isiyobadi- 
lika huwiana na badiliko la mjao kutokana 
na ongezeko la digrii moja Kelvini (1°K) 
ya mjao. 

kizigeu cha ufyonzaji sauti (sound 
absorption coefficient): uwiano wa 
nishati sauti inayofyonzwa kunako uso 



kizigeti cha utoaji 


150 


koa 


au kitu cha marudio yaliyotolewa na mtuo 
uleule chini ya hali zilezile. Thamani hu- 
tofautiana na marudio. 

kizigeu cha utoaji (discharge caeffi- 
cient): kipimo cha utokaji wa dutu katika 
hali maalumu zilizotajwa. Pia: kizigeu 
cha mfwako 

kizigeu tenguo (differential coeffi- 
cient): mlinganyo ambao una uhusianifii 
na vizigeu tenguo. 

kizima moto (fb^ extinguisher): kitumi 
ambacho hutoa giligili ambayo huzuia 
mwako, k.m., kizima moto kitumiacho 
povu la kaboni dioksidi. 



kizima moto 

kizimishi (breaker): kivunja wimbi nguvu 
ufukoni. 

kisinda (hymen): mkunjo wa ugozi imao- 
funga njia ya ogani ya kike ya uzazi ya 
bikira. 

kizinga (brazier): kiwekeo cha metali kwa 
ajili ya kuchomea makaa. 

kizio (unit): kiasi au kipimo kilichokuba- 
lika kutumika kama kipimo sanifu. Mfano, 
urefu (kilomita, mita, sentimita) uzani 
(kilogramu, gramu) mjao, (lita, mililita), 
na kadhalika. 

kizio cha moato (unit af viscosity): 
kizio cha metriki cha mnato; nacho ni 
sawa na daini moja sekunde lcm^- 

kizio cha seti (unit af sets): tendo la 
kuunganisha seti mbili au zaidi pamoja. 
Kwa mfano, A = (1,4).B = (2,3,5,7). 


Muungano wa .Ana B = = (1,2,3,4,5, 

7,). Alama ya muungano ni U. 

k izio cha ujazo (cubic unit): kipimo ki- 
nachowakilisha ukubwa wa kitu. Kizio cha 
ujazo ni sm^’ lita, n.k. 

kizio cha uvutano (gravitational unit): 
kizio cha kani, kanieneo, kazi, nguvu, n.k. 

kizio kilichotenguliwa (derived unit): 
kizio kinachotokana na vizio msingi vya 
urefu, masi na muda. Mfano, kizio cha 
velositi kimetenguliwa toka kwenye vizio 
vya urefu na muda; nacho huonyeshwa 
kwenye m/s. Pia: kisio kitengule. 

kizio mchemrabasawa (unit cube): ki- 
pimo kimoja kitumikacho kupima mjao 
wa nafasi inayokaliwa na mche. Mche 
mita au sm^ ni mifano yake. Pia: kizio 
dadusawa. 

kizio mraba (unit sguare): kipimo kitu- 
miwacho kwenye kilingo cha cheneo. 

kiziwi / deaf): mtu asiyekuwa na uwezo wa 
kusikia. 

kizizimshi / refrigerant): dutu inayotu- 
miwa kama kitenzi katika kupoza au 
kushikisha baridi. 

kizumba (iintei): tazama: linta 

kizunguzungu / dizziness): hali ya kuhisi 
kisulisuli ikiwa na mwelekeo wa kuanguka 
chini. 

kloridi (chlaride): chumvi au kampaundi 
ya asidi hidrokloria yenye ioni ya kloridi 
Cl". Mfano ni methili kloridi, CH3CI. 

klorini (chlorine): moja ya halojeni 
na kemikali inayotumiwa kuua kiuaviini 
kwenye maji. Alama yake ni Cl; uzani ato- 
mia: 35.453; na namba atomia: 17. 

koa (cochlea): muundo zongomo kwenye 
sikiondani ambao una miisho ya neva 
sikivu. 



kobalti 


151 


koili mwasho 



koa 

kobalti (cobalt): metali ing’aayo nyeupe 
kama fedha, nayo ni elementi inayotu- 
miwa kuwa maunzi rangishaji buluu na 
katika kutengeneza metali. Alama yake 
ni Co; namba atomia: 27; uzani ato- 
mia; d58.9332; valensi; 2 au 3; graviti 
mahususi; 8,9 katika 20°; kiwango cha 
kuyeyuka; 1495°; kiwango cha kuchemka; 
2870°C. 

kobe (tortoise): mnyama reptilia wa nchi 
kavu kama kasa katika familia Tes- 
tudinidae ambaye mwili waJke umefu- 
nikwa na gamba gumu mviringo ambamo 
kichwa, miguu yenye makucha na mkia 
huingizwa anapojihami. 

kodata (chordates): faila inayojumuisha 
vetebrata halisi na wale wanyama wenye 
geduge kama vile lansileti na tuniketi. 

kodi (tax): kiasi cha fedha kinachotozwa 
na mamlaka kama vile serikali. Mifano 
ni kodi ya mapato, kodi ya forodha, 
kodi ya milki, kodi ya mauzo na unu- 
nuzi wa bidhaa, n.k. Fedha ya kodi hutu- 
miwa kulipia hudmna za afya barabara, 
magereza, ulinzi na gharama nyingine za 
serikali. 

kodlani (accordion): ala ya muziki yenye 
mifuo na aghalabu kibodi. Ala ya muziki 
ambayo hubanishwa ndani toka kila 
upande hivyo kwamba hewa iliyo sehemu 
, ya kati hulazimishwa kutokea kwenye 
matimdu yanayofimga na kufunguka na 
kutoa milio mbalimbali. 



kodiani 


kodurai (corduroy): tazama; furungu 

kohoa (cough): kutoa hewa toka mapafuni 
ghafla kwa kelele kali, aghalabu bila ya 
hiari. 

kohozi (spartum): kohoo au mate yali- 
yochanganyika na ute, mata, usaha, n.k., 
ambayo hutoka mtu anapokohoa. 

koili (coil): kipitishio, kama waya wa shaba 
au alumini, kihchozungushwa mcheduara. 

koili cheche (spark coil): tazama; koili 
ya mwasho 

koili jongefu (movirig coil): ala ambetyo 
hutumia mjongeo wa koili kwenye uga wa 
sumaku. Mkondo unapopitishwa kwenye 
koili hutenda sawa na sumaku na hugeuka 
kuelekea upande wa uga wa umeme. 

koili mdukizo (induction coil): mpangi- 
lio wa koili mbili ili kuwezesha mneme 
unaodukizwa katika koili ya kwanza utoe 
volteji katika koili ya pili. 

koili msingi (primary coil): koili ya 
umeme ambapo umeme huanzishwa na 
ikafanya mtiririko wa sumaku unaohita- 
jika kuendeshea chombo. Tazama; trans- 
foma ongezi 

koiii mwasho (ignition coil): koili ya 
mdukizo wa umeme katika gari linalotu- 
mia petroli, kwa ajili' ya kutia chaji ya 
betri ya umeme wa volteji ya chini kuwa 
umeme wa volteji ya juu unaohitajiwa na 
plagi cheche. Pia; koili cheche 



1 *1 * 

koili uga 


152 


kombora lekezwa 


koili uga (fieM coU): koili ya waya 
itumikayo kufanza sumaku ya sumaku- 
umeme kama vile kwenye dainamo. 

koki (carky. kizibo kinachofTimka imara'’ 
bila kuruhusu upitaji wa kiowevu au gesi. 

kokotoa (computey. kutambua kwa ku- 
fanya hesabu. 

kokwa (nutshell): ganda la badamu, mse, 
nazi, karanga, na kadhalika. 

kolajeni (coUagen): protini iliyomo kwe- 
nye tishu unganishi na mifupa, nayo 
hutoa jelatini inapochemshwa. 

koleo (pliers): chombo cha metali chenye 
taya mbili ■ zenye meno butu ambazo 
hufvmguliwa na kufimgwa pamoja kwa 
mipini yake miwili. Hutumika kushikia, 
kushikilia, kukunjia, kusokotea vitu kama 
nyaya, n.k. 



koleo 

koleo rekebifu (adjustahle pliers): ki- 
faa kilichotengenezwa kwa metali chenye 
vibamba viwih vilivyounganishwa kwa 
msumari mdogo. Nacho huweza kureke- 
bishwa wakati wa kushikia vitu au kuka- 
tia vitu kama nyaya, n.k. 

kolesteroli (cholesterol): dutu mithili 
ya mafuta, CistH^sOH, inayopatikana 
kwenye nyongo, kiini cha yai, mafuta ya 
wanyama, n.k. 

koliflawa (cauliflower): mmea jamii ya 
kabichi, Brasaica oleracea botrytis, ambao 
mtungoua wake hufanya kichwa songani 
na fonyevu, na majani hayakujifimga 
kama ya kabichi. 


kolini (choline): dutu alikalini mumu- 
nyikaji pasirangi na nataji iliyomo kwenye 
tishu za wai^rama, hasa ikiwa ki- 
ambato cha lekithini. Hutumiwa kama 
nyongeza ya chakula cha kuku, na 
katika tiba kwa ajili ya kuzuia mku- 
sanyiko wa mafuta kwenye ini. Fomula; 
[(CHs^sNCHzCHaOHl+OH- 

koloni (colon): sehemu ya chini ya utumbo 
mpana ambamo chakula hubadilika kuwa 
taka ngumu na kupita hadi kwenye puru. 



kombaini havesta (combine harver- 
ster): mashine inayokata na kupukucha 
nafaka sawia. 

kombejozi (bivalve): moluska mwenye 
magamba mawili. 

kombo (crank): chombo kama mpini kili- 
choambishwa kwenye pembemraba na 
mtaimbo wa mashine cha kupelekea 
mwendo au kugeuzia mwendo mzunguko 
uwe kwenye mwendo rudufiani. 

komboa (crank): tendo la kuanzisha 
mwendo au kuendesha mashine au kuge- 
uza mwendo mzimguko uwe kwenye 
mwendo rudufia kwa kutumia kombo. 

kombora (missle): kiolwa au silaha ina- 
yoweza kutupwa, kurushwa, au kufya- 
tuliwa mathalani kwa jiwe, risasi, mshale, 
n.k., ili kupiga lengo lililo masafa marefu. 

kombora lekezwa (guided missile): 
kombora ambalo njia yake ya mruko 
huweza kudhibitiwa wakati wote wa 
mruko, ama kwa ishara za redio toka ki- 
tuo cha nje au vitumi viongozaji ndani 
yake. 



komea 


153 


konetl 


komea (bolt): funga kwa kutumia komeo. 

komeo (bolt): aina moja jra, kifimgio cha 
mlango cha metali. 



komeo 


komeshea (finite): 1 . -enye mipaka au 
ukomo. Cheneo ndani ya duara ni 
komeshea kwani kimefungiwa na mzingo. 
Si sopeo. 2 . seti komeshea ni seti yenye 
idadi ya kuhesabika ya viambato. 

kompyuta (computer): mashine ele- 
ktronia am^yo hupatiwa programu na 
kuweza kuhifadhi na kukumbtika maelezo, 
na kutenda michakato anuai ndani yake 
kadiri ya maelekezo yatakayotolewa na 
mtumiaji. 



kompyuta 


kompyuta analo jia (analogue com- 
puter): mashine kwa ajili ya kukotolea 
aTTihaTno namba huwakilishwa kwa namna 
fulani ya kipimio na siyo kwa kuhesabu 
vitu. Kikokotozi telezi ni kompyuta analo- 
jia ambapo urefu huwakilisha namba. 
Themometa na pimakasi ni mifano 
mingine. 

kompyuta tarakimu (digital com- 
puter): kitumi cha kutekeleza matendo 
ya kihisabati kwa njia ya tarakimu. 


kompyutisha (computerize): kufanya au 
kurekebisha kitu ili kipate kutekelezwa na 
kompyuta. 

komuteta (commutator): 1 . chombo ki- 
nachorejesha uelekeo wa mkondo katika 
saketi 3 ^ umeme au katika sehemu za 
saketi ya umeme. 2 . chombo kitumikacho 
katika mashine za umeme kuunganisha 
kila kifungu cha pindi za amecha na saketi 
ya nje ya tnneme. Hivyo, huweza kutu- 
mika kama kirejezi umeme au kigeuza 
mkondo geu kuwa mkondo mfululizo au 
kinyrime chake. 

kona (comer): 1 . nukta ambapo mistari 
miwili hukutana. 2 . nukta ambapo bapa 
kadhaa hukutana. Pia: neha 

kondensa (condenser): 1 . kitumi cha 

kubadili gesi au mivtike kuwa kiowevu au 
mango. 2 . lenzi au muimgano wa lenzi zi- 
tumiwazo ktikusanya na kukoleza miali ya 
ntiru na kuielekeza kwa kiolwa. 

kondensa geugeu (variable condenser): 
kondensa ambayo uwezo wake hubadili- 
shwabadilishwa kwa kurekebisha kikundi 
kimoja cha vibamba husianifu na kingine. 

kondensa ya umeme (electric con- 
denaer): tazama: kapasita 

kondo (placenta): ogani ya mamalia 
wengi, inayoumbika kwenye bitana ya 
.uterasi kwa muungano wa utando telezi 
wa uterasi na tando za kilenge, nazo 
hukipatia kilenge lishe na kukiondolea 
mazao takataka. 

kondoo (sheep): mn^rama mlanyasi, na 
mkubwa kama mbuzi, ambaye hufugwa 
kwa ajili ya sufu yake na nyama. 

konea (comea)-. utando mbinuko mwa- 
ngavu ambao hufanya mfuniko kablia wa 
tufejicho na huendelezana na sklera. 

koneti (comet): chombo cha muziki kina- 
chokaribia kufanana na tarumbeta. 




konga 


154 


kosioi 


kooga (aggvegate): -alioundwa kwa mku- 
sanyiko wa viambato kufanya masi au 
jumla ya kitu. 

koogomeo (oesophagus): sehemu ya 
mfereji wa chakula kati ya koo na 
tumbo. Chakula hupitishwa ndani yake 
kwa mnyezo. 

koogosho (pancreas): tezi iliyo karibu na 
tumbo, nayo hutoa giligili ya mmeng’enyo 
(maji kongosho) inayoingizwa kwenye 
utumbo kwa kifereji kimoja au zaidi. 

koogosi (epidemic): -enye kuathiri idadi 
kubwa ya watu katika kiambo wakati 
mmoja kama vile unavyofanya ugonjwa 
wa kuambukiza. 

kooirodi (cor^necting rod): kipande cha 
metali ambacho hufahamika kama kiungo 
cha mtaimbokombo na pistoni ya injini ili 
kufuata mstari mnyoofu au mwendo wa 
duara. Pia: paupistooi, 

koookooo (snail): kiumbe kidogo kina- 
chokula mimea chenye mwili laini, bila ya 
miguu au mikono, na kwa kawaida chenye 
gamba gumu mgongoni, na huenda pole- 
pole mno. Tazama pia: tambala 



konokono 

kootua (contour): mstari kwenye ramani 
unaounganisha sehemu zote zenye kimo 
sawa juu ya usawa wa bahari. 

koo (trachea): neli utando yenye pete 
gegedu inayosafirisha hewa iliyovutwa 
toka kwenye zoloto hadi kwenye umio. 

kopo la utaboshaji (overflaw can): 
kopo la metali lenye kidomo. Kopo hu- 
jazwa maji na kiolwa hutumbukizwa 


ndani ya maji. Kiolwa hicho huondosha 
maji kupitia kwenye kidomo. Mjao wa 
maji yanayoondoshwa hulingana na mjao 
wa kiolwa hicho. 

koria (corium): tabaka yenye neli nyeti ya 
ngozi, chini ya ngozijuu. 

korodani (testis): (kwa wanyama) ogani 
inayotoa shahawa (manii). Kwa vete- 
brata, hutoa homoni pia; ni gonadi ya ki- 
ume. Pia: pumbu. 

korola (corolla): kivunge cha ndani au 
majani mmea ya ua, aghalabu usisisi 
tekechu na cha rangi nyingine isipokuwa 
kijani; petali zikichukuliwa pamoja. 

korongo (gorge): mwanya mwembamba 
ardhini wenye kuta miamba na mteremko 
mkali, hasa ule ambao unatiririkia kijito. 

kosa (wrong): si sahihi. Siku zote majibu si 
sahihi tu au kosa tu. Kipimo huweza ku- 
tolewa kuwa ni sentimita 42.4. Kwa ku- 
tumia ala sahihi zaidi huweza kutolewa 
kuwa ni sentimita 42.43 na hata kwa usa- 
hihi zaidi kuwa 42.432. Hakuna ala ina- 
yoweza kupima kwa ukamilifu na hivyo 
hakuna upimaji ulio sahihi kabisa. Vi- 
pimo vyote hutolewa katika kiwango fu- 
lani cha usahihi. 

kosa asilimia (percentagz error): kosa 
linaloelezwa kwa kulinganishwa na mia 
moja. Kwa mfano, kosa la sentimita 1 
katika kupima mita 1 ni 1/100 kama se- 
hemu, au asilimia 1. Kwa hiyo kosa asi- 
limia ni 1. 

kosachoo (constipated): kutokuweza ku- 
toa uchafu toka matumboni kwa urahisi 
na kwa utaratibu wake. 

kosa la upimaji (error of meo^ure- 
ment): tofauti kati ya kiasi kilichopimwa 
na kiasi halisi. 

kosioi / cosme/: (ya pembe) husisho 
kitrigonometria ambalo kwenye pembe- 


kosoa 


155 


kiicliereha 


tatu mraba ni uwiano wa urefu wa upande 
kiegeamio na ule wa kiegama. Sini ya 
kikamilishi. 

kosoa (proofread): chunguza ili kutambu- 
lisha makosa 

kotami (biU): mdomo wa ndege. Pia: 
mdomi 

koti (coat): vazi lenye mikono linalofu- 
nguka juu hadi chini kwa mbele. 

kotiledoni (cotyledon): jani awali la ki- 
initete cha mimea. Pia: ghalambegii 

kovalensia (covalent): -enye kuunganisha 
atomi mbili kwa kuchangia baadhi ya 
elektroni. Kila atomi hutoa elektroni 
moja kufanya jozi. Jozi hiyo ya elektroni 
hufanya mbabadi kovalensia. 

kovM (hiium): alama kwenye uso wa 
mbegu inayoonyesha mahali ilipokuwa 
imeshikizwa kwenye ukamba (kikonyo 
mbegu). 

koya (scum): tabaka ya fnata simenyu a- 
mbayo hufan^dka juu ya kiowevu, agha- 
labu kutokana na kuchemka au kuvunda 
kwake, k.m., koya juu ya dimbwi au 
bwawa au pipa la pombe. 

krankesl (crankcase): jumba la metali 
linalofumbatia mtaimbokombo, konrodi, 
n.k., kwenye injini mwako wa ndani, 
pampu resprokia, n.k. 

krayoni (crayon): kipande cha njiti au 
penseli ya nta iliyotiwa rangi, au chaki, 
n.k. kinachotumika kwa ajili ya kuchorea. 

kriosoti (creosote): kiowevu cha mafuta 
kinachotumiwa kuzuia mbao na miti 
isioze na isipekechwe. 

kromatia (chromatic): -enye nduni ya 
rangi. 

kromatim (chromatin): dutu ya kiini 
cha seli inayorangika kwa urahisi ikiwa 


na DNA, RNA na protini mbalimbali 
ambazo hufanya chembeuzi wakati wa 
mgawanyiko wa seli. 

kromatogramii (chromatogram): safu 
au karatasi kipande ambamo baadhi ya 
viambato m vyote vya mchanganyiko vi- 
menaswa katika safu au kromatografia ya 
karatasi. 

kromi. (chromium): elementi metalia 
nang’anivu inayotumiwa kwenye feleji 
aloi kwa ajili ya ugumu na ukinzani kwa 
ubabukaji kama kwenye feleji pasipaku 
na kugoza. Chumvi zake hutumiwa kuwa 
pigimenti na modanti. Alama yake: Cr; 
uzani atomia: 51.996; namba atomia: 24; 
graviti mahususi: 7.1; valensi: 2, 3 au 6; 
kiwango cha kuyeyuka: 1390°; kiwango 
cha kuchemka: 2432°C. 

knbwa (majarf zaidi kwa idadi, au 
thamani. 

knbwa knliko (greater than): zaidi 
ya; mtajo utumikao wakati wa kuii- 
nganisha namba mbili ambazo hazikuli- 
ngana. Alama > huonyesha ‘kubwa ku- 
liko’. Mfano: 8 > 3. Husomeka 8 ni kubwa 
kuliko 3. 


kubwa kuliko 

kiicha (claw): maunzi magumu, aghalabu 
mithili ya miba, nchani mwa vidole vya 
wanyama hasa wagwizi. 

kiichemka (boUing): mvukizo wa haraka 
ambao hutikisa kiowevu nao hutokea 
wakati kanieneo mvuke inapolingana na 
ile ya uso wa kiowevu. Pia: chemsha 

knchereha (grinding): kunoa kama vile 
kisu au kusugua ili kupunguza unene wa 





ktichujua 


156 


kukokotoa kwa vidole 


metali au mbao kwa kutumia mashine i- 
itwayo cherehe. 

kuchujua (reduction): kurekebisha mpa- 
mbanuo wa picha katika negativu au 
karatasi, au kwa kupunguza uzito wake 
ukitumia kemikali maalumu. 

kudhibiti gridi (control grid): tazama: 
gridi 

kueTCka (roofing): kutia paa la nyasi, vi- 
gae, mabati, n.k. 

kufaganri (numb): kukosa hisia au amali 
za neva. 

KUFINA = Kumbukumu ya Fikio 
Nasibu (RAM = Random Access 
Memory): kumbukumbu ambazo MUDI 
hutumia kwa ajili ya kuhifadhi programu 
na data kwa muda. 

kufokasi gesi (gas focnsing): kukazia 
sana kwenye mwonzi wa elektroni kupitia 
amali ya gesi ya ioni katika neli ya mwali 
wa kathodi. 

kufuli (lock/padlock): kifungio kina- 
choweza kuwekwa na kuondolewa kwa 
njia 3 ^ pau 3 ^ metali yenye umbo U, kiki- 
tumiwa kufunga milango, baiskeli, kabati, 
masanduku, mikoba, n.k. 

kuhawilisha joto (heat transfer): usa- 
firishaji wa nishati kutoka kwenye gimba 
au sehemu moja hadi nyingine kama ma- 
tokeo 3 ^ halijoto. Joto huweza kuha- 
wilishwa kwa njia za mpitisho, myuko, au 
mnururisho. 

kuhesabu mali (stock taking): uk- 
aguzi wa maujudi kwenye duka. Ki- 
asi kilichouzwa ni tofauti kati ya kili- 
chokuwako wakati wa kuhesabu mali 
mara ya mwisho, na kiasi cha mali kili- 
chopo sasa. Thamani hii ya kiasi hicho 
huweza kukaguliwa dhidi ya fedha taslimu 
iliyopokelewa kutokana na mauzo. 


ku jichavusha ( self-poUination ): uha- 
wilishaji wa chavuo toka kwenye chavulio 
kwenda kwenye stigima ya ua hilohilo 
moja. 

kti jumlisha (addition): kuongeza kitu ki- 
moja kwa kingine au vingine. Kwa mfano, 
7 - 1 - 3 = 10. Kujumlisha 7 na 3 hupata 10. 
Pia: kuongeza. 

ku jumlisha sawa (egual addition): 
mbinu ya kutoa inayohusu kuongeza 
wingi sawa kwa viasi viwili, tofauti kati 
yao ikiwa haibadiliki. 

kukakata (freehand sketching): kufa- 
nyiza mchoro kwa mkono na kalamu bila 
;ya kutumia ala, vipimo, n.k. 

kukereza ua kusaki (turning and fit- 
ting): mchakato kamili unaohusu shu- 
ghuli za uchongaji na ukataji wa chuma 
au ubao pamoja na uunganishaji wa vitu 
hivyo (chuma au ubao) kwa kutumia 
mbinu ya mfungo wa kupenyeza, kusaki 
huria, au mfungo kani pasipo kutumia 
njia ya moto k.v. kulehemu, kutambuza, 
n.k. 

kiikomanga (case hardening): tendo la 
kutia ugumu wa tabaka la juu kwenye 
chuma kwa kukiongezea kiasi fulani cha 
kaboni ambapo hufanyika kwa kukiweka 
ndani ya sanduku lenye unga wa kaboni. 
Sanduku hukanzwa na ndipo kaboni hu- 
jpenya polepole kulingana na ukali wa 
moto, kisha moto huzimwa na kukiacha 
chuma kipoe humohumo ndani. 

kukokotoa kwa vidole (figure caiculaU 
ing): njia kongwe ya kuzidisha. Namba 
mbili kubwa kuliko 5 huzidishwa hivi. 
Tuseme tunataka kukokotoa 6x9. Toa 5 
i:oka kwa kila namba kupata 1 na 4. Vi- 
ganja vikielekea mbele juu wima, nyosha 
kidole kimoja mkono wa kushoto, na 
vinne mkono wa kulia. (Zingatia kwamba 
vidole kushoto mwa kila mkono hutu- 
mika) Idadi jumla ya vidole vilivyoinuliwa 



kuku 


157 


kundi asili 


huonyesha ni makumi mangapi yamo 
kwenye zao (l-h4 = 5), hivyo kunamakumi 
5. Zidisha idadi ya vidole vilivyokunjwa 
(4x1 = 4). Hii hutupatia mamoja. Kwa 
hiyo 6 X 9 = 54. 

kuku (chicken): ndege wa nyumbani afu- 
gwaye, Gallus gallus^ kwa ajili ya kupata 
mayai na nyama kwa chakula. 

kukuza (enlarging): kitendo cha kuchapa 
picha ziwe kubwa kuliko negativu ze- 
nyewe. Mashine maalumu huhitajika kwa 
shughuli hii. 

kulainihewa (normalizing): kukanza fe- 
leji ili kuiondolea mikazo. Tendo hili hu- 
fanyika kwa kuvuka halijoto pambanuzi 
na hatimaye kwa upozaji wa feleji hewani. 

kuleksi (culex): mbu yoyote wa jenera ya 
Culex pamoja na mbu wa kawaida ma- 
jumbani Culez pipiens ambaye anadaiwa 
kueneza ugonjwa wa matende. 



kuleksi 

kulenga kwa sumakuumeme ( elec- 
tromagnetic focusing): kulenga kwa 
sumaku. Tazama pia: kulenga 

kuli de saki (cul^desac): kiriba kama 
tungu, neli au mfano huo, wazi upande 
mmoja tu kama chekumu. 

kulometa (coulometer): tazama: volta- 
meta 

kulomu (coulomb): kizio cha chaji ya 
umeme ambacho hufafanuliwa kama ki- 
asi cha chaji kinachosafirishwa na ampea 
katika sekunde moja. Nacho ni sawa na 
kizio cha sumakuumeme au kizio cha 
umeme tuli 3 x 10®- Alama yake ni C. 


Iliitwa hivyo kutokana na kumheshimu 
Charles Augustin Coulomb (1936-1806). 

kulomumeta (coulomb meter): chombo 
ambacho hutumia mkondo wa amali ya 
elektroliti kupimia kiasi cha umeme ki- 
nachopita katika saketi. Wakati mwingine 
huitwa voltameta; kulometa. 

kuma (vagina): njia inayoongoza toka 
kwenye uterasi hadi kwenye njini katika 
baadhi ya mamalia wa kike. 

kumbakumba (epidemic/epidemical): 
-enye kuathiri kwa wakati mmoja idadi 
kubwa ya watu kwenye kiambo, na hue- 
nea toka kwa mtu hadi kwa mwingine au 
wengine. 

kunde (cowpea): mbegu ya mkundekunde, 
jamii ya maharage, Vigna sinensis^ ina- 
yolimwa kwa ajili ya chakula. Kiumbo hu- 
fanana na mbaazi na fiwi. 

kundekunde (legume): ganda kavu lenye 
ngozi ndefu nyembamba lenye pande 
mbili na mbegu ndani yake. Ganda hu- 
pasuka kufuata ungio la pande mbili hizo 
na mbegu hudondoka. Mifano ya kun- 
dekunde ni maharage, njegere, kunde, 
mbaazi, fiwi, dengu, n.k. 



kundi (group): atomi mbili au zaidi zili- 
zopangwa pamoja kwenye molekuli na 
zenye tabia kama kizio kimoja mahususi 
kama vile kundi hidroksili, -OH, methili, 
-CHa. 

kundi asili (acyl group): kundi valensi- 
moja, RCO-, ambapo R ni kundi oga- 
nia linaloambatishwa kwenye mbabadi 
mmoja wa kundi kabonili. 



kuBdi ketoni 


158 


kupatwa kwa mwezi 


kundi ketoni (ketone group): kundi 
lolote la ngeli ya kampaundi mahu- 
luku lenye fomula majumui RCOR yenye 
kundi kabonili CO, lililoambatishwa kwa 
radikali mahuluku mbili kama asetoni, 
CH3COCH3. 

kundinyota (constellation): kundi la mi- 
undo pamoja ya nyota anuai ambalo 
limepewa jina moja. 

kundi prosithetia (p7*ostketic group): 
kundi lisilo protini la atomi ambalo lime- 
unganika na protini, kama kundi hemu 
kwenye hemoglobini. 

kungugu (fog). masi mfano wa wingu 
au tabaka ya vitone duchu vya maji au 
fuwele za barafu karibu na uso wa ardhi, 
kwa kiasi kikubwa ikizuia uonaji. 

kuBguni (bedbug): mdudu mdogo bapa 
asiye na mabawa anyonyae damu, Cimex 
hasa Cimex lectularius, ambaye husakama 
majumba, ha.:a vitanda, makochi, n.k., 
ya nyumba chafu. Kunguni ni familia ya 
Cimicidae 

kuBguByanzi (hyphae): sehemu ya kuvu 
mfano wa uzi, k.m., kama zinavyoonekana 
kwenye mkate uliovunda. Hukua mwi- 
shoni au kwa matawi; ni mfano wa neli na 
imejazwa uteseli ambao hautenganishwi 
kwa viambaza vya seli au utando; viini 
vimo ndani ya uteseli, 

kuBguru (crow): ndege mkubwa mweusi 
aghalabu mwenye baka jeupe shingoni, au 
bila baka, wa jenera Corvus na familia 
ya Corvidae; nao wote wana kotami ma- 
dhubuti, manyoya meusi yanayong’aa, na 
mabawa mviringo. 

kunja^ (bend): kulazimisha kitu kuwa 
katika umbo pinde au lisilonyooka. 

kuBja^ (flex): kuwa imepinda; kiungo ki- 
napokunjwa pembe kati ya mifupa miwili 
inayofanya kiungo huwa ndogo. Tendo 
kinyume cha kimja ni kunjua. 


kimjua fextend): kuwa nyoofu; kiungo 
dia mifupa kinapokunjuliwa, pembe kati 
ya mifupa miwili inayofanya kiungo huwa 
kubwa. Kinyume cha kunjua ni kunja. 

kupatwa (eclipse): upitaji wa gimba lisilo- 
toa nuru kwenye kivuli cha gimba jingine, 

kupatwa kamili (total eclipse): hali a- 
mbapo gimba la mbinguni liko kwenye 
uvuligiza kabisa wa gimba jingine la 
mbinguni hivyo kwamba hakuna nuru 
inayolipata kabisa. 

kupatwa kiasi (pavtial eclipse): sehemu 
tu ya gimba la mbinguni kuwa kwenye 
uvuligiza wa gimba jingine la mbinguni 
hivyo sehemu yake hupokea nuru. 

kupatwa kwa jua (eclipse of the sun): 
upo uwezekano wa mwezi, dunia na jua 
kuwa kwenye mstari mmoja nmyoofu. 
Katika hali hiyo, mwezi huwa katikati ya 
dimia na jua. Katika tukio hili, kivuli 
cha mwezi huifikia dunia na matokeo 
hayo huitwa kupatwa kwa jua. Obiti ya 
mwezi kuizunguka dunia na obiti ya dunia 
kulizunguka jua zimelala kwenye bapa 
moja. 



kupatwa kwa jua 


kupatwa kwa mwezi (eclipse of the 
moon): hali hii hutokea wakati ambapo 
dunia huwa katikati ya mwezi na jua uki- 
tupa kivuli chake kwenye mwezi ambapo 
mwezi hukosa kuakisi nuru ya jua. 





kupeua 


159 


kusitiri umeme 



kmpatwa kwa mwezi 

kupeua (expand): kueleza husisho au 
onyesho kama jumla au zao la mitajo. 

kupinda (refraction): kubadilisha wele- 
keo wa wimbi au mwali wa nuru, joto, 
sauti, n.k. kwa kupita kimshazari kutoka 
kwenye midia moja na kuingia kwenye 
midia nyingine yenye densiti tofauti. Pia: 
upindaji. 

kupinda kwa sauti (refraction of 
sound): ubadilishaji wa welekeo wa 
wimbi la sauti kutokana na kubadilisha 
midia kama vile kutoka kwenye maji ku- 
ingia hewani au kutoka kwenye mango ku- 
ingia hewani au majini. 

kupri (copper): elementi metali inayoba- 
mbcuka na kuwayaika ikiwa na rangi ka- 
haAvia nyekundu. Alama Cu; uzani atomia 
65.54; namba atomia 29; valensi: 1, au 
2; kiwango cha kuyeyuka: 1083°; kiwango 
cha kuchemka: 2595°C. graviti mahususi 
8.9 kunako 20°^. Pia: shaba 

kupwakujaa (tide): kujaa na kupimgua 
kwa maji ya bahaxi kwa kawaida, kunako- 
tokea mara mbili kwa siku ya mwezl Hu- 
sababishwa na mvuto wa mwezi kwenye 
maji. 

kurekodi (recording): kunasa sauti kwa 
kutumia vifaa kama ukanda, kinasasauti, 
mikrofoni, n.k. 

kurekodi ukanda sumaku (magnetic 
tape-recording): kutia na kuhifadhi 
maelezo au muziki ndani ya ukanda kwa 


kutumia mashine maalumu. 

kuribiti (rivert): tendo la kufunga ma- 
bamba au vibamba vya metali pamoja 
kwa kutumia ribiti. 

kurie (curie): kizio cha harakatiredio kina- 
chotoa mibunguo ya michanguko 3.70x 10^° 
kwa sekunde. Kiliitwa hivyo kutokana na 
Mama Marie Curie (1837-1934). 

kuruba (bend): sehemu iliyopinda kama 
vile ya barabara, mto, reli, n.k. 

kurumbizi (canary): ndege mdogo wa 
njano mwimbaji, hasa alfajiri, S&rinus ca- 
naria ambaye hufugwa kwa burudani. 

kurunzi (torch): taa ndogo ya umeme 
ichukuliwayo mkononi, nayo hupata ni- 
shati ya umeme kutokana na seli kavu 
moja au zaidi au betri ya umeme. Pia: 

tochi 

kurustasia (crustacean): anthropodi wa 
majini wa ngeli ya Crustacea, hasa akiwa 
na gimba lililofunikwa kwa gamba au 
ganda gumu, wakiwa ni pamoja na 
kamba, ushimba (uduvi), kaa, n.k. 



kurustasia 

kusailsha (wasking): kuondoa uchafu 
kwenye vyombo kwa kutumia maji, 
sabuni au ditajenti. 

kusarifu kwa joto (heat treatment): 
kukikanza chuma kwa kiwango fulani cha 
joto halafu kikapozwa ili kilingane na haJi 
inayotakiwa, yaani kuwa kigumu au laini. 

kusitiri umeme (eiectric screening): 







KUSOTU 


160 


kiisa 


mazingira ya vifaa pamoja na kipitishio 
cha umeme ili kuzuia maingiliano ya- 
tokanayo na vurugu la kuvuja kwa umeme 
lisilohitajika. Kwa kawaida, ngao ni wigo 
wa Faradi ambao ni waya uliosetiriwa 
ardhini. Hakuna uga utakaoweza kuzal- 
ishwa kwenye uwazi wa kipitishio kwa njia 
ya chaji ya um-eme wa nje. 

KUSOTU = Kiimfaiikiimbii ya Soma 
Tu (ROM= Read Only Memory): 
sehemu ya kumbukumbu ya kompyuta 
ambayo imerekodiwa aushi. 

kutana (canverge): kuja pamoja toka 
mielekeo na mianzo tofauti. 

kntapika (vomiting): kitendo cha kutoa 
nje chakula na majimaji kutoka tumboni 
kupitia kinywani bila ya hiari, aghalabu 
baada ya kupata kichefuchefu. 

kuta tungu (cavity walls): viambaza 
viwili huku na huku kukiwa na nafasi 
nyembamba katikati. Hutumiwa katika 
majengo kuzuia kelele, baridi. Pia: vi- 
ambazatungu- 

kutoa (subtraction): kupimguza idadi 

kwenye hesabu; kinyume cha tendo la 
kujumlisha. Huonyeshwa kwa alama ya 
mfano -. Hivyo, 5"3 = 2, (Tano toa tatu 
ni mbili). 

kutokuingilika (impenetrability): tabia 
ya mata ambapo magimba mawili haya- 
wezi kushika au kukaa kwenye nafasi moja 
sawia. 

kutopenyeka (impermiable): isiyoru- 
husu kupitiwa au kufyonza giligili. 

kutu^ (rust): tabaka ya oksidi inayofanyika 
kutokana na ubabuzi wa uso wa metali, 
hasa chuma. 

kutu^ (rust fungus): wowote ule wa 
magonjwa kadhaa ya mimea ukindu- 
nishwa kwa vipele au madoa mekundu, 
kahawia au meusi kwenye majani, ma- 


shina, n.k. na husababishwa na kuvu wa 
oda ya Uredinales, Kuna kutu mizizi, 
kutu kwa kila mata ogania hai au iliyok- 
ufa. 

kuu^ (principal): kwanza kwa umuhimu, 
cheo, thamani, n.k. 

kuu^ (reflex): kubwa kuzidi nyuzi 180, 
lakini pimgufu ya nyuzi 360. 

kuume (right): uelekeo kinyume au mka- 
bala na kushoto. 

kuvu (fungusf mmea usio na chaniki- 
witi ambayo mingi huzaana kwa kutumia 
vibufu. Mifano ya kuvu ni uyoga, ukimgu 
(uvundo), ubwiri, n.k. 



kuvu 

kuwili (dual): 1. -a kuhusiana na mbili, 
au pande mbili. Kwa mfano, gari au 
ndege inayodhibitiwa kuwili lina au ina 
seti mbili za udhibiti. 2. katika jiome- 
tria ya juu inapokuwa viambato viwili au 
matendo mawili huweza kubadilishanwa. 
Kwa mfano, nukta tatu huweza kuunga- 
nishwa kupata mistari mitatu. Mistari mi- 
tatu huweza kufanywa ikatishane kimako 



kuza (magnify): fanya taswira iwe kubwa 



kuzidisha 


161 


kwinta 


kuliko kioiwa. 

kuzidisha (multiplication): mchakato 
wa kuradidi kujumiisha. Kwa mfkno: 

2 + 24-2 + 2 + 2 = 2x5 = 10 . Kwa mujibu wa 
hisabati za kisasa kuzidisha ni tendo jozi 
(tendo la viambato viwili). Katika mfano 
uhotolewa 2 na 5 ni viambato. 

kuzidisha kinyume (multiplication in- 
verse): uzidishaji kinyume, au namba 
isiyo sifuri kwa mfano 5 ni kinyume cha 
f kwani katika kuzidisha 5 x f = 1 , au 
f xi = l. 

kuzidisha Kirusi (Russian multiplica- 
tion): mbinu ya kuzidisha ambayo huhi- 
taji tu kuzidisha na kugawa kwa 2 na ku- 
jumlisha. Kwa mfano, tathmini 24 x 16 
24:16 Zidisha 24 kwa 2 na gawa 16 kwa 2 
48:8 Zidisha 48 kwa 2 na gawa 8 kwa 2 
Dharau baki yoyote 
96:4 Zidisha 96 kwa 2 na gawa 4 kwa 2 
192:2 Zidisha 192 kwa 2 na gawa 2 kwa 2 
384:1* 

Tia alama kwa namba witiri kwenye 
safu ya kulia (kuume) ( 1 ): Jumlisha 
namba za kushoto mwa namba witiri 
(384 H- 0 ). 24 X 16 = 0 -b 384. Mbinu 
hii ilibuniwa huko Urusi kusaidia watu 
ambao hawakumudu kuzidisha kwa njia 
ya kawaida lakini waliohitaji kufanya 
maswali kama hiio hapo juu. 

kuzidisha kwa mkasi (cross multi- 
plication): mchakato ambamo sehemu 
mbih zilizolingana hubadilishwa na ki- 
fungu cha maneno mengine yanayoamba- 
tika yakishirikisha tendo la kuzidisha: 
Kwa mfano: 

2 _ 4 2 4 

3 “ 6 ’ 3 6 


kuzidisha njiandefu (long multiplica- 
tion): uzidishaji ambamo mazao sehemu 
mawili au zaidi hutafiitwa, nazo huju- 
mlishwa pamoja kupata jibu. 


kuzirai (fainting): upotezaji wra fahamu 
kwa muda. 

kwangua (scrape): tendo la kuondosha 
chembe za metali kwenye matundu yali- 
yotobolewa kwa kekee kwa njia ya kusaga. 

kwapa^ (armpit): mvungu uho chini ya 
mkono begani. 

kwapa^ (axU): pembe kati ya upande wa 
juu wa jani au kikonyo na shina au tawi 
tegemezi. 

kwapani (axil): pembe kati ya upande wa 
juu wa petiole na shina ia mmea. Pia: 
kwapajani. 

kwaru (coarse)r. -asio laini wala tekechu. 

kwaruza (scribe): tia alama, k.m., tao, 
mstari, nukta, n.k., kwenye metali kwa 
kutumia kikwaruzo. 

kwaza ( constrain): tendo ia kani ya ndani 
kwa ndani ya nmato kutoruhusu mwendo 
au mtiririko wa dutu kama giligiii. 

kweii ( true): sentensi au tamko ambalo ni 
kweli wakati thamani maaiumu inabadili 
kigeu. Kwa mfano, 2a:+3 = 9 ni sentensi ya 
kweli kama a: = 3. Kwa thamani' nyingine 
huwa sentensi au tamko ghaiati. 

kwikwi (singultus): mpindano wa ki- 
wambo imaoletea upumuaji ghafla unao- 
fuatwa na uftmgaji wa kimwenyo, utoke- 
zeao kwa sauti kali. 

kwinini (guinine): aiikaioidi chtmgu isiyo 
rangi, C 2 H 24 N 2 O 2 , yenye fuwele mfano wa 
sindano nayo hutumiwa katika tiba kama 
kiamshi na dawa ya kutibu maiaria. 

kwinta ( guintal): kizio cha uzani au masi 
katika mfumo wa metriki. Kwinta 1 = 
kilogramu 100 . 



L 


162 


lango 


L (L): numerali (namba) ya Kirumi sawa 
na 50 (hamsini). 

labirinthi (labyrinthy. mfumD wa neli 
na nyuzi kwenye sikiondani. Labirinthi 
ya kimifupa iko pembeni mwa fuwL 
Labirinthi-utando ina utando uliojazwa 
kiowevu na husaki ndani ya labirinthi ya 
Hmifupa.. 

ladha (taste): hisia ambayo kwayo utamu 
au u^ungu au ukali wa vitu hutambuliwa 
na ulimi. 

lahamu (paste): dutu au mtayarisho 
wowote ulio katika masi laini au plastikia 

lahani (note): sauti fulani ya ala ya muziki 
au wimbo; nota. 

laika mzizi (root hair)-. kitu mfano wa 
imywele kinachokua kwenye mzizi kikiwa 
na kiambaza chembamba sana cha seli. 
Mizizi ya idadi kubwa ya laika mzizi iko 
karibu na ncha ya mzizi. Kazi ya laika ni 
kuchukua na kufyonza maji toka ardhini. 

laka^ (lacgver): dutu angavu au ya rangi 
itumiwayo kufanyiza uso mgiimu mng’avu 
kwenye metali au mbao, au kuzifanya ny- 
wele zibakie mahali pake. 

laka^ (lake): pigimenti chechevu itumi- 
wayo katika kudabighi nguo na kwenye 
wino wa mchapishaji, ikitengenezwa ku- 
tokana na muimgano wa mata mahu- 
luku rangishaji na kampaundi simahu- 
luku, aghalabu chiimvi ya metali, oksidi 
au hidroksidi. 

laki (one hundred thousand): elfu mia 


,1 

moja au 100 000. 

lakiri (sealing wax): dutu rezinia laini 
inapokanzwa, nao hutumiwa kufungia 
barua, hati, n.k. 

laktesi (lactase): kundi lolote lile la vi- 
meng’enya ambavyo huhidrolisha laktosi 
kuwa glukosi na galaktosi. 

laktometa (lactometer): ala ya kubai- 
nisha graviti mahususi ya maziwa. 

laktosi (lactose): disakaridi fuweli nye- 
upe inayopatikana kwenye maziwa, na 
hutumiwa katika utengenezaji madawa na 
vyakula vya watoto. 

lami (tar): mashata ya madini yana- 
yonata sana na hutumika kutiwa kwenye 
barabara na kwenye mbao ili maji 
yasipenye au kuzuia mbao zisishambuliwe 
na wadudu. 

lamingo (bitumen): dutu zinazonata am- 
bazo hutumika hasa katika utengenezaji 
wa barabara. 

lamingumu (asphalt)-. dutu kama lami 
nayo huchanganywa na kokoto kujenga 
nyuso za barabara na viwanja vya 
michezo. 

landani (similar)•. huaridhia violwa, dutu, 
michakato na minururisho kama ina tabia 
nyingi zinazoshabihiana au ndvmi zinazo- 
fanana; lakini enye sifa chaehe sana to- 
fauti. 

lango (gate)•. kizuizi jongefu, aghalabu 
chenye bawaba kwa ajili ya kufimga uwazi 
kwenye ukuta, ua, n.k. 



lansileti 


163 


lenm mbimiko 


lansileti (lancelets): mnyama mdogo 
kama samaki, wa jenera Amphiozus 
anayepatikana mchangani kimako maji 
madogo, akihusiana na vetebrata. 

lateksi (latex): utomvu kama maziwa toka 
kwenye mimea kama mpira, nao huganda 
unapoachwa wazi hewani. 

latitiido (latitude): umbali kaskazini au 
kusini mwa ikweta upimwao katika digrii. 

lava (iavm ): 1. magima inayotokezea kwe- 
nye zaha na tundu nyingine. 2. mwamba 
moto wowote tokezi ulioumbika kutokana 
na upoaji na umangokaji wa magima ina- 
yotokezea kwenye zaha. 

lavorotatoria (laevorotatory): anaoge- 
uza bapa la ubinikizaji ncha wa nuru 
kwenda kushoto, kama baadhi ya fuwele 
n.k. 

lavnlosi (laevulose): jina jingine la: frak- 
tosi. 

legea (sag): kufanya namna ya tao ku- 
tokana na kukabiliwa na uzani au kani 
dhidi yake, k.m., waya au kamba iliyo- 
wekewa nguo hufanya tao. Kinyume chake 
ni kukazika. 

lehemu (solder): kuunganisha violwa me- 
tali mbili au zaidi kwa aloi iliyoyeyunga- 
nishwa bila ya kukanza metali hizo hadi 
kufikia kiwango cha kuyeyuka. 

lekithini (lecithin): fosfolipidi njano- 
kahawia zipatikanazo kwenye tishu za 
mimea na wanyama, hasa kiini cha 
yai. Hutumiwa kutengenezea mishumaa, 
vipodozi na wino. 

leagelenge (hlister): mfutuko mdogo 
kwenye ngozi wenye mata majimaji au 
damaji unaotokana na kuunguzwa na 
maji ya moto, kaa la moto, jua kali au 
msuguano na kitu kigumu. 

lengo (target): uso ambamo mkondo wa 


chembe huelekezwa au kulengwa. 

lenzi (lens): kipande cha dutu angavu, 
aghalabu kioo, chenye uso mmoja au 
nyuso mbili zilizopinda, ambacho hutu- 
miwa kubadili kutanio la miali ya nuru. 
Hutumika pia kwa ajili ya kukuzia violwa 
au kurekebisha hitilafu za kuona kwa ma- 
cho. 

lenzi akromatia (achromatic lens): 
muimgano wa lenzi mbili ambamo vioo 
viwili tofauti husanifiwa ili kuondoa kiasi 
kikubwa cha ila ya rangi. 

lenzi darubmi (teiephoto iens): lenzi 
yenye mtangamano wa lenzi mbinuko na 
lenzi mbonyeo ambazo hutumika badala 
ya lenzi za kawaida ili kupata taswira 
zilizokuzwa na za violwa vilivyo mbali. 
Mfumo wa lenzi darubini huzidisha athari 
ya urefu wa fokasi bila ya kulazimika 
kuongeza umbali baina ya filamu na lenzi. 

lenzi elektronia (electron iens): mfumo 
wa umeme au uga wa umeme imaotumika 
kufokasi mwonzi wa elektroni kwa namna 
inayofanana na lenzi ya maonzi. Lenzi 
elektronia hutumiwa kwenye hadubini za 
elektroni, neli za mwali wa kathodi, n.k. 

lenzi isorangi (achromatic lens): ta- 
zama: lenzi akromatia 

lenzi isostigima (anastigmat lens): 
lenzi iliyorekebishwa na kuondolewa ila ya 
astigima. 

lenzijicho (eyepiece): lenzi ambayo mtu 
hutazamia katika kutumia darubini au 
hadubini. 

lenzi mbinako (convex iens): lenzi am- 
bayo ni nene katikati kuliko kwenye ncha, 
nayo hukutanisha miali ya nuru kwenye 
fokasi. 



lenzi mbonyeo 


164 


limfe 



lemi mbinuko 

lensi mbonyeo (concave lens): lenzi a- 
mbayo hutawanya miali sambamba ya 
nuru, nayo ni nyembamba katikati na 
nene nchani. 



lenzi mbonyeo 

lensi pembepana (wide angle lens): 
aina ya lenzi ya kamera ambayo hutumiwa 
kupigia picha zenye kutwaa nafasi pana 
mno ya mandhari (mpaka 100'') ikiwa na 
urefu wa fokasi mfupi. 

leBzi tawanyife (diverging lens): aina ya 
lenzi inayochanisha miali ya nuru ielekee 
pande mbalimbali kutoka kwenye chanzo 
kimoja. 

leBzi tiife (spherical lens): lenzi ambayo 
nyuso zake ni sehemu tu ya tufe. 

lenzi ya fresneli (fresnel lens): lenzi 
ya maonzi ambayo uso wake una lenzi 
ndogondogo zilizopangwa kwa namna a- 
mbayo hutoa lenzi nyepesi yenye kipenyo 
kikubwa na urefu wa fokasi mfupi. Lenzi 
hii hutumika kwenye taa za magari, taa za 
kuchunguzia, n.k. Iliitwa hivyo kutokana 
na A.J. Fresnel (1788-1827). 

lenzi ya mmiskasi (meniscus lens): 
lenzi ambayo ina uso wa mbinuko upande 
mmoja na uso wa mbonyeo upande 
mwingine. 


lenzi zumii (zaom lens): lenzi iliyo na 
uwezo wa kupiga picha zilizo umbali 
mbalimbali kutokana na kubadilika kwa 
fokasi yake. 

lifti (lift). tazama: kambarau^ iiyauyu 

liga^ (venom): giligili sumu ambayo 
baadhi ya wanyama kama nyoka, buibui 
au nge huchoza na kudunga kwenye mwili 
wa mhasiriwa wake kwa kumuuma, ku- 
mdunga, n.k. 

liga^ (toxin): lolote lile la mazao mahususi 
ya sumu yanayotengenezwa na vidubini 
pathojeni na yanayoletea vitu vinavyo- 
sababisha magonjwa mbalimbali kama 
pepopunda, dondakoo, n.k. 

liginiiii (lignin) dutu inayoshikamanisha 
ubao pamoja baada ya kupoteza ute- 
seli. Uondoshaji liginini kupata selulosi 
safi ni hatua muhimu katika utengenezaji 
karatasi na rayoni. 

lihamu (solder): metali laini, aghalabu 
mchanganyiko wa risasi (au plumbi) na 
bati au stani, ambao hutumiwa ukiwa 
myeyuko ili kuunganisha nyuso za me- 
tali nyingine. Lihamu ya bati na risasi 
huyeyuka kati ya 200''-300''C, na lihamu 
ya shaba ni zaidi. 

likiza (wean): achisha mtoto kunyonya. 

lima (cultivate): tayarisha udongo na 
kustawisha mazao. 

limfoidi (lymphoid): -enye au kuhusiana 
na tishu inayofanyiza sehemu kuu ya tezi 
limfu. 

limfosaiti (lymphocyte): seli nyeupe ya 
damu inayofanyika kwenye tishu za limfu. 

limfu (lymph) giligili alikalini kiasi, 
angavu, na njanonjano (huweza ku- 
hesabiwa kuwa ni damu isiyokuwa na seli 
nyekundu) inayotenguliwa toka kwcnye 
i;ishu za mwili na kuingizwa kwenye 




lineni 


165 


logi 


mkondo wa damu kwa michirizi ya giligili 
hiyo. 

lineni (linen): kitambaa kilichofumwa ku- 
tokana na nyuzi za kitani. 

linganifu (regular)-. -enye umbo au 
mpangilio mraba au mstatili. 

linganisha (compare): 1. namba huweza 
kulinganishwa kwa njia kadhaa: kwa 
mfano ni kubwa zaidi kiasi gani (kwa ku- 
toa), au ni maxa ngapi kubwa zaidi (ku- 
gawa au kuzidisha). 2. baadhi ya tabia 
huweza kulinganishwa. Ulinganishwaji ni 
msingi muhimu kwa upimaji. Unaweza 
kulinganisha urefu, uzito, maeneo, rangi, 
n.k. 

linoliamu (linoleum): maunzi tandavu 
yaliyotengenezwa kwa hesiani, kitani, 
n.k., yakiwa yamegozwa kwa kanieneo 
na joto kwa mchanganyiko wa gome u- 
ngaunga, mafuta ya kitani, rosini na pig- 
imenti. Hutumiwa kufunikia sakafu. 

llnotaipu (iinotype): aina ya mashine 
ya upangaji herufi yenye kibodi ambayo 
husubu mistari mango ya chapa. 

linta (lintel): zege iliyomiminwa na mwa- 
shi kimtambaa juu ya mwimo wa dirisha 
au mlango kama kitegemezi chake. Pia: 
kizumba 

lipase (lipase): kimeng’enya kinachoto- 
lewa na ini, kongosho, na ogani nyingine 
za mfumo wa mmeng’enyo, ambacho 
hubadili mafuta au shahamu kuwa asidi 
mafuta na giliseroli. 

lipoma (lipoma): uvimbe uliofanyika kwa 
tishu ya mafuta. 

lipu (plaater): tabaka la ukuta wa jengo 
au dari uliosiribwa kwa udongo, saruji, 
chokaa, n.k., na kuwa na uso sawa na 
laini. Kupiga lipu ni kusiriba au kulai- 
nisha ukuta au dari kwa kutumia udongo 


wa lipu ambao ni mchanganyiko tepetepe 
wa mchanga, chokaa, saruji, na maji. 

lipuka (backfire): kutoa mpasuko mkubwa 
kama mlipuko kwenye injini ya petroli. 

lipunje (render): ukuta wa nje ya jengo 
uliosiribwa au kulainishwa kwa udongo 
wa lipu. 

lisha (feedf. patia chakula kwa ajili ya 
kuendeleza uhai, afya na harakati za 
mwili. 

lishe ototropia (auiotropic nutrition): 
lishe ya mimea yenye kujijengea dutu za 
lishe, hasa kwa kusanisinuru au kwa usa- 
nisikemikali. 

lita^ (litre): kizio cha ujazo ambacho ni 
mjao unaokaliwa na kilogramu moja ya 
maji katika halijoto ya 4®C. sawa na sen- 
timeta ujazo elfu moja, lOOOsm^- 

lita^ (tamish): (kwa metali ng’avu zina- 
zonga’rika) kubabuka, k.m., fedha hulita 
na kuwa duni. 

lithi (lithium): elementi metali laini iliyo 
nyepesi kuliko metali zote, na hupati- 
kana imeunganika katika baadhi ya ma- 
dini. Alama yake ni Li; namba atomia: 
3; uzani atomia: 6.941; valensi: 1; densiti 
husianifu: 0.534; kiwango cha kuye^mka: 
179°C; kiwango cha kuchemka: 1317°C. 

litimasi (litmus): dutu yenye ran^i ya bu- 
luu ipatikanayo katika mimea fulani ya 
licheni. Aghalabu huwa katika namna ya 
kipande cha karatasi. 

liwato (butt): mpini ulio mwisho wa 
chombo au silaha. 

liza (transpire): 1. kutoa maji au mvuke 
kupitia kwenye ngozi, utando telezi, n.k. 
2 . kutoa maji yakiwa mvuke, hasa kupitia 
kwenye stomata za majani. 

logi (logarithm): nambakipeo ya namba 



logikizio 


166 


lusoko 


hiyo ambayo namba msingi (iitwayo kizio) 
haina budi kupandishwa kupata namba 
fulani, (iitwayo Euitilogi). 

logikizio (common logarithm): logi a- 
mbamo 10 ni kizio chake. 

LOGO ( LOGO ): lugha rahisi kutumia 
kwenye grafu linaloonyesha ni rangi ipi 
au alama ipi hushabihiana na kila seti ya 
data. 

lokasi (locus): seti ya nukta au mistari a- 
mbayo kuwapo kwake hutosheleza au hua- 
muliwa na sharti moja au zaidi lililotajwa. 

lokasi ya mlinganyo (locus of egua- 
tion): seti ya nukta yenye nukta hizo 
(na nukta hizo tu) ambazo majira 
yake yanatosheleza mlinganyo uliotolewa. 
Mfano, katika lokasi ya mlinganyo 2x x 3j/ 
= 6 ni mstari mnyoofu ambapo mstari una 
nukta (0.2) na (3.0) 

lolenzi (objective): lenzi kwenye darubini 
au hadubini iliyo karibu kabisa na kiolwa. 

longitudo (longitude): umbali wa pembe 
mashariki au magharibi mwa uso wa 
dunia ukipimwa kwa pembe iliyo baina ya 
meridiani ya mahali maalumu na meridi- 
ani kuu. Meridiani kuu ni kama vile ile ya 
Greenwich, Uingereza ikielezwa kwa digrii 
au tofauti ya muda mshabaha. 

lori unganifu (articulated lorry): lori 
lililoundwa kwa sehemu mbili hivyo 
kwamba hupinda kwenye kiungo. Pia: lori 
la tela. 

lozi (almond): kiini cha kokwa, mfano wa 
badamu kinachopatikana kwenye tunda la 
mlozi. 


lugha asilia (natural language): lugha 
sawa na inavyozungumzwa na watu. 

lugha ya hoja (guery language): lugha 
ambayo imekusanywa hasa kwa ajili ya 
usimamizi kuuliza datamsingi ya mfiuno. 

lukemia (leukaemia): ugonjwa unaofanya 
damu ya mtu kuwa na seli nyeupe za 
damu zilizo nyingi kupita kiasi. Wengu 
huvimba sana na kwa kawaida mtu huyo 
hufa 

lukoka (wavelength): umbah kati ya 
chembe moja ya wimbi na chembe 
mshabaha kwenye wimbi la pili jirani. 

lukosaiti (leucocyte): seli nyeupe za 
damu. 

lulumizi (nacre): dutu ngumu, pinde- 
mvua, zaidi ikiwa kalisi kabonati, ina- 
yofanya tabaka ya ndani ya mokombe 
ya baadhi ya moluska, kama vile chaza. 
Hutumwa kutengenezea vifungo, ku- 
pamba, n.k. 

lumeni (lumenf. kizio cha kiasi cha 
mtiririko wa nishati ng’avu. Alama yake 
ni: Im. 

lupa (brass): tazama: brasi 

lusoko (caldera): kajsoko ya zaha iliyo- 
tanuka kutokana na iplipuko au mgwo wa 
pia. 



M 


167 


madigadi 


M,m 


M (My. numerali ya Kirumi kwa aiili ya 
1000 (elfu). 

maabara (laboratory): jengo au chumba 
naaaliimu ambamo mwanasayansi hu- 
fanyia keizi kuchvmguza, kupima, au ku- 
tayarisha maunzi mbalimbali. 

maana (sense): 1. mwelekeo unaoweze- 
kana. Tukiwa na mstari wowote ule kuna 
mieleko miwili inayowezekana, kila uele- 
keo huitwa maana ya ulelekeo. Moja ni 
maana chanya, na ya pili ni maana hasi 
(au kinyume). 2. uelekeo wa mzunguko. 
Kinyumesaa kwa jumla huwa maana 
chanya ya mzimguko (-k), na kisaa kuwa 
maana hasi (-). 



maarifa (knowledge): ujuzi wa-hoja, kweli 
au kanuni kama vile kutokana na mtaala 
au uchunguzi. 

maatilifu (abnormalities): kasoro au 
ila iliyo kwenye kitu tofauti na umbo, 
mutmdo, au na mn a yake ya kawaida. Ki- 
wete, kiziwi, kipofu, bubu na kibiongo ni 
watu wenye maatilifu ya mwili 

mabaka ya jua (sun spots): mabaka au 
madoa meusi yanayoonekana kwenye jua 
ambayo huwa ni vyeneo vya gesi iliyopoa. 
Kuwapo kwake huungana na mabadi- 
liko ya papohapo katika uga wa umeme 


wa jua. Huonekana kuwa katika miduara 
yenye kipindi cha karibu miaka 11. 

mabaki ya feleji (scraps of steel): 
masalia ya metali yaliyotumika kwa kazi 
mbalimbali, kisha yakakusanywa tena 
na kuyeyushwa ndani ya tanuri kwa 
kuchanganywa na chuma mfuo kusudi 
kipatikane chuma kingine kilicho bora na 
imara. 

mabano (braces): mazuio {} yanayotu- 
mika kumaanisha seti. Memba au vi- 
ambato vya seti huwa ndani ya mazuio 
haya maalumu. Kwa mfano, seti ya irabu 
huweza kuandikwa {a,e,i,o,u}. 

machange mantiki (logic blocks): seti 
3^, machange ya mti au plastiki ambayo 
husaidia kuendeleza fikira za kimantiki. 
Kuna seti nyingi tofauti na moja ina- 
elezwa. 

macheo (sunrise): wakati jua linapo- 
chomoza; mapambazuko. Ling: mach- 
weo. 

machipuo (spring): msimu kati ya ma- 
jira ya baridi na majira ya joto ambapo 
mbegu huota na miti kuchipua majani na 
vitawi tena. 

machweo (sunset): wakati jua linapo- 
zama. Ling. macheo. 

madawa (pharmaceuticals): dutu zilizo- 
tayarishwa maalumvi kwa ajili ya kutu- ■ 
miwa katika tiba. 

madigadi (mudguard): metali bapa ili- 
yobinuka maalumu kwa ajili ya kuzuia 



madini 


168 


mahali 


matope juu jra gurudumu la gari, baiskeli, 
au pikipiki. 



madigadi 


madini (mineral): dutu ambayo si mnya- 
ma wala mmea ambayo aghalabu hu- 
patikana kwa kuchimba au kufuktia ardhi. 
Mifano ya madini ni pamoja na elementi 
Imwaida kama dhahabu, fedha, chumvi, 
shondo, rubi, ulanga, n.k. 

maegemo (buttress): mwega uliojengwa 
dhidi ya ukuta. 

mafindoflndio (tonsilitis): mchonyoto wa 
tonsili moja au zaidi. 

mafua (cold). makamba (influenza) hafifu 
au ugonjwa unaosababishwa na virasi 
ambao huleta uchungu, makohozi, na 
makamasi puani na koromeoni. Huam- 
bukiza sana kwa kuvutiana au kuvutis- 
hana hewa au kugusana na mgonjwa. 

mafunjo (reeds): shina nyoofu la nyasi 
ndefu anuai, hasa za jenera ya PhragmHes 
na Arundo zinazostawi kwenye majava, 
zikiwa na shina pingili lililo wazi ndani. 

mafunta (sebum): tazama; seba 

mafuriko (floods). mtiririko wa maji 
mengi yanayoftmika ardhi ambayo kwa 
kawaida ni kavu kutokana na kujaa mno 
kwa gimba la maji hasa ya mto. 

mafuta (fat). dutu nyeupe au njano katika 
damu ya mnyama na katika mimea, nayo 
ni esta ya gliseroli na asidi mafuta moja 
au zaidi. Katika hidrolisisi huchanganuka 


kuwa gliseroli na mchanganyiko wa asidi 
mafuta. Mafuta ni mango katika hali- 
joto ya chumbani na uto ni Idowevu. 
Dutu nyingine zinazoweza kumumimyika 
kwenye alikoholi moto huitwa mafuta pia. 
Lakini ri mafuta halisi, siagi ni mafuta 
halisi. 

mafuta ya kitani (linseed oil) mafuta 
njano yanayozidtdiwa kutokana na mbegu 
za kitani. Yana sifa kubwa ya kukauka, 
nayo hutumiwa katika kutengeneza rangi, 
wino wa uchapaji, linoliamu, n.k. 

mageuzo ya nyukilia (nuclear trans- 
formation). badiliko la nyukilidi moja 
kuwa nyingine. 

magima (magma) 1. maruizi teketeke 
chini au ndani ya ganda la dunia ambayo 
kutokana nayo, mwambamoto huumbika. 
2. lahamu yenye mata mango na owevu. 

maginetiti (magnetite): madini nyeusi 
siimakishwaji ambayo ina oksidi za feri 
kwenye nanma ya fuwele-miche na chuma 
pengine huwa chuma kinabadiliwa na 
maginesi, zinki, kromi, n.k. 

magnesi (magriesium) elementi metalia 
nyepesi na nyeupe-fedha ya mfuhlizo wa 
madini alikalini ambayo huimgua moto 
mkali mweupe. Hupatikana zaidi kwenye 
magnesiti, dolomiti, na kanaliti, na hutu- 
miwa kwenye aloi-imzi, glopu mmweko, 
fataki, n.k. Alama ni Mg; namba ato- 
mia: l^; uzani atomia: 24.312; valensi: 
2; densiti husianifu: 1.738; kiwango cha 
kuyeyuka: 651 °C; kiwango cha kuchemka 
1107°C. 

mahali^ (address): nafasi ya nukta kwenye 
bapa ielezwayo kwa mujibu wa majira 
yake. 



mahali 


169 


majichumvi 


4 




1 

- 

mahali pa N ni (5,2) 

2 



jiray 

1 

- 


i 

u ^ 

1 

2 3 4 

5 6 7 


jira X 
mahali 

maliali^ (position)\ nafasi inayokaliwa. 
Kwa mfano maliali pa nukta huweza 
kuonyeshwa kwa majira kwenye grafu. 

mahati (marking gauge)\ chombo kili- 
chotengenezwa kwa change nene ia ubao 
kikiwa na tundu ambaJo pau yenye vi- 
pimio hupenyezwa na kutokezea upande 
wa pili wa tundu. Nacho hurekebishwa 
kwa kulegeza na kukaza sukurubu mbaJi 
au karibu na pini. Pini ndio inayotu- 
mika kutilia alama. Chombo hiki hutu- 
miwa na seremaJa kufanyia mistari mi- 
nyofu au sambamba. 



mahati 

mahiiliiku (ovganic): -a kuhusu ngeli ya 
kampaundi ambazo hapo awaJi zilihusu 
tu zile kampaundi ambazo zihtokana na 
mimea na wanyama, lakini kwa sasa ni 
pamoja na kampaundi zote za kaboni. 
Pia: ogania. 

mahusiano kimstari (linear relation- 
ship)\ mahusiano yaliyopo kati ya vigeu 
viwili kama yale yanayowakilishwa na 
grafu katika namna ambayo viasi hutofau- 
tiana kimoja kwa kingine na hatimaye ku- 
unda mstari mnyoofu endapo mstari mny- 


oofu utapita kwenye chanzo, basi viasi 
hivyo vitawiana moja kwa moja ambapo 
m ni mwinuko wa mstari kwa maelezo ya 
jumla. Mahusiano ya mlingano wa mstari 
mnyoofu huonyeshwa hivi: y =r ma? -f c am- 
bapo c ni ungano la mstari kwenye jira y 
endapo haipiti kwenye chanzo. 

mahususi (specific)\ -aJiotajwa wazi au 
kuukiliwa. 

maili kijiografia (nautical mile)\ maili 
60 kijiografia = 1°. Kwa kuwa Dunia si 
tufe kamili, urefu huo ungesigana mahali 
hata mahaJi. Thamani wastani ndiyo basi 
hutumika na maili kijiografia huchuliwa 
kuwa kilomita 1.85. 

maingiliano (interference): ,1. uhiniki- 
zaji wa wimbi moja kwa jingine. 2. ma- 
tokeo ya pamoja ya mionzi miwili ya 
nura, inayoleta upoteaji wa nishati katika 
maeneo fulani na uimarishaji wa nishati 
kwenye maeneo mengine. 

majarini^ (margarine)\ siagi inayoten- 
genezwa kutokana na mafuta ya mbegu 
(mimea) na wanyama kwa kuyavim- 
jua na maji na kuongeza kiasi kidogo 
cha maziwa, chumvi, vitaminij mata 
rangishaji, n.k. 

majeruhi (casualty)\ mtu aJiyeuawa au 
kuumizwa kwenye vita au ajali. 

maji (water): kiowevu cha kawaida kabisa 
nacho hakina rangi, harufu wala ladha na 
huanguka toka angani kikiwa mvua, hu- 
fanya mito, maziwa na bahari kisha hu- 
nywewa na watu na wanyama na kimy- 
weshea mimea. 

majibahari (sea~water)\ maji ya bahari 
aghaJabu yenye 2.8% natiri' kloridi, 0.2% 
magnesi saJfati, 0.1% kaJisi saJfati, na 
0.1% kaJi kloridi. 

majichumvi (saltwater): maji yenye kiasi 
kikubwa cha chumvi, kama vile ya bahari, 
ziwa Natroni na baadhi ya visima. 



majificho 


170 


makazimiti 


majificho (camouflage): hali 5?a ku- 
jibadili au kuhadaa ili utambuzi usi- 
fanywe kwa urahisi. Ni mbinu ya ku- 
jikinga na adui kwa watu, wanyama, 
ndege, wadudu, samaki, n.k. 

maji kongosho (pancreatic juice): gili- 
gili muhimu ya mmeng’enyo inayo- 
mwagwa kwenye ujengelele baada ya ku-- 
chozwa na kongosho. 

majikujaa (high tide): wakati ambapo 
maji yapo juu kabisa kwenye ufukwe wa 
bahari kwa sababu ya kujaa. 

majikupwa (neap tide): wakati ambapo 
maji yako chini kabisa kwenye ufukwe Aya 
bahari kwa sababu maji yametoka. Pia: 
majimafu 

maji laini (soft water): maji yasiyokuwa 
na chumvi za kalisi au magnesi. Sabuni 
hufanya povu mara moja kwenye maji 
laini. 

maji ya ufuwelikaji (water of cry- 
stallization): uwiano tama wa molekuli 
ya maji, iliyounganika kikemikali na ioni 
au molekuli, kwenye fuwele zilizofany- 
izwa toka kwenye mhnumtmyo ya maji, 
k.m. Kwa kupri (II) salfati uwiano wa ka^ 
mpaundi kwa maji ya ufuwelikaji ni 1:5; 
fomula ya kampaudi ni CuSO^^SH^O. 

majira (coordinates): jozi mpango za 
namba ambazo hueleza nukta kwa kure- 
jea mistari iitwayo jira x na jira y. Jozi 
mpango ni ile ambamo mpango wa namba 
ni muhimu, (3, 5) si sawa Pa (5, 3). 

majira jua (solar time): muda upimwao 
kwa kutumia marejeo ya jua. 

majira Katesia (Cartesian coordi- 
nates): majira ya nukta mwenye bapa 
au nafasi ambayo hufafanuliwa kwa imi- 
bali sulubi na nukta toka kwenye majira 
mawili (au matatu) yahayoungana na ku- 
fanya pembe mraba. 


majira mstari (linear coordinates): 
mfumo wa majira ambamo kila seti ya 
majira hupambanua mstari, kwa kawaida 
ikiwa ni rejea ya majira. Kwa hiyo, majira 
mstari (a, b, c) yangelipambanua mstari 
ambao mlinganyo wa Katesia kawaida ni 
ax + by+ c= 0. 

majira nguzombili (bipolar coordi- 
nate): mfumo wa majira ambamo nafasi 
ya nukta katika bapa hupambanuliwa na 
masafa mawili r na i kutoka nukta fungwa 
mbili za rejea. 

majira shazari (obligue a^es}. majira 
ambayo kwa pamoja si kisulvbi. 

majitumbo (gastric juice): giligili ya 
mmeng’enyo inayochozwa na tezi za 
tumbo ikiwa na pepsini na vimeng’enyo 
vmgme. 

makaa (coai}. madini mango na meusi a- 
mbayo kwa ndani mna kaboni iliyotokana 
na mimea na wanyama wafu kwa mi- 
aka mingi. Huchimbuliwa ardhini na ku- 
tumiwa kama fueU. 

makanikia giligili (fluid mechanics): 
mtaala wa gesi na viowevu kwenye utuli 
(giligili tuli) au kwenye mwendo (giligili 
mwendo) 

makapi (brah): maganda ya ngano, 
mahindi, mpunga au nafaka nyingine. 

makata (antivenom): kizimua smnu ki- 
nachotengenezwa kwenye damu kwa udu- 
ngaji wa kurudiarudia wa siunu ya 
wanyama kama vile nyoka, buibui, ku- 
tokana na damu hiyo. 

makazimiti (arboreal): -a ktihusu wa- 
nyama wanaoishi juu ya miti, Kwa mfano 
ngedere ni wanyama makazimiti. Aidha 
huelezea makazingira, kwa mathalani 
ngedere huishi kwenye mazingira maJhi,zi- 
miti. 



makazi ya sumaku 


171 


manati 


makazi ya sumaku ( magnetic do- 
mains ): vyeneo kutambuka nafasi yapata 
milimita 1-0.1 kwenye dutu ya chuma 
sumaku ambamo atomi ya momenti za 
sumaku hupangwa wakati dutu ime- 
sumakishwa. Matumizi ya uga wa sumaku 
wa nje huongeza namba na kilingo cha 
makazi yaliyopangika. 

maki (thickness): mawanda kukatisha 
kichwa, kinyume na kukatisha lurefu 

makisio (estimate): ukadiriaji kiasi cha 
kitu bila ya kukipima. Makisio ya ba- 
jeti ni matarajio ya mapato na ma- 
tumizi. Lolote linaweza kutokea kama 
kukosa mapato yaliyotarajiwa, kupanda 
kwa gharama na bei, pamoja na kushuka 
kwa bei za bidhaa. 

makro ( macro ): amri sahili ya kibodi 
(bodota), ambayo yenyewe hurudia mlo- 
longo mahususi wa mapigo na/au amri 
zilizoingizwa kabla na huwekwa akiba. 

maksai (ox): dume pevu lililohasiwa la 
jenera Bos, ambalo hutumiwa kukokota 
magari na plau au kwa chakula (nyama). 

malai ( cream ): sehemu ya maziwa mabichi 
ambayo imejaa mafuta ya siagi. Aghalabu 
hutanda juu ya maziwa yaliyotuama. 

malale ( trypanosomiasis ): ugonjwa una- 
oenezwa na mbung’o, unaosababisha u- 
zito kupungua, homa na uchovu mwingi 
usababishwao na protozoa usinga wadogo. 

malaria (malaria): ugonjwa unaoamba- 
tana na baridi, homa na kutoka jasho 
ambao husababishwa na protozoa vidu- 
sia wanaokaa kuharibu seli nyekimdu za 
damu Protozoa hao huenezwa kwenye 
damu ya binadamu na mbu aitwaye anofe- 
lesi. 

maligamu (amalgam): mchanganyiko au 
muTmganiko. 

malisho (pasture): ardhi iliyofimikwa na 


nyasi au vituka kwa ajili ya kulishia 
mifugo. 

malkia (gueen): jike zazi la sungu, nyuki, 
manyigu, au mchwa. 

malo / substrate )•. tazama: kimeng’enywa 

maltimeta (multimeter): kipimo cha 
kupimia umeme, kinachofajiya kazi kama 
voltimeta na ameta. Kwa ndani kina be- 
tri kavu kusudi iweze kufanya kazi kama 
ometa. 

maltosi (maltose): sukari fuweli nyeupe, 
C 12 H 22 O 11 , inayotengenezwa kwa amaJi 
ya diastasi (kama kwenye kimea) kwenye 
wanga. 

mamalia ( mamalia ): vetebrata yoyote 
wa ngeli ya mamalia, pamoja na bi- 
nadamu, ambao huwanyonyesha watoto 
wao maziwa toka kwenye matiti yao. 
Wana miih yenye manyoya, na ukiacha 
watundumwe, wote huzaa watoto badala 
ya kutaga. 

mamba (crocodile}. reptilia mkubwa 
anayeishi kwenye mito au maziwa wa 
jenera Crocodylus mwenye pua iliyocho- 
ngoka. 



mamba 


mambo (peg): kigingi cha mti, metali, 
n.k., kinachokitwa ardhini kvimsaidia 
mpimaardhi au mwashi kuwdca vipimo 
vya eneo la ardhi au msingi wa jengo. 

manati (catapult): kitumi cha kurushia 
mawe au kuwindia ndege. 



mandharimbele 


172 


manzuki 


mandharimbele (foreground): kitu au 
sehemu iliyopo mbele ya kiolwa kina- 
chotarajiwa kupigwa picha, au ile sehemu 
ya mbele kabisa katika picha yenyewe 

mandharinyuma (ibackground): kitu au 
sehemu iliyopo nyuma ya kile kiolwa ki- 
nachotarajiwa kupigwa picha, au sehemu 
ya nyuma kwenye picha. 

manganizi (manganese): metali kijivu- 
nyeupe na kechu ambayo ni namna ya 
alotropia nne ikipatikana hasa kwenye 
pirolusiti na rodoniti, na hutumika katika 
utengenezaji wa feleji na aloi ferosumaku. 
Alama: Mn; namba atomia: 25; uzani ato- 
mia: 54.938; valensi: 1,2,3,4,6 na 7; densiti 
husianifu 7.2 kunako 20°C. 

manganizi oksidi (manganese oxide): 

kampaundi ya manganizi na oksijeni, hasa 
manganizi dioksidi MnO^. 

mangea (dag): takataha zinazosalia au zi- 
nazotengwa baada ya kuzidua mtapo wa 
chuma katika tanuri. Pia: mavi chuma 

mango (solid): kitu chochote chenye timbo 
na mjao maalumu pamoja na uzani. 
Umbo mango lina urefu, upana na kina. 

mango hobela (amorphous solids): 
mango zisizokuwa na umbo au zisizokuwa 
na muundo fuwelia. Kwa mfano, unga ni 
mango hobela. 

mangoika (solidify): kubadilika toka 
kiowevu kuwa mango inapopozwa, k.m., 
nta owevu ikipoa huwa mango. Linga- 
nisha na ufuwelikaji na mvukemango. 

mango linganifu (regular solid): mango 
yenye nyuso ambazo ni pandenyingi li- 
nganifu, zote mbili jirani zikibetuka kwa 
pembe sawa. Kuna mango tano linga- 
nifru piramidipembetatu (pembetatu pa- 
ndesawa 4); mchemraba au pandesita 
(miraba 6); pandenane (pembetatu sawa 
8); pandekumi na mbili (pandetano 12); 
na ikosahedroni (pembetatu sawa 20). 


mangwene ('nimbus): mawingu manene, 
aghalabu ya kijivu, bila ya umbo tama, 
nayo hufanyika kunako mwinuko wa kilo- 
mita 2 kutoka ardhini. 

msmii (semen): giligili nyeupenyeup^e na- 
tiani inayotolewa na ogzmi ya kiume ya 
uzazi ikiwa na vinyiriri. 

manometa (manometer): ala yoyote ina- 
yotumiwa kwa ajili ya kupima kanieneo 
ya gesi. 



manoineta 

mantiki (logic): sayansi inayohusu tafa- 
kuri sahihi. Sheria huweza kuanzishwa, 
ikaonyeshwa kama alama na mikokotoo 
kisha ikajibainisha kama somo la aljebra. 

manufaa (advantage): kitu kinachosaidia 
au kuwa na matumizi ya kufaa. 

msuiufaa dhana ya mashine (ideal me- 
chanical advantage): dhana kwamba 
kani inayotiwa kwenye mashine ni sawa 
na kani itakayotolewa na mashine katika 
kazi hiyo bila ya kujah msuguano na se- 
hemu za mashine zinazozimguka. 

uianufem ya mtambo (mechanical ad- 

vantage): idadi ya mara ngapi mzigo ni 
mkubwa kuliko jitihada katika mashine. 
Kwa mfano, kama mzigo wa nyutoni 600 
huinuliwa na jitihada ya nyutoni 150, 
manfuaa ya mtambo ya mashine hiyo ni 
(n600 gawanya nl50) = 4. 

manyunini (aviary): mahali pa kufugia 
ndege. 

manzuki (apiary): mahali ambapo nyuki 



mapacha 


173 


marndio ya papohapo 


hufugwa ili watengeneze asali, nta, n.k. 

mapacha (twins): watoto wawili walioza- 
liwa pamoja. Huweza kuwa mapacha 
mshabaha, ambapo wote huwa wa kiume 
au wa kike, au mapacha sigani ambapo 
mmoja huwa wa kiume na wa pili wa kike. 

mapacha mshabaha (identicai twins): 
mapacha wowote ambao wametokana na 
ova moja iliyojigawa kuwa seli mbili 
baada ya kutungishwa, nao hundunishwa 
kwa kuwa wa jinsia moja na kufanana 
kwa sura, umbo, n.k. 

mapigo (beats)r. upwitaji kwa muhula 
unaosababishwa na utokeaji sawia wa 
mawimbi mawili. 

mapmdi (tums): pete za waya kwenye 
koit Kwa mfano, koili ya mapindi 20 ina 
duaxa 20 kamili ya waya uliozongomeshwa 
kuzunguka namnishi. 

mapokezi (reception): ubora au usiki- 
likaji wa matangazo ya redio yaliyo- 
pokewa 

maporomoko (waterfalls): maungo ya 
maji ya mto yaendayo kwa kasi na kani 
kubwa juu ya tuta kali au mwamba. 
Huweza kupatia nishati ya kuendeshea 
mitambo na kutoa umeme. 



maporomoko 


mara (times): ni mara ngapi kujumlisha 
kunafanywa Kwa mfano, 3 mara 4 ni 3 
-j- 3 + 3 - 1 - 3, yaani 12 . Alama x kimsingi 
hasa humaanisha “zidishwa kwa” na siyo 
”mara”. 3 mara 4 huandikwa vizuri kwa 
3 ( 4 ); pia husomeka kuwa ni tatu nne. 

maradhi (ailment): uwele au sababu y<i 


kuwa na afya mbaya kwa kuambukizwa 
viini au kuathiriwa na dutu za kemikali. 

maradhi 3 ^ mimrurisho (radiation sic- 
kness): maradhi yatokanayo na mmwe- 
k> wa mwanga kwenye mnururisho wa 
uionikaji. Dalili za awaJi ni kutapika na 
kuhara. 

maradufu (double): inayotendeka mara 
mbili. 

marudio (frequency}. idadi ya mara 
ngapi tukio hurejewa kwa utaratibu wa 
kizio kimoja kwa muda, k.m., idadi ya 
mitetemo kwa sekunde 1 . Alama ya maru- 
dio ni /. 

marudio asilia (natural freguency): 
marudio ya mbembeo huria kwenye 
mfumo wowote. 

marudio juumno (ultrahigh fre- 
guency): marudio ya redio kuanzia mfiko 
wa megahezi 300-3,000. 

marudio limbikivu (cumulative fre- 
guency): uongezekaji vra, idadi ya maru- 
dio moja baada ya jingine. 

marudio msingi (fundamental fre- 
guency): marudio ya chini kabisa ya 
wimbi tulivu. Kwa uzi ulionyooshwa 
marudio msingi ya mtetemo hutokea 
wakati lukoka ni ndefu mara nne ya safu 
ya hewa inayotetema. Ala ya muziki ina- 
potetema kwa marudio msingi tu hutoa 
nota menyu. 

marudio ya chini (lcno freguency). 
marudio ys. redio katika hududi ya kilo- 
hezi 30-300. 

marudio ya juu (high freguency): maru- 
dio ya. redio kati ya kilohezi 3,000-30,000. 

marudio ya papohapo (instantaneous 
freguency): kima cha mabadiliko ya 
awamu za umeme katika radiani kwa 
sekunde kugawa na 2 . 









marudio ya redio 


174 


masi ya molekull hiisiaiiifii 


mariidio ya redio (radio freguency): 
marudio ya mawimbi ya siimakuumeme 
yanayotumika kupelekea ishara za redio 
ambazo huwa mbali na marudio ya kusi- 
kilika. 

masagego (premolars): meno yahyo 
mbele ya magego na ambayo ni sehemu 
ya meno ya maziwa, nayo ni manne kwa 
binadamu: mawili kila upande wa taya la 
juu na la chini. 



' masagego 

masahlhisho ya kupiisda (refraction 
correction): masahihisho madogo am- 
bayo yanatakiwa kufanywa kwenye kimo 
cha gimba la mbinguni kilichotazamwa 
kutokana na kupinda kwa angahewa ya 
dunia. Magimba yote huonekana kuwa 
juu kidogo kuliko jinsi yalivyo hasa. 

nfiashapo (sediment): mata madini au 
mahuluku inayotuamishwa na maji, hewa 
au barafu. 

mashine (machine): kitumi kitumikacho 
kusaidia kufanya kazi. Kani (jitihada) 
inayotumika ndani ya sehemu moja ya 
mashine hukabili kani nyingine (mzigo) 
inayoamili sehemu nyingine ya mashine. 
Mashine hubadili pia mwelekeo wa matu- 
mizi ya kani. Wenzo, roda, betuo bapa ni 
mashine sahili. 

mashine dhana (ideal machine): ma- 
shine kamilifu ambayo haina dosari wala 
kasoro, kama vile msuguano na kani 
nyingine. 

mashine kum (enlarger machine): 
chombo chenye uwezo wa kutoa taswira 
kubwa kuliko zile zilizomo mwenye ne- 


gativu. Muimdo wake ni kama wa ka- 
mera, lakini badala ya kutupa taswira 
ndani kwenye filamu huitupa nje kwenye 
karatasi nyeti ya kuchapishia picha. 

m.ashmeiso (word processor): chakataji 
maneno au kompyuta ndogo itiimiwayo 
hususani kwa kazi kawaida za ofisi, kama 
kupiga taipu barua na ripoti, kuhifadhi 
maelezo, n.k. Pia: chakataji maneiio 

mashine sahili (simpie machine): ki- 
tendeshi cha msingi. Kwa kawaida kuna 
mashine sahili aina sita: wenzo, gu- 
rudumu na ekseli, kapi/roda, sukurubu, 
betuo bapa na kabari. 

mashine ya mdukMo (indnction ma^ 
chine): mashine ambayo huzalisha chaji 
ya umeme kwa njia ya mdukizo wa 
umemetuli. 

masi (mass): kiasi cha mata ndani ya ki- 
olwa au dutu. 

masi atomia (atomic mass): kizio cha 
kuelezea masi ya isotopu kikiasisiwa kwa 
isotopu ya kaboni, l^eC. Takribani ni 
sawa na 1.7 x 10“^^ gramu. Pia: masi ya 
atomi 

masi atomia husianifu (reiative atomic 
mass): uwiano wa masi wastani ya atomi 
ya elementi na 1/12 ya masi ya atomi 
ya kaboni. Masi wastani hutumiwa kwa 
sababu yamkini kuna isotopu za atomi 
hizo. 

masi isotopia (isotopic mass): masi hu- 
sianifu ya atomi ya isotopu yenyewe. Masi 
za isotopu huwa karibu na namba nzima 
ambapo huitwa masi ya namba ya isotopu 
inayohusika. 

masimbi (residue): maunzi mango yali- 
yotenganishwa wakati mchanganyiko wa 
kiowevu na mango unapochujwa. 

masi ya molekuli husianifii (relative 
molecnlar mass): uwiano wa masi ya 




175 


matinimbali 


masizl 


molekuli ya dutu na 1/12 ya masi ya 
atomi ya kaboni. Masi ya molekuli hu- 
siauifu ya kampaundi hulingana na jumla 
ya masi atomia husianifu ya atomi zote 
kwenye molekuli. 

masizi (soot): dutu kabonia nyeusi ina- 
yopatikana wakati wa mwako usiokami- 
lika wa feuli, ukipandisha chembechembe 
duchu zinazotuama na kujishikiza pe- 
mbeni ndani ya dohari inayotolea moshi 
nje ya nyumba. 

masoka (core): 1. sehemu ya kati ya ki- 
olwa mango. 2. sehemu ya kati ya koili 
au .solenoidi. Kwa mfano, pau ya chuma 
katikati ya solenoidi, kama koili haina 
masoka ya metali, huwa na masoka ya 
hewa. 3. sehemu ya kati au kiini cha dunia 
inayoaminiwa kuwa ni chuma na nikeli 
teketeke. Ina rediasi kiasi cha km 3,500; 
ina densiti kati ya kilogramu 8,000 na 
10,000 kwa m^) na ni nzito kuliko tabaka- 
litho. 

masoka vumbi (dust core): masoka ya 
chombo cha sumaku yaliyotengenezwa 
kwa podapoda za- metali zilizoshikama- 
nishwa pamoja. 'Nayo ni maalumu kwa 
matumizi ya vyombo vinavyohitaji maru- 
dio ya juu. 

mata (matter): kitu chochote kinachokalia 
au kutwaa nafasi na chenye uzani. Pia: 
maada 

mata hai (living matter): mata yenye 
uwezo na ndimi za uhai kama kuzaliana, 
kujongea, kukua, kuitikia kiamshi, n.k. 

matako (buttocks): makalio au sehemu ya 
mwili ambayo mtu huketia. 

matandiko (bedding): nguo, shuka, ma- 
blanketi na matakia ya kitaiida. 

mate (saliva): giligili majimaji pasirangi 
inayonata, nayo huchozwa kuingia ki- 
nywani toka kwenye tezi mate. Hutumika 
Tfa.t.i1ca. kuonja, kutaftma na umezaji wa 


chakula, kukinyevya kinywa na kuanzisha 
mmeng’enyo wa wanga. 

matege (rickets): ugonjwa wa utotoni 
unaondimishwa kwa kulainika mifupa 
kutokana na utapiamlo (kwa kawaida 
ukosefu wa vitamini D) au kutopata kalisi 
ya kutosha au yote mawili, na aghalabu 
ukitokeza huwa ni miumbuko. 

matembele (sweet potato leaves): ma- 
jani ya viazi vitamu yanayotumiwa kwa 
mboga. 

matende (elephantiasis): kuwapo kwa 
minyoo filaria kwenye damu, njia za limfu, 
tezi za Hmfu na tishu nyingine. Pia: filar- 
iasisi. 

matendo wianifu (rational operations): 
kujumlisha, kutoa, kuzidisha na ku- 
gawanya. 

matengenezo (repair work}. utengene- 
zaji kitu, mashine, n.k., kilichoharibika 
ili kukifanya kifae na kufanya kazi kama 
mwanzo. 

matibabu / treatment): juhudi yenye 
utaratibu ya kuponya ugonjwa na kuo- 
ndoa dalili zake kama vile kwa dawa, sa- 
jaxia, n.k.; therapia. 

matichi (footer). matini ambayo huone- 
kana chini mwishoni mwa ukurasa wa* 
hati. 

matini (text): maneno, kinyume na data. 

matini halali (justified text): matini 
yaliyopigwa chapa yakiwa na pambizo li- 
nganifu ya kuume (kulia). 

matinimbali (teletext): mfumo pat ajeza 
maelezo unaopatikana kupitia kwenye 
televisheni ukiitwa ‘leefax’ na Shirika la 
Utangazaji Uingereza (BBC) na ‘or- 
acle’ kwenye ITV. Watumiaji hupokea 
maelezo lakini hawawezi kujibu. 



matioivideo 


176 


mavichuma 


matinivideo ( videotex ): tazama: data- 
onwa 

matokeo ( result ): hatua ya mwisho ya 
mhakiki au mkokotoo. 

matnkio tegeme^i (dependent events): 
iwapo matukio hayo si huru A na 5 ni 
matukio ambayo uwezekano wake ni P{A) 
na P(B) na si sifuri hivyOj Ana. B m huru. 

mat umbawe ( corals ): dutu ngumu mfano 
wa mwamba iliyojengwa na viumbe 
wadogo waliokufa baharini. 

mat umizi ( expend%ture ): fedha iliyotu- 
miwa kwa kununulia bidhaa au huduma. 

matunda (fruits}. gimba linalotokana na 
ovari ya mmea lenye mbegu na kuzi- 
hifadhi. Aina kawaida za matunda ni 
pamoja na vitole, vibumba, na ku- 
ndekunde. 

matunda chuogwa (citrus fruits} 
matunda ya jamii moja kama vile 
machungwa, malimau, ndimu, machenza, 
na madanzi. 

maudhui ( content ): vitu vilivyomo ndani 
ya kitu au kiwekeo fulani. 

maumbile (nature): 1. violwa (isipo- 
khwa vilivyotengenezwa na binadamu), 
k.m. viumbe na nanrna za nishati na 
vinavyochukuliwa kuwa .mfumo. Kwa 
mfano, milima, mito, angahewa, mimea, 
wanyama, vyote ni sehemu ya maum- 
bile. 2. tabia na nduni zote ambazo hua- 
mua mwenendo wote wa kiolwa, kiumbe 
au namna ya nishati. Kwa mfano, mau- 
mbile ya metali hutegemea tabia zake, 
na maumbile ya samaki hutegemea nduni 
zake. 

maumbo lingaoifu (congruent figures): 
maumbo ambayo hufanana umbo na 
kilingo. Jozi za pande mshabaha na 
pembe mshabaha ni sawa. Pembe tatu li- 


nganifu ni mifumo muhimu ya mambo li- 
nganifu. 



maumbo mlandaoo (simiiar figures} 
maumbo ambayo maumbile yake hu~ 
fanana, na huku mojawapo likiwa lime- 
kuzwa na jingine likiwa limepunguzwa 
kilingo chake. Maumbo mlandano huweza 
kuwa kwenye uwiano wa urefu, eneo au 
mjao. 

maumivu ( ache } uchungu unaoendelea 
kuuhisi kutokana na ugonjwa au jeraha. 

maunzi^ (hardware): sehemu yakinifu za 
mfumo wa kompyuta, yaani pembejeo 
zote na vitumi zatokeo. 

maun^i^ (material): dutu ambayo hutu- 
miwa kuunda kitu. Pengine ni mali ghafi 
ya kitu au viambato vyake. 

maun^i steni ( stern materiai ): pau na 
michemraba yenye rangi itumiwayo na 
watoto wadogo kukuza mawazo yao ya 
namba. Maunzi haya na mengine husia- 
nifu yalibuniwa na daktari Katherini 
Sterni huko Marekani. 





maunzi sterni 

mavichuma ( slag ): vitu ambavyo si vya 



mavime 


177 


mba 


metali na huenda juu ya myeyuko wa 
metali wakati mtapo wa chuma ima- 
poyeyushwa katika tanuri. Mara nyingi 
mavi ya chuma ni mchanganyiko wa 
mchanga, silikoni n.k. Pia: mangeao 

mavime (struin): kani inayoelekea kuba- 
dili umbo, au kusababisha kuvimjika, n.k. 
Mavune yanaweza kuwa ni uwiano wa 
urefu, eneo au mjao. 

mavime bendnaji (shearing strain): 
tazama: mavone tengnko 

mavnne dnaradufii (strain ellipsoid): 
afhari ya duara dufu isababishwayo na 
mavune kwenye tufe dogo. 

mavnne sahili (simple strain): jina la 
jumla linalotumika kuelezea ongezeko la 
urefu sahili, shindilio sahili, na tenguko 
sahili. 

mavune sisare (strain nonuniform): 
tazama: mavune yasiyofanana 

mavune tenguko (shearing strain): 
athari inayotokea wakati kani moja kati 
ya kani mbili sawa zinapoamili kwenye 
gimba mango kwenda uelekeo kinyume. 

mavune yasiyofanana (strain nonuni- 
form): mavune ambayo hutofautiana 
toka nukta hadi nukta nyingine, chini ya 
mkazo uleule. Pia: mavune sisare 

mawanda (dimensions): tazama: wanda 

mawanda matatu (three-dimensional): 
-enye kuhitajika vipimo vitatu kuwaki- 
lisha nukta zake. Hii inatokana na kuwepo 
kwa urefu, upana na kimo. Mango ina 
mawanda matatu. 

mawanda mawili (two-dimensional): 
-enye urefu na upana. Uso una mawanda 
mawili. Cheneo kilichofungwa kina ma- 
wanda mawili, wakati mstari una wanda 
moja. 


mawasiliano (communications): njia za 
kupelekea taarifa au kwendea sehemu 
moja toka nyingine. 

mawasilianoanga (telecommunica^ 

tion): mtaala na mazoezi ya uhawilishaji 
wa habari kwa aina yoyote ya mfumo 
‘ wa sumakuumeme kama ishara, taswira, 
sauti, n.k., kwa mfano, waya, katika simu 
ya mdomo, televisheni, redio, n.k. 

mawimbi sauti (sound waves): mtetemo 
mtambaa kwenye midia inayonyumbuka 
ambao kwao sauti huenezwa. 

mawimbi tnamani (stationary waves): 
ueneaji wa misogeo ya wimbi hivyo 
kwamba ueneaji wake katika nafasi au 
anga ni wa muda, ukiwa na viwango 
fungwa vya juu na chini kabisa, thamani 
za juu kabisa zikitokea kila mahali au pote 
wakati mmoja, kama katika mitetemo ya 
kanieneo ya sauti. 

masao ya mnatnko (fission products): 
isotopu zote mbili (iliyo shwari na iso- 
shwari) ambazo huzalishwa kama ma- 
tokeo ya muatuko wa nyukilia. 

ma^iigazi (mirage): akisisho .la nuru 
linalofanywa na tabaka ya hewa ya 
joto vuguvugu sana ambayo imekanzwa 
na dunia. Kiolwa na taswira akisiwa 
huOnekana^-na hali hiyo husababisha ku- 
onekana kwa uso wa maji. 

masingira (environment): jumla ya vitu, 
hali au athari zinazokuwapo mahali kilipo 
kiumbehai au kiolwa, 

masiwa (milk): kiowevu cheupe kinacho- 
chozwa na matiti ya mwanamke au ki- 
wele cha mnyama kwa ajili ya kuwa- 
lisha watoto wao. Maziwa ya ng’ombe na 
mbuzi hunywewa na binadamu, na kute- 
ngenezwa siagi na jibini. 

mba (ringworm): ugonjwa wa ngozi 
unaosababishwa na kuvu kwenye ngozi 



mbabadi 


178 


mbetuko 


(hasa kiehwani) au kueha, aghalabu uki- 
tokea kama mabaka duara yanayowasha. 
Pia: choa. 

mbabadi (bond}. unganisho la valensi 
baina ya atomi kwenye kampaundi, hasa 
kizio cha kufu ya kuunganikia kwa ile ya 
atomi moja ya hidrojeni. Pia: muungo 

mbabadi ratibu (co-ordinate bond): 
aina ya mbabadi kovalensia wa kemikali 
ambamo elektroni zote mbili zinazo- 
ehangiwa hutolewa na moja ya atomi. 

mbadiliko (mutation): ugeuzikaji ghafla 
na kuwa tofauti na wazazi katika nduni 
zinaaorithishwa kutokana na kugeuka kwa 
kisadifu au ehembeuzi. 

mbata (copra): nyama kavu ya nazi ina- 
yokamuliwa kutoa mafuta. 

mbatata (Iri^ potatoes): kiazi mviringo 
ehenye ugozi mwembamba wa rangi ya 
njano au hudhurungi, Hupikwa, na kua- 
ndaliwa chakula kwa namna mbalimbali 
kama chipsi, mehanyato, katofe, n.k. 

mbawakau (\beetle): mdudu wa oda ya 
Coleoptera akiwa na mbawa za juu zilizo- 
fanywa ngumu na ng’aavu kama pembe, 
na zisizofaa kwa kurukia. 



mbawakau 


mbayuwajui (sparrow}. ndege mdogo, 
wa familia Fringillidae au Placeidae 
anayejenga kwa tope kwenye nyumba au 
mapango, naye hula wadudu waharibuo 
mazao ingawa naye ni mharibifu pia. 

mbegu (seed): muundo wenyekiinitete cha 
mmea, na hifadhi ya chakula iliyotokana 
na ehembekike baada ya kutungishwa. 


m.beladona (belladonna): mmea sola- 
nia sumishi, Atropa Belladonna, unao- 
toa madawa mawili ya atropini na 
hiosayamini. 

mbembeo (oscillation): mwendo ufa- 
nywao mbele na nyuma kama vile wa pin- 
duli ufanywavyo; mtetemo. 

mbembeo huria (free oscilllation): 
mbembeo unaofanyika kwenye saketi 
chini ya taathira ya kani za ndani 
kama vile kapasita inapotoa ehaji kupitia 
kwenye kapasita na udukizi kani ya nje 
isiyobadilika, kama vile volteji bayana. 

mbembeo madfeubuti (stahle oscilla- 
tion): mbembeo wa gimba au mfumo a- 
mbao hauongezeki chini ya hali yoyote ya 
utendaji. 

mbembeo shurutika (forced oscilla- 
tion): mkondogeu ambao marudio yake 
yasiyo asilia hutokana na kani ya kipindi 
ya kitu kingine kinaehobembea na kugu- 
sana nacho. 

mbembeo themodainamia (thermody- 
namic cycle): badiliko la mbembeo wa 
hali ya gimba au mfumo unaohusisha 
badiliko la halijoto au upelekaji wa joto 
hadi kwenye gimba au mfumo au kutoka 
ndani ya gimba. 

mbereke (cogs} meno kuzunguka ukingo 
wa gurudumu ambaio husababisha lijo- 
ngee au lijongezwe na gurud\imu jingine. 



mbereke 


mbetiiko (incline)\ mwinamo au mwi- 
namko. Kwa mfano, mbetiiko wa kilima 
au mlima. 


mbewe 


179 


mbolea 



mbewe (shell): kitupo wazi kwa ajili ya 
mzinga, twango, n.k,, kilichojazwa chaji 
kilipuzi kikikusudiwa kulipuka wakati 
kikiruka kwa kupata mshindo au baada 
ya knpenya kitu. 

mbingio^ (revoiution): ugeukaji kwa ku- 
jizungusha kwenye jira. 

mbmgio^ (rotation): mwendo unaofanya 
duara kama vile wa gurudumu. Gu- 
rudumu huweza kufanya mbingio fulani 
kwa sekunde, Pia: msungoko., 

mbiiiikizo (polarization): 1. hali ya kuwa 
au kutoa ncha. 2. mchakato au tukio 
ambamo mawimbi ya nuru au mnu- 
rurisho sumakuumeme mwingine kuhusu 
mielekeo fulani tu ya mtetemo. 

mbimkizo elektrolitia (electroiytic po- 
larization): ongezeko la ukinzani wa 
umeme kwenye elefetroliti kutokana na 
sababu anuai, hususani mlimbiko wa 
molekuli za gesi kwenye elektrodi ambapo 
molekuli za gesi hizi hutolewa. 

mbinikizo wa omeme (eiectric poiar-^ 
ization): Tazama: mbioikizo 

mbioo chaogaHOzi (decomposition me- 
thod): mbinu ya kutoa ambamo kumi 
moja hudianganuliwa kuwa vizio kumi, 
au mia moja kuwa makumi, na vivyo 
hivyo kwa vipeo vya juu vya kumi. 

mbioo kizio (unitary method): mbinu ya 
kufumbua mafumbo kwa uwiano. 

mbiooko (convex): -enye uso uliotokeza 


au kuviringiana kuelekea nje; -enye ku- 
tuna kuelekea nje. 



mbinoko 


mbiolojia (hiologist): mtaalamu mjuzi wa 
sayansi ya biolojia. 

mbiriogio (roliing motion): mwendo wa 
kubiringia kama tifanyavyo mpira, tufe au 
gurudumu. 

mbiti (beet): mmea wa jenera ya Beta^ 
hasa Beta vulgaris^ unaodumu miaka' 
miwili, na ambao una mzizi tipwa 
mwekundu au mweupe, 

mbochi (neciar): kiowevu kitamu cha 
maua, nacho huvutia wadudu kulijia ua. 

mboga (vegetabies): majani yanayoliwa 
na wanadamu, hasa baada ya kupikwa. 
Mifano ni mchicha, kabichi, kisamvu, 
matembele, mchunga, mnavu, n,k. 

mboji (humus): dutu mahuluku yenye 
rangi nyeusi inayotokana na mchanganuo 
wa mata za mimea au wanyama. Ni dutu 
muhimu kwa rutuba na ugavi wa unyevu 
unaofaa kwenye udongo 

mbokabari (cuneiform): umbo kama 
kabari, Istilahi hii hasa hutumika kwa 
maandishi yenye ncha ambayo yalikuwa 
na umbo la kabari mwishoni. Ilitumiwa 
kuweka alama kwenye kinamu wakati wa 
kuandika. Hivyo ni mifatio ya numerali 
itumiwayo katika Mfumo wa Babeli. 

mbolea^ (fertiiizerf dutu ambayo huo- 
ngezwa kwenye udongo kuupatia viru- 
tubisho kwa ajili ya mimea. Samadi na 
mboleavunde ni mbolea asilia. Dutu za 
kemikali k.v. amonia salfeti ni mbolea 



mbolea 


180 


mchakato 


mnemba ambayo hubadilishwa kuwa ni- 
trati kwa ajili ya mimea. 

mbolea^ (manure): kinyesi cha mnyama, 
aghalabu pamoja na nyasi, kitumiwacho 
kurutubisha ardhi, nacho huitwa samadi. 

mboleavimde (compost): mabua, ma- 
jani, na vitu kama hivyo vilivyooza 
vinavyotumika kurutubisha udongo. 

mbonyeo (concave): -aliopinda kwa ndani 
mbali na mtazamaji kama kulivyo ndani 
ya mpira. 



mbonyeo 

mboo (penis): (kwa mamalia) ogani 
yenye mishipa mingi nayo hutumiwa kwa 
utungishaji wa ndani kwa kuingiza sha- 
hawa kwenye kuma ya jike; ina tishu 
simikaji. Pia: uboo» 

mbn (mosguito): mdudu wa mbawam- 
bili wa familia ya Culicidaty jenera ya 
kuleksi, anofelesi, n.k. Jike lake lina 
mwiro mrefu ambao kwao hutoboa ngozi 
ya wanyama (pamoja na binadamu) na 
kufyonza damu. Spishi fulani za mbu 
hueneza magonjwa kama malaria na 
homa ya manjano. 

mbuai (pvedator): mnyama ambaye hu- 
jipatia chakula kwa kuwinda na kuua 
wanyama wengine kama afanyavyo simba, 
chui, duma, mbweha, n.k. 

mbiiawa (prey): wanyama wanaoshambu- 
liwa na kuliwa na mbuai. 

mbimg’o (tsetsefly): mdudu wa jamii ya 
nzi wa jenera ya Glossinay lakini mkubwa 
zaidi, ambaye hunyonya damu. Ni kigu- 
risha cha malale na maambukizo husian- 


ifu kwa binadamu na wanayama wafug- 
wao. 

mbimgiio {^decay): mchanguko wa dutu 
yenye harakatiredio au mageuzo ya 
chembe msingi kuwa chembe madhubuti 
au imara zaidi. 

mbuni (ostrich): ndege mkubwa sana wa 
mbugani asiyeweza kuruka lakini anaye- 
kwenda mbio sana. 



mbuni 

mbururo (drag): chochote kinachokinza 
kwenda mbele. 

mbuti (duodenum): sehemu ya mwanzo 
ya ujengelele toka kwenye tumbo hadi 
kwenye jujena. 



mbweta (sinus): nafasi wazi au bonye; 
hutofautiana na mishipa kwa kuwa ria 
kipenyo tofautiani. Mbweta za damu zimo 
kwenye mfumo wa mzunguko wa baadhi 
ya wanyama, hasa invetebrata. 

mbweu (belch): gesi itokeayo mdomoni 
toka tumboni kwa kelele. 

mchakato (process): mfulizo kimfumo 
wa vitendo vinavyokusudiwa ili kutimiza 
lengo fulani kama matokeo. 





mchakato adiabatia 


181 


mche 


mchakato adiabatia (adiahatic pro^ 
eess ): mchakato au mf uatano wa matukio 
ya vitendo bila ya kuongeza au kupungua 
joto lililopo. 

mchakato isothemia (isothermal pro- 
cess): nofuatano unaotokea kwenye ha- 
lijhoto isiyobadilika. Kwa mfano, gesi 
ndani ya silinda inapotanua halijoto yake 
haibadiliki kwa kuipa joto linalodhibitiwa 
na themostati toka kwenye chanzo wakati 
wa mtanuko. Katika mfumo kama huo, 
kuta zinELZotenganisha gesi na chanzo hu- 
lazimika kutoa mwanya au kumhusu gesi 
kusudi joto lake libakie kwenye msawazo. 

mchakato usiopitiika (irreversihle pro» 
cess ): mchakato usioweza kurudishwa 
kwenye hatua ulizopitia mpaka mwanzo. 

mchakato wa Besema (Bessemer pro- 
cess): utaratibu wa kutengeneza feleji 
ambamo mchanganyiko wa kaboni si- 
likoni, fosforasi na manganizi ulio ndani 
ya myeyuko wa ^chuma’ huoksidishwa kwa 
mfyuko mfuo wa hewa. 

mchambiizi mifumo (systems analyst): 
mtaalamu wa kompyuta ambaye kazi yake 
rd kuchambua mifumo ya shughuli au kazi 
iliyopo na kubuni mfumo wa kompyuta 
wenye ufanisi kwa ajili ya kazi. 

mchana ( daytime ): wakati unaoanzia saa 
12 asubuhi hadi saa 12 jioni, au wakati 
baina ya macheo na machweo. 

mchaega ( sand ): chembechembe ndogo 
au vipande vya mwamba, hasa shondo. 

mchaogamio (decompositian): 1. ku- 
vunjwavunjwa kwa dutu mahuluku na 
bakteria, kuvu au kwa njia ya kemikali 
2. baidisho la kampaundi na kuwa katika 
elementi zake au kuwa katika kampaundi 
sahili zaidi kwa msaada wa joto. 

mchangamio maradufe (double decam- 
pasition): mmenyuko wa molekuli mbili 
ambamo atomi huenezwa katika molekuli 


tofauti na namba ya molekuli hubakia 
bila ya kubadilika kabla na baada ya 
mmenyuko. Mfano ab-h cd ~ ab^ cd. 

mchaogaeyiko (mixture): mseto wa ale- 
menti, viambato, aina, sifa, au ubora 
unaotofautiana, na ambao hauunganiki 
kikemikali na hauna uwiano tama. 

mchangeko beta (beta disintegmtion): 
badiliko la kitoanguvu ambamo kiini cha 
atomi hutoa au hupokea elektroni, na 
masi yake haibadihki. 

mchasigekoiieru (phatodisintegration): 
1. mmenyuko wa nyukilia tmaosaba- 
bishwa na fotoni ambamo kiini hutoa 
vipande viHvyotiwa chaji au hutoa 
nyutroni. 

mchapeko (acceieration): kima cha badi- 
liko la velositi au mwendodhahiri. Pia; 
mchapoo. 

mchapuko kitovu (centripetal acceler«> 
ation): kima cha badiliko la velositi ki- 
nachozidisha mwendo wa gimba ili Hfu- 
ate njia ya mzunguko badala ya njia iHyo- 
nyooka. 

mchapuohasi (decelerution): kupungua 
kwa velositi. Hupimwa katika m/s^- 
Tazama pia: mlege^o 

mche^ (prism): mango yenye pembe 
nyingi na nyuso mbiH sambamba zi- 
nazolingana huku nyuso nyingine zote 
zikiwa misambamba. Mcheduara, mche- 
mraba, mchemstatili ni baadhi ya mifano 
yake. 



mche 


mche^ (seedling): kiumbe kichanga kina- 




mcheduara 


182 


mchirizo fungwa 


chokua kutokana na mbegu. Kotiledoni 
husaidia kupatia chakula katika hatua 
hiyo ya ukuaji; kotiledoni hufa wakati 
mche unapokuwa mmea. 

mcheduara (cylinder): kituchenye umbo 
la neli aghalabu kikiwa kigumu kama 
bomba. Pia: kuru. 



mcheduara 


mchele (rice): mpunga uliokobolewa a- 
mbao ndio hupikwa ubwawa, machaza, 
biriani, pilau, wali, n.k. 

mche maonzi (optical prism): mche wa 
pembetatu uliotengenezwa kwa kitu Sr 
ngavu hasa kinapoelekezwa kwenye nuru. 
Mfano, kioo kwenye nuru inayoonekana, 
shondo kwenye urujuanimno. Hutumika 
kwenye ala za maonzi kuachanisha au 
kutawanya mwali au kupindwa (kufanya 
juu kuwa chini) kwa taswira. 

mchemraba (cube): umbo lenye pande 
sita mraba. Pia: dadusawa 



mchemraba 

mche mshazari (obligue prism): mche 
ambao vitako vyake haviktikaa sulubi na 
nyuso za kingo. 


mchemstatili (cuboid): mango yenye 
nyuso sita ambazo ni mstatili, nyuso mka- 
bala zikiwa linganifu (yaani sawa kwa kila 
hali). Kila ukingo ni wima kwa kingo zi- 
nazoimgana nazo. 



mcliemstatili 

mchemuo (exhaust): utokaji wa mvuke 
au gesi katika silinda za injini. 

mchesambamba (parallelopided): umbo 
mango lenye nyuso sita na kila jozi ya 
nyuso mkabala ikiwa misambamba ili- 
yolingana. 

mcheuzi (ruminant): mnyama anayekula 
mimea, hasa nyasi na majani, naye ana 
kwato moja au iliyopasuka katikati kama 
alivyo ng’ombe, mbuzi, punda na twiga. 

mchi (pestle): ala ya kutwangia vitu au 
dutu katika kinu. 

mchiriugo (atroid): mchirizo unaofanywa 
na nukta kwenye mzingo wa duara ina- 
yobingiria bila kuteleza ndani ya duara 
iliyothibitika, ukifanya umbo la pande 
nne. 



mchiringo 

mchirizo fungwa (closed curve): mchi- 
rizo wenye miisho iliyounganishwa. Kama 




mchirizo wa kupoa 


183 


mchozo 


mchirizo huo haujitambuki huitwa mchi- 
rizo sahili uliofungwa. Mchirizo na se- 
hemu yake ya ndani pamoja huitwa che- 
neo fungwa. 

mchirizo wa kupoa (cooling curve): 
mchirizo utumikao kutafutia kiwango cha 
kuyeyuka kwa kitu kwa kutazama hali- 
joto. 

mchirizo wa mzigo (ioad curve): grafu 
ambayo kwayo nguvu ya mzigo ya upe- 
lekaji au ya uenezaji huchorwa dhidi ya 
wakati. 

mchirizo wazi (open curve): rnchirizo 
endelevu ambao nukta mwisho haziku- 
tani. 

mchokoo (ranging pole): upondo wa mti 
utumiwao na mpimaardhi kuwekea aJama 
wakati wa kupima ardhi. 

mchonyoto (inflammation): wekundu, 
uvimbaji, maumivu, uteke, joto na ishi- 
tighala za eneo la mwili zilizovurugwa, 
hasa kama mwitikio wa tishu kwa vitenzi 
vinavyoumiza. 

mchoro (diagram): alama iwasilishayo 
sura ya kitu, hususani umbo la kijiome- 
tria. Pia hutumiwa kwa ajili ya kuwa- 
kilisha maumbo ambayo si ya kijiometria, 
kama vile michoro^Veni. 

mchoro mshazari (ohligue drawing): 
aina ya mchoro picha lakini ukiwa umekaa 
kimshazari. Kwa kiasi fulani hufanana na 
mchoro sawa kwani nyuso tatu (uso wa 
mbele, uso wa kulia, na uso wa juu) 
za umbo huonekana na kuonyeshwa kwa 
mistari sambamba ambamo vipimo halisi 
hupimwa. 

mchoro mtiririko (flow diagram): 
mchoro au chati ionyeshao mpango wenye 
hatua anuai ambazo hufuatwa katika 
utendaji wa jambo fulani. 

mchoro pacha (isometric drawing): 


mtupo mchoro, n.k., unaowakilisha kitu 
mango chenye majira ya pamoja yaliyo 
suiubi yalciwakilishwa Irama vile yamebe- 
tuka sawa na mtupo wa bapa huku mistari 
yake yote ikiwa imechorwa kwa vipimo. 
Vipimo halisi vya urefu, upana na kimo 
huonyeshwa katika majira haya matatu, 
na hatimaye sura hizo hukamilika kwa ku- 
chorwa sambamba na majira haya. 

mchoro picha (pictorial drawing): 
mchoro unaofanana na picha. Mchoro 
sawa, na mchoro mshazari ni mifano 
yake. Njia za mchoro picha hueleweka kwa 
urahisi kwani huonyesha waziwazi nyuso 
za pande tatu za kitu kilichochorwa. 

mchoro veni (Venn diagram): mchoro 
wa maumbo yanayokiukana unaotumiwa 
kuwakilisha seti na mahusiano baina ya 
seti. Huitwa kwajina la John Venn (1834- 
1923) mhisabati Mwingereza ambaye pia 
aliandika kuhusu mantiki. 

mchoro wa saketi (circuit diagram): 
uwakilishaji au uelezeaji wa mfumo v® 
utandaji waya na vyombo vya umeme 
kwa njia ya mchoro. 

mchoro wakilishi (scdle drawing): 
mchoro, plani, au ramani ambamo umbali 
ardhini (au kwenye ramani nyingine) 
huwakilishwa na umbo mlandano. Umbali 
mshabaha kuwa na uwiano. 



mchoro wakilishi 


mchozo (secretion): mmumtmyo au 

kiowevu chenye dutu zilizotengenezwa na 
seli kwa ajili ya matumizi katika se- 
hemu nyingine za kiumbe. Seli maalumu 
ndani ya tezi hutengeneza kiowevu hicho. 
Uchozaji ni mchakato na mchozo ni dutu 




mchiibiiko 


184 


mdiikiso 


itolewayo. Pia: iichosaji. 

mchiibiiko (bruise): alama ya mkwaruzo 
kwenye ngozi kutokana na pigo au 
mbinyo. 

mchiija (clarifier): chombo au kifaa kina- 
chofanya dutu kubaki halisi au safi. 

mchiijo (filtrate): kiowevu safi kina- 
chotokea baada ya makapi kuondolewa. 

mchiijno (reduction): tazama: kiichiyiia 

mchnkiicho (agitation): kutikisatikisa 
chombo cha kusafishia filamu au karatasi 
kusudi (i) kuondoa hewa inayoweza kuwa 
imeng’ang’ania kwenye filamu, au (ii) 
kueneza mmumunyo barabara kwenye se- 
hemu zote za filamu au karatasi. 

mchiizi (broth): aina ya kitoweo cha supu 
na viungo. 

mchwa (termite): mdudu mweupe wa 
jamii, ya chungu anayejenga kichuguu 
naye hula sana miti, vyombo ' au vitu 
vilivyotengenezwa kwa miti au mbao. 



mchwa 

mdaki (scanner): kifaa cha kunasia ma- 
tini na taswira za grafu na kuviingiza 
moja kwa moja katika kompyuta. 

mdato (yield): mkazo ambapo urefukaji 
wa kipande cha maunzi yanayofanyiwa 
jciribio katika upimaji wa uvutifu wake 
hutokea bila kuongeza mzigo. 

mdawara (cycloid): njia inayofuatishwa 
na nukta (JV) kwenye rimu ya duara ina- 
pobiringia kufuata mstari mnyoofu. 



mdawara 

mderisi ( derris ): mmea mkundekunde wa 
India ya Mashariki wa jenera ya iJer- 
ris^ hasa Derris ellifiica, ambao mizizi 
yake ina rotenoni. Hutumiwa kama ki- 
uawadudu. 

mdoni (beak/bill): mdomo wa ndege am- 
bao ni mgumu mfano wa upembe. Pia: 
kotami. 

mdoshi (treadle): sehemu ya kukanyaga 
miguu ambayo huendesha mashine kama 
vile cherehani. 

mdudu (inseQt): arithropodi mpevu 
mwenye gimba lililogawanyika sehemu 
tatu dhahiri: kichwa, kifua na fumbatio. 
Huwa na jozi tatu za miguu iliyou- 
ngwaungwa, jozi moja ya antena (pa- 
pasio), jozi mbili za mabawa (katika 
makimdi mengi ya wadudu lakini si wote). 
Ana duru ya maisha ambamo hubadili 
sura yake na namna ya maisha. Mifano 
ni nzi, nyuki, nondo, n.k. 

mduduiko (grainness): hali katika ne- 
gativu au picha ambapo badala ya sura 
kuonekana wazi vizuri huonyesha vitone- 
tone namna ya ngozi ya mtu aliyepatwa 
na baridi kali. 

mdudu wa kijamii (social insect): 
mdudu ambaye huishi katika kimdi 
kubwa lenye mgawanyo wa kazi baina ya 
makimdi madogo mbalimbali ya kimdi 
hilo moja, k.m., nyuki, mchwa, siafu, n.k. 

mdukimo (upthrust): tazama: mnya" 
nyiio 

nndiikizo (induction): 1. hali ya gimba 



mduikMo eafsia 


185 


meno 


lenye tabia za umeme au sumaku kua- 
mbukiza tabia za namna hiyohiyo kwenye 
gimba jirani bila kugusana. Mifano ni 
kama (a) hali ambapo mwendo mnasaba 
wa waya au uga wa sumaku husababisha 
kani ya mwendoumeme (emf) kwenye 
waya (b) hali ambapo mkondo wa umeme 
unaobadilika kwenye saketi husababisha 
kani ya mwendoumeme (emf) ndani yake 
au katika saketi iliyo jirani 2. uelekeo wa 
mikondo ya umeme kukinza badiliko. 

mdukizo nafsia (seif^induction): saketi 
yoyote ambamo badiliko la mkondo wa 
umeme hufuatwa na badiliko la mtiririko 
uhoungana na saketi hivyo kwamba kani 
mwendoumeme (kmu) inayodukizwa kwe- 
nye hiyo saketi husemekana kuwa ni 
mdukizo nafsia. Pia: kiijidiikizae 

mdukiso nchamoja (unipolar induc- 
tion): udukizaji wa kani mwendoumeme 
(kmu) kwenye ncha moja ya sumaku. 

mdumili (imago): mdudu mpevu ambaye 
hutokana na buu. Jike hutoa mayai a- 
mbayo huanzisha tena duru ya maisha ya 
mdudu. 

mea (germinate): kukua kwa mbegu 
au kibufu kufanya tishu mpya kufuatia 
metaboli iliyoongezeka. 

mediila obulongata (medulla oMon« 
gata): ubongo wa nyuma kabisa unaoe- 
ndelea na kuwa uge uti. 

mega- (mega^): kiambishi awa'li cha kizio 
sawa na lO^ au 1,000,000. Alama yake 
ni: M. Hivyo megatani moja ni tani 
1 , 000 , 000 . 

megafom (megaphone): chombo cha 
kuchukulika kinachotumika kukuzia na 
kuelekeza sauti. Chombo hicho kina 
mikrofoni, amplifaya, na kipaza sauti 
katika honi mithili ya pia pamoja na betri 
kama kigavi cha nguvu. 

megahezi (megahertz): kizio cha maru- 


dio chenye jumla ya mibembeo 10® kwa 
sekunde, ambayo ni sawa .na hezi 10®- 
Alama yake ni MHz. 

megavolti (megavolt): kizio cha tofauti ya 
utuli ambacho thamani yake ni sawa na 
volti 10® (1,000,000). 

megomui (megohm): kizio cha ukinzani 
wa umeme ambacho thamani yake ni sawa 
na omu milioni moja, (10®)* 

meja (major): -alioasisiwa kwenye kipimo 
cha muziki ambapo kuna nusutoni kati ya 
nota ya tatu na ya nne, na kati ya nota 
ya saba na ya nane. 

memba gumba (identity element): 
memba ya seti ambayo inapochanganywa 
na memba nyingine katika seti hiyo, 
jawabu lake hubakia vilevile. Mfano: 0 ni 
gumba wakati wa kujumlisha. 4 + 0 — 4 
(hivyo hivyo kwa namba nyingine).. 1 ni 
gumba wakati wa kuzidisha. E x l ~ x ^ e 
ambapo e inasimama badala ya namba 
yoyote ile. 

memetevu (fluorescent): -enye tabia ya 
kutoa nuru au mnururisho mwingineo ku- 
tokana na atomi au molekuli ambazo 
hupigwa na chembechembe, kama vile 
elektroni au mnururisho toka kwenye 
chanzo kingine. Pia: memetmi 

memetuzi (fluorescent): tazama: me» 
metevu 

meniuge (meninges): tando tatu (dura 
mata, arachinidi, pia mata) ambazo hu- 
ufunika ubongo na uge uti. 

meniskasi (meniscus): uso wa kiowevu 
uliopinda ndani ya bomba au ndani ya 
chombo chembamba. 

meno (teeth): michomozo yenye mapengo 
inayozunguka mzingo wa gurudumu, 
k.m., gia, feruweli n.k. 



meBO aushi 


186 


metaloidi 



meno ansM (permanent teeth)\ seti ya 
pili ya meno ya mamalia ambayo huwa 
ya kudumu. Seti ya kwanza huota kwa 
mamalia wachanga, nayo huwa na meno 
machache kuliko ya pili bila ya magego. 

meno pacha (conjugating teeth)\ meno 
mawili yaliyoimgana ambayo huweza 
kubadilishana kazi. 

menorajia (menorrhagia)\ utokaji damu 
ya hedhi uliokithiri kwa kiasi na muda 
wake. 

menu (menu)\ orodha ya fursa au ma- 
chaguo tofauti ionyeshwayo kwenye ki- 
wambo cha kompyuta au KIOO wakati wa 
programu ambayo kutokana nayo mtumi- 
aji sharti achague. 

menyn ( pure )\ isiyo na taka au kuchanga- 
nyika na dutu yoyote nyingine. 

menyusha (purify), fanya dutu iwe ha- 
lisi au safi bila ya kuchanganyika na dutu 
nyingine. 

meosisi (meiosis) mgawanyiko wa seli 
ambamo kiini hujigawa kuwa viini vinne, 
kila kiini kikiwa na nusu ya idadi.ya chem- 
beuzi za kiini chimbuko la uzazi. Hutokea 
kwa viumbe vinavyozaliana kijinsia am- 
bamo gameti au vibufu haploidi hutokea. 

meridiani (meridian) longitudo. 

metaboli ( metabolism )\ mmeng’enyuko 
wa kemikali ambao hutokea ndani ya 
kiumbe hai au sehemu ya kiumbe hai 
kama seli. Mimenyuko hudhibitiwa na 
kimeng’enya. Metaboli ni pamoja na 
mchanganuo wa kampaundi mahuluku 


kama katika mmeng’enyo, na usanisi 
wa dutu mpya au kampaundi mpya 
kama katika utoaji wa majimaji ya 
mmeng’enyo. 

metabolia ( metabolic ) -enye kuhusu 
michakato yote ya kemikali inayotokea 
katika viumbe hai au seli moja, na kuletea 
ukuaji, utoaji nishati, uondoaji maunzi 
taka, n.k. Ni anabolia au katabolia. 

metaboli shikizi (basal metabolism)\ 
utumiaji au utoaji wa nishati ya mwili 
kwa kiwango cha chini kabisa cha 
harakati. 

metali (metal) elementi ambayo atomi 
zake hufanyiza ioni chanya, na ambayo 
kwa jumla huwa na tabia ya mng’ao, 
uwayaikaji,^ ubambaikaji na kuwa kipi- 
tishio bora cha joto na mkondo wa 
umeme. 

metali fuasi (secondary metal) metali 
iliyotapaswa tena kutokana na mabaki 
kisha ikafaa tena kwa kazi. 

metalimbili (bimetallic )\ -aliotenge- 

nezwa kwa metali mbili tofuati, k.m., 
chuma na shaba. Kibamba metalimbili 
hupinda kinapokanzwa kwani kina vizigeu 
tofauti vya mtanuko. 

raetali nzito (heavy metal) elementi ya 
metali yenye uhusiano mkubwa wa masi 
husianifu ya atomi, k.m., platini, dhahabu 
na risasi. 

metali sichuma ( non’-ferrous metal)\ 
metali yoyote isipokuwa feleji. 

metaloidi (metalloid) elementi simetali 
kama aseniki na silikoni ambayo ina 
baadhi ya tabia za metali. 

inetalojia ( metrology )\ mtaala wa sayansi 
unaohusu ala za kupimia uzani na upima ji 
vipimo vingine. 

metamofla (metamorphic) 'geu au - 



metamoflsisi 


187 


mflko 


anaohusika au kundunishwa na badiliko 
la umbo au metamofosisL 

metamoflsisi (metamorphosis): badiliko 
la umbo toka kiwavi kuwa mdumili. Meta- 
mofosisi kamili ni badiliko la mdudu toka 
Mwavi kuwa mdumili. Metamofosisi pu- 
ngufu ni badiliko la mdudu toka Mwavi 
kuwa mdumili Mwavi aMfanana na mdu- 
rnili kwa umbo. Kwa mfano mende hupi- 
tia metamofosisi pungiifu. 

meta uflduii (eaeposure meter): ala ya 
kupimia ukaJifu wa nuru aghalabu kwa 
njia ya fotoseli, hivyo kwamba ugezaji 
imaofraa wa kamera wa kasi ya shata na 
flnamba (au mfiduo wa buzi) huweza kua- 
muliwa. Pia meta mwanga 

metazoa (metazoan): mgawanyo wa 
zuolojia wenye kujundisha wanyama wa 
selinyingi. 

meterolojia (meteorology): sayansi ina- 
yohusika na angahewa na matukio yake, 
pamoja na halihewa na tabia ya nchi. Pia: 
elimuhewa 

methani (methane): gesi isiyo rangi, 
harufu na shakaji moto, Mambato 

kikuu cha gesi majava na makaa ya mawe 
migodini. 

meza bapa (plane tabie): meza itumikayo 
katika upimaji. 



mfamasia (pharmacist): mtaalamu wa 
kutayarisha na kusambaza madawa ya 
tiba. 


mfananisho (conformation): ulinganishaji 
wa sifa za tabia, umbo, jinsia, kilingo, 
kani, n.k. 

mfarishi (bedspread): mfuniko wa juu wa 
kitanda. 

mfasiri (interpreter): hukalimani pro- 
gramu zilizoandikwa kwa lugha ya M- 
wango chajuu kama vile LUPKO/BASIC 
kuwa mficho wa mashine. 

mfereji (canal): njia mnemba ya maji 
kwa ajili ya matishali, meli na vyombo 
vingme. 

mfereji nusuduara (semi-circular 
canal): (kwa vetebrata) neli tatu, umbo 
la nusuduara; vilivyokaa hufungashwa 
kwa labirinthi; zinahusika na fahamu ya 
urari, na hubaini mwendo wa kugeuka wa 
mnyama. 

mfereji wa chakula (alimentary canal): 
(kwa wanyama wote isipokuwa wale sahili 
mno) neli ndefu yenye uwazi kila mwisho 
inayohusika na mmeng’enyo na ufyonzaji 
wa chakula. Chakula huingia kinywani, 
kupita ndani ya mfere^ wa chakula na 
maunzi yasiyochukuliwa hutokea Mmako 
mkundu. Pia: njia ya chakula 

mflcho (code): seti ya kanuni au ishara zi- 
sizo wazi. 

mfiduo (exposure): kitendo cha kufichua 
filamu ya fotografia au bamba kwenye 
nuru, n.k. 

mflko^ (parameter): kiasi ambacho ni 
kibaki katika tukio linalotajawa lakini 
kina thamani mahususi kwa kila tukio 
tofauti linalofikiriwa. Mifano ni pamoja 
na thamani za ukinzani, ujazishaji, n.k., 
ambazo hufanya mtandao wa umeme au 
vibaki vinavyotokeza kwenye milinganyo 
inayounganisha mkondo na volteji kwenye 
ncha za mtandao. Pia: parameta. 



mfiko 


188 


mfumo kumi 


mfiko^ (range): 1. umbali mtambaa a- 
mbao husaiiriwa na kitupo kabla hakija- 
gusa ardhi. 2. (katika takwimu) tofuati 
kati ya thamaai kubwa na ndogo katika 
moja ya seti au data yoyote 3. lunbali 
ambao chomboanga kinaweza kusaiiri bila 
.ya kutia fueli tena. Pia: hududi. 

mfiko wa kitupo (range of the projec- 
tUe): tazama: mliko, hududi 

mfuachuma (blacksmith): mtu anaye- 
sana na kutengeneza vitu vilivyoundwa 
kwachuma. 

mfuaso (succession): (kwa mimea) badi- 
liko, pamoja na muda, la spishi katika ju- 
muia. Huanza na maisha ya, mimea, agha- 
labu mimea ya seli mo ja, na hukua kufikia 
upeo wa mimea selinyingi. 

mfuatano Fibonasi (Fibonacci se- 
guence): mfuatano wa namba 1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34, 55... (pengine hutajwa 
kuwa ni 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, n.k.). Kwa 
kuanzia na mbili kila namba ni jumla ya 
namba mbili kabla yake. Namba hufanya 
ruwaza ambayo hutokea mara kwa maxa 
kimaumbile. Mfuatano huo umepewa jina 
la mhisabati wa Italia, Fibonasi (1170- 
1230). 

mfuatano tawanyifu (divergent se- 
guence): mfulizo wa naraba zenye ku- 
radidi ongezeko la namba iliyotangulia. 
Kwa mfano, 1 -f 2 -f 4 8 -f 16 .., au 

3 -f 6 -f 12 -f 24. 

mfulizo (series): jumla ya mitajo ya mfu- 
atano. Kwa mfano, 2-f4-f6-f8-fl0 
-f 12 -f 14 -f ni mfulizo komeshea; 2 -f 

4 -f 6 -f 8 -f 10 -f 12 -f 14 ... ni mfulizo 
msopeo. 

mfululizo mtajovipeo (binomial se- 
ries ): ufafanuzi wa {x + y)" ambapo n si 
namba kamili, chanya, wala si sifuri. 

mfululizo tawanyifu (divergent se- 
ries): mfululizo ambao haukutani kwenye 


kikomo cha mpaka. 

mfumikolojia (ecosystem): mfumo unao- 
husisha mitagusano kati ya jumuia (au 
jamii) na mazungira yake ya vitu vi- 
sivyokuwa hai. 

mfumo (system): 1. kikundi cha vio- 
Iwa au maunzi yanayotegemeana na ku- 
tenda kazi kwa mwafaka na sheria za 
kisayansi kufanyiza kitu kimoja. Kwa 
mfano, mfumo wa jua ni kundi la sa- 
yari pamoja na jua, zote zikitii sheria ya 
graviti na kuamiliana, na hivyo kufanya 
jumla moja. 2. ogani na tishu zote zina- 
zohusika na kazi mahususi ya kiumbe hai. 
Kwa mfano, mfumo wa neva ni pamoja na 
neva, ubongo, na miundo mingine, kwa 
pamoja vikihusika na fahamu na harakati 
za mwili. 

mfumo fezinyingi (polyphase system): 

mfiuno wa umeme au kifaa ambacho kina 
kigavi cha volteji geu iliyotwaliwa katika 
fezi ikihusiana na kila kimoja. Katika 
mfumo wa fezinyingi pacha, kila volteji 
ina ukubwa sawa. 

mfumo hami (insulated system): mfu- 
mo wa uenezaji nishati ya umeme am- 
bao haijulikani ni mahali gani umeim- 
ganishwa kwenye ardhi chini ya hali za 
kawaida. Mfumo huu una manufaa yake 
kama vile hitilafu zinazotokea kwenye 
ardhi huwa hazizuii mfumo kutotumika. 
Lakini nao una hasara zake kwani hiti- 
lafu zake kama vile kwa chaji tuli huzuka 
na hivyo humpa mtumiaji mshutuko wa 
umeme usiopendeza. 

rnfumo jozi (binary system): 1. mfumo 
wowote ulio na tanzu kuu mbili 2. 
Tazama: mfumo wa namba jozi 

rnfumo kumi (denary system): mfumo 
wa namba wenye msingi wa kumi. namba 
huelezwa kuwa vizidisho vya vipeo vya 
10. Kwa mfano, 3458 = 3 x 10® -1-4 x 10® 
-1-5 X 10 -I- 8. (Kwa kuwa 10° = 1, hiyo 8 



mfumo lango 


189 


mfumo wa limfu 


ingeweza kuandikwa kuwa ni 8 x 10“). 

mfumo lango (portal system): mfumo 
wa vena zinazosafirisha damu toka mtan- 
dao mmoja hadi mtandao mwingine wa 
kapilari. Kwa mfano, mfumo wa lango la 
ini husafirisha damu toka kwenye kapilaxi 
za utumbo hadi kwenye kapilari za ini. 

mfumo majlra (coordinate system): 
mfumo wa kuonyesha kila nukta katika 
nafasi yake kwenye seti ya namba. 

mfumo mkuu wa neva (central nervous 
system): sehemu ya mfumo wa neva ina- 
yokuwa na ubongo na neli uti. 

mfumo ofisl (office system): mfumo 
wa kazitita ambao hupatia ainaaina za 
huduma za shughuli zikiwa ni pamoja na 
kazi za usimamizi na uendeshaji. 

mfumo radldia (periodic system): 
mfumo ambao kwao elementi zinapo- 
pangwa kwenye mistari kwenye jedwali 
ya uongezekaji wa namba atomia hu- 
fanya makundi katika safu za jedwali. Ele- 
menti katika kundi moja zina tabia zina- 
zofanana kikemikali. Huu urudiaji linga- 
nifu wa tabia ni mfumo radidia. 

mfumo robofezi (guarter-phase sys- 
tem): Tazama: mfumo wa fezlnyingi 

mfumo sltinia (sexagesimal system): 
mfumo wa namba wenye anzio la sitini. 

mfumo thenashara (duodecimal sys- 
tem): mfumo wa namba wenye anzio la 
kumi na mbili. Kwa mfano, 32 katika 
anzio la kumi na mbili huonyesha kuwa 
kuna kumi na mbili 3 na vizio viwili. 32 
(anziokumi na mbili) ni kisawe cha 38 
anzio kumi. (3 x 12) -f 2 = 36 -h 2 = 38) 

mfumo wa Babell (Babylonian sys- 
tem): mfumo wa namba wenye msingi wa 
60. Ulitumiwa na Wababeli kunako miaka 
4000 iliyopita. 


mfumo wa grldl (grid system): utara- 
tibu wa mpangilio wa gridi au ule wa ki- 
unzi. 

mfumo wa inesha (inertia system): 
mfumo ambao ni kiimzi cha marejeo am- 
bamo magimba hayachapuki, ya^ini hue- 
ndelea na hali yake tulivu au mwendo 
usiobadilika ila tu pale yanapoamiliwa na 
kani za nje. 

mfumo wa jua (solar system): mpangi- 
lio wa jua, sayari pamoja na magimba 
mengine (k.m. setilaiti, vimondo, n.k.) 
yanayolizunguka jua. Kwa kawaida, ka- 
ribu obiti zake zote ni za duara na karibu 
hulala sawa kwenye bapa moja. 

mfumo wa Klhindu^Klarabu (Hindu- 
Arahic system): mfumo wa namba wa 
sasa ambao una tarakimu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 na 9. Mfumo huu ulianzishwa na 
Wahindu. 

mfumo wa Klmisrl (Egyptian system): 
mfumo wa alama walizotumia Wamisri 
kwa kuhesabia namba. Alama zilizotu- 
mika zinaitwa hiroglifiki. Kulikuwa pia na 
alama kwa namba kubwa kama vile ndege 
100,000 na mtu kwa 100,000,000. 

mfumo wa Klrumi (Roman system): 
mfumo wa namba wa Kirumi, ambaonu- 
merali kuu ni I (moja), V (tano), X 
(kumi), L (hamsini), C (mia) na M (elfu 
moja). Urudiaji wa nmnerali huonyesha 
kujumlisha (XXXX huwakilisha 40). 

mfumo wa kurekodi sauti (sound 
recording system): tangamano la vyo- 
mbo vya upokezigavi na ala inazohusiana 
nazo kuhifadhi sauti katika hali ambayo 
inaweza kutolewa tena kama ukanda. 

mfumo wa limfu (lymphatic system): 
mpangilio wa neli ndogo sana ziitwazo 
kapilari za limfu, kuchukua giligili ya 
tishu. Kapilari za limfu huunganika ku- 
fanyiza neli kubwa ziitwazo milimfu; na 



mfiuno wa mawasiliano 


190 


mfutuko 


milimfu huimganika kuwa mishipa ya 
limfu ambayo hupitisha limfu kuingia 
kwenye vena kuu karibu na moyo. Kapi- 
lari za limfu, milimfu na mishipa ya limfu 
hufanya mfumo wa limfu. Kapilari za 
limfu zina viambaza penyevu zaidi kuliko 
kapilari za damu, kwa hiyo hata bakteria 
huingia kwenye mfumo wa limfu. Milimfu 
ina vali sawa na zilizopo kwenye vena. 

mfumo wa mawasiliano (communica- 
tion system): simu ya mdomo, simu ya 
upepo, simu ya maadishi, picha data ya 
upelekaji au mfumo mwingine ambamo 
mipwito ya mneme huanzishwa. 

mfumo wa metriki (metric system): 
mfumo wa uzani na upimaji ambao 
msingi wake huanzia kwenye mita. Ta^ 
zama pia: uzani, mjao, urefu 

mfumo wa mtumiatita (multi-user 
system): mfumo ambamo vifaelekezi 
kadhaa huchangia KIU madhubuti, diski 
ngumu na printa. 

mfumo wa mwasho (ignition system): 
utaratibu wa mmenyuko wa kemikali 
baina ya fueli na hewa katika silinda kwa 
kutoa cheche, ambao hufanyika katika i- 
njini ya mwako ndani. 

mfumo wa namba desimali (decimal 
number system): mfumo wa numerali 
unaowakilisha namba halisi kwa kutumia 
kizio cha 10. 

mfumo wa namba jozi (binary num- 
ber system): mwakilisho wa namba kwa 
kutumia tarakimu tu 0 na 1 ambamo 
mwandamo wa tarakimu hufasiriwa kama 
kizigeu cha mwandamo cha vipeo vya 
kizio cha 2. 

mfumo wa roda (pulley system): 
mpangilio wa roda kufanya mashine. 



mfumo wa uendeshaji (operating sys- 
tem): mpangilio wa taratibu ambazo hu- 
fuatwa katika utekelezaji wa shughulL 

mfumo wa umeng’enyaji (diges- 
tive system): utaratibu na mpangilio 
wa umeng’enyaji wa chalcula ambamo 
chaJcula hugeuzwa kuwa, dutu inayoweza 
kufyonzwa na kulishwa mwilini. 

mfumo wa utoaji tena sauti (sound re- 
producing system): tangamano la vyo- 
mbo vya upokezigavi na aJa zinazohu- 
siana navyo kwa kutolea tena sauti ili- 
yorekodiwa, k.m., sahani ya santuri ina- 
yozunguka hutolewa tena sauti na sin- 
dano. Tazama pia: kipokezigavi 

mfumo wa uzaliano (reproductive sys- 
tem): ogani na miundo inayohusika na 
uzalishaji wa gameti. 

mfuniko (cover): kitu kinachoziba au 
kuzuia kama kizibo, zongomeshi au jaJada 
la kitu. 

mfupa (bone): tishu unganishi ya vete- 
brata pekee na seli zake huwa zime- 
tawanyika katika umbo la solo zimbazo 
zina tembwe na chumvi za kalisi. Chumvi 
simakuluku hizo huupatia mfupa ugumu 
na tembwe nguvu ya mfupa. Seli za mfupa 
huunganishwa kwa neli ndogo zenye kupi- 
tisha mishipa ya damu na neva. 

mfutuko (vesicle): kijitungu kidogo kama 
kibofu, hasa kilichojaa giligili. 



mfwasokame 


191 


mgwo 


mfwasokame (xerosere): mfwaso wa 
mimea katika mazingira makame. 

mfwasomajl (hydrosere): mfwaso wa 
mimea ndani ya maji. 

mfwasomea (sere): upishanaji wa mimea 
katika mazingira mahususi ya aina yake. 
Kwa mfano, upishanaji wa mimea ma- 
jini ni mfwasomaji, upishanaji wa mimea 
katika mazingira yabisi kama jangwa 
ni mfwasokame; mfwasomea kwenye 
mwamba wazi ni mfwasomwamba. 

mfwasomwamba (lithosere): mfwaso wa 
mimea katika miamba isiyofunikwa na 
dutu nyingine. ' 

mfyatua tofali (brickmaker}. mtu ana- 
yeshughulika na kutengeneza au kufyatua 
matofali. Pia: mpigatofali 

mfyuko (hlast): mkondo wa hewa ifya- 
tukayo ghafla kwa nguvu kubwa. 

mgando (curd): dutu nzito laini ina- 
yotokezea wakati maziwa yanapoganda. 

mganze (anaelgesic): dutu inayoletea 
ganzi au ukosefu wa kuhisi maumivu. 

mgawanyo (division): 1. umegaji au 

ukundishaji na namba ya makundi ya 
ukubwa uKotajwa kutafutwa, k.m., 21 -h 3. 
2. utengaji au ugawaji. Namba au kiasi 
cha kugawanywa (kiitwacho kigawanjnva) 
hugawiwa sawa kwenye namba ya sehemu 
iliyotajwa. 3. uwiano. Ulinganishaji hu- 
fanywa baina ya viasi viwili. Kwa mfano, 
kulinganisha marefu ya 20sm na 30sm, tu- 
napata uwiano wa 20/30, au |. 4. kinyume 
cha uzidishaji. Kwa mfano 30 -^-6 ni kisawe 
cha kutafuta nini 6 izidishwe nayo kupata 
30. 

mgawanyo mpunguo /reduction divi- 
sion): uundaji wa viini viwili, kila kimoja 
kikiwa na nusu ya idadi ya chembeuzi. 

mgodi (mine): shimo au machimbo yali- 


yofanywa ardhini kwa madhumuni ya 
kuzidua mitapo, mawe ya thamani, vito, 
makaa, n.k. 

mgodimakaa / coalmine J: mgodi wa 

makaa. 

mgongano (collision): mapambano au 
mapigano ya dafrau. 

nigongo (back): sehemu ya nyuma ya 
mwih wa mtu, au sehemu ya juu ya gimba 
la mnyama iliyo baina ya mabega na 
makalio. 

mgugunaji (rodent): mamaJia anayehu- 
sika na Rodentia, oda ya wanyama 
wanaotafunatafuna kwa meno ya mbele, 
nao ni pamoja na panya, nguchiro, kindi 
na kuchakulo. 

mgunduzi (inventor): mwasisi au mbu- 
nifu wa awali wa jambo au kitu kipya 
kama vile simu, kengele ya umeme, n.k. 

mgutwo (amputation): ukataji na uo- 
ndoaji wa sehemu ya gimba kwa upasua ji 
au sajaria. 

mguu^ (foat}. nukta ambapo mstari wima 
hukutana na mstari mwingine au bapa., 

mguu^ (leg}. sehemu ya mwili ambayo ni 
gendeo, hasa la binadamu, toka kwenye 
nyonga' hadi kwenye nguyu, 

mgwingwi (myriapod}. athropodi yoyote 
yule wa nchi kavu katika kundi la Myrt- 
apoda, mwenye mwili mrefu, pingilipingili 
na magendeo mengi ya kuendea, Jongoo 
ni mfano wa mgwingwi, 

mgwizi (carnivore): mnyama anayeishi 
kwa kula nyama ya wanyama wengine 

mgwo (coUapse): kitendo au tukio la 
kuanguka chini, kubonyea au kuanguka 
ghafla. 



mhamaji 


192 


miali urujuanimno 


mhamaji (emigrant): mtu au mnyama 
anayehama toka nchi au mahali pake na 
kufanya maskani katika nchi au mahali 
pengine. 

mhamisho sambamba (parallel trans- 
lation): uhawilishaji unaosogeza umbo 
kimsambamba. Kwa mfano, chukua ki- 
pande cha mbao kikiwa na umbo la mraba 
halafu kiweke juu ya meza. Anza kukiso- 
geza upande wa ktdia ukifuata ukingo wa 
meza. Nukta zitabadilika dd =cc= aa = bb. 
Kwa kawaida mhamisho wa aina hii 
haubadili umbo la kitu wala uelekeo wake. 

mhamisho thabiti (rigid translation): 
uhawilishaji usiobadili umbo na kilingo 
cha kitu au gimba. 

mhandisi (engineer): mtaalamu wa ku- 
btmi utengenezaji wa mashine, barabara, 
madaraja, vifaa vya umeme, n.k., m- 
dhibiti wa injini, hasa melini. 

mharage (bean): mmea mkundekunde 
unaozaa mbegu za chakula zenye umbo la 
figo, na tuno katika jenera ya Phaseolus. 

mharara (escarpment): tuta refu kama 
genge la ardhi, mwamba, au kitu mfano 
huo, ambalo kwa kawaida hutokana na 
kuatuka au kuvunjika kwa gamba la 
dimia. 

mhasiriwa (victim): kiumbe aunaiaye ku- 

tokana na athari mbaya- 

mhilu (badger): mamalia mbuai yoyote 
mwenye manyoya meupe na meusi, ai- 
shiye mashimoni. Hushughulika na ku- 
tarazaki usiku. 

mhima (prompt): njia ya mfumo ya 
kumwarifu operata (au mtendi) kuwa 
maelezo yanahitajiwa. Swali au alama 
hutokea kwenye kiwambo. 

mhimili (axis): mstari dhahania ambao 
gimba au mftimo fulani hufikiriwa kuwa 
unazungukia. Pia: jira. 



mliimili 

mhopi (hop): mmea wowote wa jenera Hu- 
mukis^ hasa Humukis hupulus^ mtambazi 
wa nchi baridi kiasi za kaskazini ambao 
una maua ya kike kama pia, na kicha cha 
maua madogo dume. 

miali akitima (actinic rays): (kuhusu 
mnururisho) miali inayosababisha athari 
za fotokemikali. 

miali beta (beta rays): miali ambayo ni 
elektroni zilizo katika velositi kubwa nayo 
huathiriwa na uga wa sumaku. Alama 
yake ni /3. 

miali kathodi (cathode rays): miali am- 
bayo ni elektroni zinazotolewa kwenye 
elektrodi hasi au kathodi iliyochajiwa 
wakati wa uchajuzi katika neli ombwe. 

mialini.wengii (cosmic rays): mnuru- 
risho wenye uwezo mkubwa wa kupenya 
vitu, nao hutoka mbali nje 5 ^ mfumo wa 
jua. Una viini vya nishati ya atomi hasa 
protoni, na kiasi fulani cha elektroni na 
chembe alfa. 

mialimwengu fuasi (secodary cosmic 
rays): mnururisho wa chembe katika a- 
ngahewa wakati mialimwengu ya msingi 
inapokutana na viini na elektroni. 

niiiali urujuanimno (ultraviolet rays): 
mawimbi sumakuumeme yenye lukoka 
fupi kuliko zile za nuru urujuani kwenye 
taswirangi. Neli hii haionekani, lakini 




miali wima 


193 


milki 


inapoamili kwenye filamu ya fotografia 
husababisha kuungua kwa ngozi katika 
mwanga wa jua. 

miali wima (vertical rays): miali ya jua 
inayoifikia dunia ikiwa sulubi na uso wa 
dunia. 

midia (medium): 1. dutu ambamo mi- 
fano huonyeshwa au huhifadhiwa. Huweza 
kuwa kiowevu au kirutubisho mango kina- 
chofaa kwa ajili ya ustawishaji wa vidu- 
bini. 2. njia ya kupelekea au kusafirishia 
kitu, nishati, au athari, k.m., midiaya 
sauti, n.k. 

midia nyumbufu (elastic medium): 
midia inayotekeleza kanuni ya Huki. 
Lakini hapana midia ambayo imyumbufu 
wake ni barabara na kamili kabisa. 

midiriasisi (mydriasis): mpanuko ulio- 
zidi wa pupili ya jicho, kutokana na 
ugonjwa, dawa au mambo kama hayo. 

midiriatia (midriatic): dawa inayoletea 
kupanuka kwa pupili ya jicho. 

mifupa Napiere (Napier’s bones): Pau 
Napieri 

miganze (analyesics): dutu inayoletea 
ukosefu wa kuhisi maumivu. 

migutatu (tripod}. mwega au kiimo cha 
miguu mitatu kama vile kwa ajili ya ka- 
mera, uchunguzi kwenye maabara, n.k. 

mihadarati (narcotics): dutu yoyote a- 
mbayo hupunguza maumivu, hupoza hisia 
au hudukiza usingizi; ikitumiwa kwa 
wingi huzima hisia kwa ukamilifu kabisa. 

mikono ya pembe (arms of an angle): 
mistari miwili ambayo huunda pembe. 
Pia: pande 



mikono ya pembe 

mikro- ( micro-): kiambishi awali cha kizio 
sawa na 10“® au O.OOO'OOl. Alama yake ni: 

fi. 

mikrofoni (microphone): ala yenye uwe- 
zo wa kugeuza kanieneo ya mawimbi 
ya hewa yenye sauti kubadilika yawe 
mikondo ya umeme au volteji. 

mikroklini (microcline): madini yakundi 
la felispa, kali alumini silikati, KalSiaOg, 
mshabaha kimuundo na othoshazari la- 
kini tofauti katika kutengeneza kaurL 

mikrometa (micrometer): ala ya, ku- 
pimia urefu mfupi sana, maki ndogo 
sana, au pembe ndogo sana. Mikrometa 
ina vipimio viwili, kimoja kwenye mtutu 
(A), na cha pili kwenye subana (B). 
Mdianganyiko wa vipimo hiyi viwili 
huwezesha kupata usomaji sahihi sana. 

mikrowevu (microwave): mnururisho 
sumakuumeme katika lukoka ya hududi 
ya mita 0.3-0.01°; hutumiwa kwenye 
rada, kupika, n.k. 

mili- (milli-): kiambishi awali chenye 
maana ya moja ya elfu moja, (1/1,000). 
Kwa mfano, miligramu 1 = gramu 

1/1000; mililita 1 = lita 1/1000, n.k. 

milingayo sawia (simultaneous equa- 
tions): milinganyo miwili au zaidi yenye 
ufumbuzi shirika. 

milki (credit): kiasi cha fedha katika 
akaunti ya mtu, au kiasi cha jumla ya bi- 
dhaa na fedha zilizo maH ya mtu. 




mmora 


194 


nyao 


minora (minor): 1. (-a hatua) kidogo kwa 
nusutoni kuliko hatua meja inayoshabihi- 
ana nayo 2. (-a ugwe) -enye theluthi mi- 
nora kati ya chanzo na nota inayofuatia 
juu yake. 

miosisi (miosis): unyweaji uliokithiri wa 
pupili ya jicho, kama mwitikio kwa athari 
za madawa. 

miraba miuja (mngic sgnares): mpa- 
ngilio wa namba katika umbo la mraba 
hivyo kwamba jumla ya kila safu, mwimo 
na ulalo, ni sawa. Kwa mfano, katika 
mraba miuja ulio katika mchoro, mraba 
jmiuja mpangilio wa tatu. Jumla zote ni 
15. Mraba miuja mpangilio wa nne, na 
jumla zote ni 34. 


13 

8 

'l2 

I 

2 

11 

7 

14 

3 

lo 

6 

15 

I? 

~ 

9 

4 


8 

t1 

6 

3 

5 

J_ 



2 


miraba miuja 

Mirihi (Mars}, sayari ya nne, toka kwenye 
jua; yenye uso Tangi nyekundu chungwa 
ikiwa na mabaka halibu mengi na ncha 
mbili nyeupe kusini na kaskazini. Pia; Sa™ 
yari Nyekundu 

miselia (mycellium): gimba wichemimea 
la kuvu; masi ya kingunyan^i zinazofanya 
matawi ambayo husambaa kote kwenye 
tabaka la lishe. 

mistari varange (skew lines): mistari 
ambayo si sambamba lakini haikatishani. 
Mistari varange hailali kwenye bapa 
moja. 



Katika mchemstali huu AB na CD ni mis- 
tari varange. 

mita (metre): kizio msingi cha urefu ki- 
mataifa; lukoka 1,650,763.73 ya mnuru- 
risho kwenye ombwe sawa na mpito kati 
ya viwango 2pio na Sds ya kriptioni -86. 
Alama; m. 

mita fiduzi (expo3ure meter): ala kwa 
ajili ya kupimia ukalifu wa nuru, aghalabu 
kwa njia ya fotoseli, ili kwamba kasi ya 
shata na f/namba (au kichori cha kuzi) 
huweza kuukiliwa. 

mitajo dogodigi (lawest terms): mitajo 
midogo kabisa. 

mitajo midogo kabisa (lowest terms): 
wakati kiasi na asili ya sehemu hazina ki- 
gawe shirika (mbali ya 1), sehemu hiyo 
iko katika mtajo mdogo kabisa. Kwa 
mfano, 11/18 iko katika mtajo mdogo 
kabisa, lakini 12/18 siyo. 12/18 huweza 
kusahilishwa kuwa 2/3, sehemu ambayo 
sasa ni mtajo mdogo kabisa. 

mitajo sawa (like terms): mitajo katika 
alijebra ambayo hutofautiana kwa idadi 
tu. Kwa mfano, 2®^» 13x^ na ~x^ ni mitajo 
sawa. 

mitimiti (ezplosive): dutu ambayo hu- 
changanuka kwa kasi sana iwapo katika 
hali fulani ikitoa gesi, ambazo hutanuka 
kwa jotb la mmenyuko. Nishati ina- 
yotolewa hutumiwa kwenye bunduki, 
ulipuaji na uendeshaji roketi. Pia: kili- 
puzi 

mitosisi / mitosis): mbinu ya mgawanyiko 
wa seli ambamo kiini hujigawa kuwa viini 
viwili vinavyofanana, kila kimoja kikiwa 
na idadi sawa chembeuzi kama kiini- 
mama. 

mjao / volume): kiasi cha nafasi ina- 
yokaliwa na mango. Mjao huo huitwa 
mjao nje. Hupimwa katika vizio ujazo 
kama vile mita ujazo (m^) au sentimita 


mistari varange 








MK 


195 


mkondo wa mwoMM 


ujazo (sm^)- Kiasi cha uafasi ndani ya 
mango (kama vile boksi) huitwa ujao wa 
ndani (au ujazo). 

MK (SI), Mfumo wa Vizio Kimataifa. 

mkato (section): uso bapa unaotokea kwa 
kuikata mango kikamilifu. 

mlmto mtambnko (cross-^section): uso 
bapa imaofanyizwa kwa kukata kupitiliza 
mango, hasa wima na jira lake lililo refu 
kabisa. 

mkisigamo (transversal): mstari unaoka- 
tisha mistari miwili au zaidi. Kwa mfano, 
AB katika mchoro huu ni mkingamo. 

mkobachaega (marsupmm): (kwa ma- 
jike aina ya kangaruu) fuko la nje ambamo 
mtoto mchanga hunyonyeshwa na kuma- 
lizia ukuaji. 

mkoodo (current): 1. (hasa hewa na 
maji) mtiririko usiokoma kuelekea upande 
mahususi. 2. mtiririko wa chaji ya umeme 
kupitia kwenye kipitishio. 

mkondo bahari (ocean current): mjo- 
ngeo wa cheneo fulani cha maji ya ba- 
hari ukichukua vitu na takataka kuelekeza 
upande mkondo unakoelekeza maji. 

mkondodata (data hase): njia ya umeme 
ambayo kwayo data hutiririka baina ya se- 
hemu mbalimbali za mfumo wa kompyuta 

mkoodo duru (eddy current): mkondo 
ambamo msogeo wa mwendo wake huwa 
ni dhidi ya mkondo mkuu. 

mkoodo geis (atlernating current)\ aina 
ya luneme ambao hugeuzageuza welekeo 
wake kufuata mihula inayolingana (a.c). 

mkondo kawilifii (lagging current): 
mkondogeu (A.C.) ambao hufikia ki- 
wango cha juu kabisa baada ya muda wa 
mbembeo kuliko volteji inayotoa mkondo 
wa umeme huo. Pia: mkoodo taahira 


mkondo mfiilizo (direct cmrrent): mti- 
ririko mfululizo wa elektroni kwenye kipi- 
tishio; umeme ambao hasa huelekea 
upande mmoja tu (d.c). 

mkoiido mztiiigiiko (circulating cnr^ 
rent): umeme ambao tmatiririka kuzun- 
guka katika waya kitanzi au duara. 

mkoodomiris (photocurrent): mkondo 
wa umeme unaozalishwa kwenye chombo 
kwa njia ya athari ya mnuririsho wa 
sumakuumeme mtuo au athari ya umeme 
wa nuru. 

mkossdo taahira (lagging current): 
tazama: mkondo kawilifu. 

mkoudo tasigulizi (ieading current): 
mkondo geu ambao imatokana na kaoi 
mwendoumeme inaoutoa kuongoza mtiri- 
riko wa awali. 

mkondo themionia (thermionic cnr- 
rent): mtiririko wa ionijoto au mikondo 
ya umeme kutokana na mtiririko huo,- 

mkoudo nvujao (leakage cMrrent): hi- 
tilafu ya mkondo wa luneme inayotokea 
kwenye chombo chochote cha elektro- 
nikia, saketi, n.k., kutokana na mvujo. 
Kwa kawaida kiasi cha mkondo kina- 
chovuja huwa ni kidogo ukilinganisha na 
kile cha mkato saketi. 

mkoudo wa asiodi (anode cMrrent): 
mkondo wa umeme imaotiririka kwenye 
anodi ya neli themionia. 

mkosido wa mbisiikizo (polarization 
current): mkondo tmaosababisha ais 
unaosababishwa na mbinikizo kwenye ki- 
tutwe na pengine kuchelewesha kutoa 
chaji. 

mkoodo wa mwouri (beam current): 
mkondo ambao una elektroni za mwonzi 
zinazofika kwenye kiwambo cha neli ya 
mwali wa kathodi. 



mkoodo wa umeme 


196 


mkuso wa gesi 


mkoodo wa umeme (electric current): 
mtiririko wa umeme. 

mkoodo wa Zeoa (Zener current): 
mkondo wa umeme uliodukizwa katika 
nusukipitishio ambao imatosha kuipa 
mwendo elektroni toka kwenye utepe wa 
mpitisho kwa taathira ya nguvu ya uga 
wa umeme. 

mkooge (sisal): utembwe unaotolewa na 
katani, (Agave sisalana). Hutumiwa ku- 
sokotea kamba, kutengenezea mazulia, 
n.k. 

mkooo (arm): moja ya magendeo ya 
mwili. 

mkooomto (distributary): tawi la mto 
linalotiririka mbali na mkondo mkuu na 
lisilounganika tena na mkondo mkuu. 

mkooo oizigo (load arm): zao la 
kuzidisha kani na umbali wake kutoka 
kwenye mhimili, hasa katika wenzo. 

mkopo (credit): ununuzi wa kitu kwa ma- 
patano ya kulipia sehemu ya bei yake 
mwanzo na sehemu nyingine baadaye, au 
kuchukua bila ya kulipa chochote mpaka 
baadaye. 

mkorosho (cashew): mti anakadisia, Ana- 
cardium accidentale^ wa asili ya tropiki ya 
Amerika ambao ganda lake hutoa gundi, 
dawa, na mbegu yake huliwa. 

mkufu (chain): atomi mbili au zaidi, 
au makundi mawili au zaidi yaliyoba- 
badishwa pamoja na kuwa kama kitu 
kilichoungana kama mnyororo. Muundo 
wa molekuli tokezaji, ioni tokezaji, au 
radikali tokezaji hufanana na mkufu. 

mkuku (bilge): sehemu pana chini ya meli 
ambapo maji hukusanyikia au kuhifa- 
dhiwa. 



mkiiku 


mkundekunde (legume): mmea wowote 
ule wa jamii ya kunde choroko, njegere, 
:a.k., yote ikiwa chini ya familia kuu Legu- 
minosae. 

mkundu (anus): timdu la kutoka kinyesi 
cha mnyama. 

mkungu (bunch): kicha, kikimdi au idadi 
ya vitu vinavyokua au vilivyofungwa 
pamoja, k.m., mkungu wa ndizi. 

mkunjuo (develapment): mchoro iilio- 
kunjuliwa au kutandazwa ili kuonyesha 
kilingo cha kitu hicho. Huchorwa kwenye 
karatasi halafu hunakiliwa kwenye bati 
ambalo hukatwa kufuatisha mchoro. Bati 
hutumika sana kutengeneza mpare, ndoo, 
debe, mkebe, n.k. Nao ni mfano mzuri wa 
mkimjuo. 

mkunyato (systoie): hatua ya kimywea 
kwa musuli wa moyo katika upigaji 
wa moyo. Ventrikali hunywea baada ya 
orikali. 

mkupuo (batch): kiasi cha maunzi yali- 
yozalishwa au yaliyotayarishwa kwa ajili 
ya utekelezaji mmoja. 

mkururo (archipelago): kundi la visiwa. 

mkusauyiko (collection): mrundikano wa 
viambato au vitu au dutu tofauti pamoja. 

mkuzo (amplification): kuongeza usiki- 
likaji wa sauti kuwa kubwa. 

mkuzo wa gesi (gas amplification): 1. 





mladudu 


197 


mlinganyo wa hali 


mchcikato ambamo kwao kiasi cha hu- 
tosha cha uga wa umeme wenye nguvu na 
ioni hutolewa katika gesi. 2. hoja ambayo 
kwayo utiaji ioni wa awali huzidishwa 
kuwa tokeo la mchakato huu. 

mladudu ( insectivore ): mnyama au 
mmea anayekula wadudu. 

miainisho kwa hewa ( normalization 
process): mchakato unaohitajika kufu- 
atwa ili kuiondolea feleji mikazo kwa 
kuikanza kwa joto livukalo halijoto pam- 
banuzi na baadaye kuipoza hewani. 

mialo (horizontal): mstari au ubapa au 
mahali mlalo unaokuwa pembe mraba na 
mstari, au ubapa wima. 

mlamea (herbivore): mnyama anayeishi 
kwa kula mimea. 

miandano (similarity): hali ya vitu ku- 
fanana katika maumbo, lakini vikatofau- 
tiana kilingo. 

miandano dainamia ( dynamic simi- 
larity ): vipimo vyote vihusianavyo na 
mwendo, velositi, mchapuko, kani, n.k. 
Navyo huonyeshwa kwa kufuata vipimo 
vya msingi kama vile masi, urefu na 
muda. 

miangobahari ( channei ): kishoroba cha 
maji kinachounga bahari mbili au bahari 
kuu. 

miawangi (omnivore): kiumbe anayeishi 
kwa kula wanyama na mimea. 

miegezo ( retardation ): ucheleweshaji 
maendeleo ya mwendo na hivyo kuupu- 
nguza hatua kwa hatua. 

mlegezo pembe (angular retardation): 
mchapuko pembe kasi ikiwa kinyume na 
mchapuko pembe. 

mlia (band): mstari wa rangi au mtindo to- 
fauti na eneo au maunzi pande zote mbili. 


miikizwa (weaner): mtoto aliyeachishwa 
krmyonya maziwa ya njama, hasa ku- 
tokana na kupea kwa umri wake. 

mlima change (hlock mountain}. mlima 
ambao ni pande la masi kubwa ya ardhi 
moja, au mfulilizo yenye uso mmoja 
au zaidi zinazokaribia kuwa bapa. Pia: 

miima tofaii 

mlima tofali (block mountain): tazama: 
miima change 

mlimfu (lymphatic): neli inayopitishia 
limfu; hukusanya limfu toka kwa kapilari 
za limfrL 

miinganiko (proportion}. hali ya seti ya 
mauwiano yanayolingana. Kwa mfano, 
lmm/7n na 3mm/21n zina mlinganiko. 
Urefu uliopimwa kwa milimita hulin- 
ganika na kani zilizopimwa kwa nyutoni. 

miingano / congruence ): mtajo ambao 
namba a na z ni vilingano kutokana na ki- 
gawanye n. Huandikwa a = x kumaanisha 
kwamba wakati a na x zinapogawan^rwa 
kwa n, vibaki vyake huwa sawa. 

miinganyo (eguation): 1. alaim zina- 
zowakilisha mmenyuko wa kemikali, k.m,, 
2 H 2 -f- 0 2 —>■ 2 H 2 O. 2. kauli kwamba viasi 
viwili vinalingana. Kwa mfano, x +2y = 14 
ni mlinganyo. 

miinganyo mstari (linear eguation): 
mlinganyo ambamo mitajo ya kigeu, 
mathalani x na y ina kipeo chake kisi- 
chozidi 1. Y = 4x + 3y + x = 5 ni mfano 
wake. 

miinganyo mtajovipeo (binomial efua> 
tion ): mlinganyo wenye namba mbili ’au 
herufi mbili zinazounganishwa kwa alama 
+ au -, k.m., x" - a = 0. 

miinganyo wa haii (eguation of state): 
mlinganyo au uhusiano unaolinganisha 
mjao, uzito, kanieneo na halijoto ya 
mfumo uliotolewa kama vile gesi. 



mllpuko 


198 


ramumunyo wa Benedikti 


mlipuko^ (backfire): upasukaji mkubwa 
kwenye injini ya petroli unaosikika kama 
mlio wa bunduki. 

mlipuko^ ( detonation ): mwako mkali 
sana ambao husababisha kulipuka au vi- 
tobo kwenye injini mwako ndani. 

mlipuko® (explosion): kelele kubwa ina- 
yosababishwa na kitendo cha kupasuka 
au kufumuka, hasa kwa bomu au kilipuzi 
kingine. 

mlishizo (assimilation): uhkaji wa kitu 
au dutu na ubadilikaji wake kuwa sehemu 
ya kile kihchoingiwa na dutu hiyo. Kwa 
mfano kivimbe kinapolishiza chakula dutu 
hizo za kemikah hubadihshwa kuwa se- 
hemu ya mwih au gimba la kiumbe hicho. 

mlizo (trmtSpiTatvm}. 1. utoaji maji 
au mvuke kuphaa kwenye ngozi, utando 
telezi, n.k. 2. utoaji maji au mvuke hasa 
kupitia kwenye stomata za majani. 

mlo (diet): aina ya chakula na kinywaji 
ambacho kwa kawaida huliwa na mtu au 
kundi la watu. Chakula cha kufaa ni mlo 
kamili. 

mlo kamill (balanced diet ): kiasi na aina 
sahihi za chakula kinachotakiwa kwa ajili 
ya afya bora. 

mmea (plant): kiumbe chochote hai amba- 
cho kimsingi husanisi chakula chake ku- 
tokana na dutu siogania; kina kuta seh 
za selulosi, huitikia kiamshi polepole na 
kwa kudumu, hakina ogani mahususi za 
fahamu na mfumo wa neva. 

mmemeto (glare): nuru kah imara isi- 
yotakiwa na isiyopendeza. 

miTieng’enyo ( digestion ): mchakato 

ndani ya rafereji wa chakula ambao kwao 
chakula hugeuzwa kuwa dutu inayofaa 
kufyonzwa na kulisha mwilL 

mmenyuko (reaction): kutendana kwa 


dutu mbih za kemikah hata kuleta badi- 
hko la kikemikali. Pia: utendanajl. 

mmenyuko mfulizo (chain reaction): 
mmenyuko wa kinyukilia ambao hutoa 
nyutroni za kutosha kujiendeleza. Pia: 
mmenyuko pambanuzi 

mmenyuko molekuliraoja ( monomo- 
lecuiar reaction ): mmenyuko mmoja 
imaohusika na kufanya mmenyuko tata 
ulioamihshwa. 

mmenyuko pambanuzi (criticai reac- 
tion): tazama: mmenyuko mfulizo 

mmenyuko pituka ji ( reversible re- 
action ): mmenyuko wa kemikah a- 
mbamo mazao yake huweza kumen^mka 
kikemikah baina yake na kufanyiza dutu 
za awali, k.m., mvuke na diuma hu- 
menyuka. 

mmenyuko usiopituka (irreversible re- 
action): ramenyuko wa kikemikah una- 
oendelea kufanyika hadi kufikia tamati. 
Mazao yapatikanayo huwa hayawezi ku- 
menyuka kuunda dutu ya awali. 

mmeremeto (lustre): tabia ya kuwa na 
mng’ao kiasi cha kuweza kutumiwa kama 
kioo, k.m., fedha ina mmeremeto. 

nunumimyo (solution): matokeo ya ku- 
changanyika kabisa kwa kimumunyi- 
shwaji ndani ya kimumunyishaji. Mfano 
ni mmumunyo wa majichumvi. Pia: 
myeyusho 

mmumunyo mango ( soHd solution): 
nunumrmyo ambao umegeuka na kuwa 
mango. Mfano, aloi fulani huwa ni 
myeyuko mango wa metali moja kwa 
nyingine na upatikanaji wa myeyusho hu- 
fanyika wakati metali inapokuwa kwenye 
hah ya myeyuko. 

mmumunyo wa Benedikti (Benedict’s 
solution): kemikah myeyusho inayotu- 
miwa kufanyia uchTmguzi wa kubaini 



mmweko 


199 


mnyama 


kuwapo kwa sukari tapasishi kwenye 
mkojo. 

mmweko (flash light): nuru au mwanga 
unaotolewa na kimweko. 

mmweko balbti (expandaMe flush): 
tazama: mmweko glopu 

mmweko glopn ( expendaMe flash): 
glopu zinazowaka mara moja na kuisha 
baada ya kutoa nuru kali. Pia: mmweko 
balbu 

muajimu ( astronomer ): mtu mwenye 
maarifa au ujuzi kuhusu sayansi ya ma- 
gimba ya mbingu, miendo, nafasi, umbali 
na ukubwa wake. 

miiandi (cormorant): ndege mkubwa 
mweusi ang’aaye, katika oda ya Pelican- 
formes^ mwenye shingo na mwili mrefu, 
na mdomo ndoana. Hula samaki kwa 
kuwapigia mbizi baharini. 

mnara (beacon): kikuta cha taa inayotu- 
miwa kama ishara ya ilani. 

I 

umarambizi (conning^tower): mnara wa 
machunzio ya nyambizi. 

muato ( viscosity ): tabia ya giligili ya ku- 
kinza badiliko la umbo au mpangilio wa 
umbo la viambato vyake wakati wa ku- 
tiririka na kiwango cha kuwako kwake 
kwenye giligili mahususi. 

mnato hiisiamfu (relative viscosity): 
uwiano wa mnato wa mmumunyo na 
mnato wa kimumunyishaji.' 2. uwiano wa 
mnato wa kimumunyishaji kingine kili- 
chotolewa kama kipimo sanifu. 

miiato mahususi (specific viscosity): 
uwiano unaotokana na tofauti baina ya 
mnato wa mmumunyo na ule wa kimu- 
munyishaji. 

mnemba ( artificial ): -enye kutengenezwa 
kwa ujuzi au ustadi wa kibinadamu; siyo 


asilia. Mifano ni nyuzi mnemba, madini 
mnemba, mguu mnemba, n.k. 

meg’aeg^aeio (adhesion): kani ya uvu- 
tano baina ya molekuli za maunzi to- 
fauti. Kwa mfano, mng’ang’anio baina 
ya molekuli za maji na zile za gilasi. 
Mng’ang’anio wa maji kwa gilasi una 
nguvu zaidi kuliko mshikamano wa maji. 
Pia: mshikamano 

liieg^ao (illumination ): bali ya kutoa 
nuru au ugavi wa nuru. 

mno (piroiific): -enye kuzaa mbegu, 
vibufu, mayai, watoto kwa wingi. Pia: za- 
lishi. 

meofti (flesh): sebemu ya mwili wa bi- 
nadamu au mnyama ambayo hufunika mi- 
fupa na iko cbini ya ngozi. 

mmirurisho (radiation): mtawanyiko na 
mweneo wa joto au nuru pande zote. 

mmiriiFiirisho mweiipe ( white radia- 
tion): mnururisho wa jumla; mnurur- 
isho wowote ambao hutoa taswirangi e- 
ndelevu. 

mmirurisho wa Jua (solar radiation): 
mnururisho utokao kwenye jua na kutwaa 
mfiko mpana wa lukoka toka kwa miali 
mirefu ya inforedi, mpaka kwenye miali 
mifupi ya urujuanimno. 

mnuirurisho wa uriijiiaiiimiio (ultravi- 
olet radiation ): mnururisho wa sumaku- 
umeme kwenye lukoka kuanzia mfiko wa 
mita 4 X 10 mpaka mita 5 x 10 yaani kati 
ya mawimbi ya nuru inayoonekana kwa 
eksirei. Mawimbi marefu ya urujuanimno 
yana lukoka ndefu kuliko yale ya nuru ya 
urujuani ambayo buweza kuonekana kwa 
macbo. Mnururisho huu huathiri filamu 
za fotografia na mabamba nyeti. 

meyama (animal): kiumbehai, k.v. nzi, 
samaki, ng’ombe, nyoka na binadamu, ki- 
nacboweza kupumua, kuhisi na kujongea. 



moyasiyuo 


200 


moduleta 


muyauyuo (lift): tanzu wima ya kani ina- 
yoathiri bawa la ndege kinyume na uvu- 
tano wa dunia, nayo husababisha ndege 
ikae angani. Kani hii huamili kuelekea juu 
wima. 

muyeso (peristalsis): mwendo kama wa 
wimbi katika musuli kufuata neli mshipa. 
Misuli htmywea kwa zamu kufuata neli 
mshipa, hivyo kwamba kiolwa ndani 
ya neli mshipa husukumwa kwenda 
mbele. Mnyezo katika mfereji wa chakula 
husiikuma maudhui yake kwenda mbele 
na kuchanganya chakula na majimaji ya 
nimeng’enyo. 

muyobapa (planarian): mnyoo wa ba- 
haxini wa sabuoda Tricladida, Ana 
utumbo wenye panda tatu na huishi huru. 

muyoo (worm): 1. mdudu yoyote katika 
jumla ya invetebrata wenye miili laini, 
warefu, wembamba, wakiwa ni pamoja 
na minyoobapa, minyookuru, anelida, 
n.k. 2. ugonjwa wowote au mparaganyo 
utokanao na kuwapo kwa minyoo vidusia 
tumboni au kwenye tishu nyingine. 

muyoobapa (flatworm/platyhelminth), 
mnyoo wa faila Platyhelminthes^ wenye 
solo nchambili na gimba gumu laini, agha- 
labu ’la kibatabata, k.m., na tegu, trema- 
todi, n.k. 



mnyoobapa 

uiuyookuru (roundworm): nematodi yo- 
yote, hasa Ascaris lumbricoides, anayeishi 
katika utumbo wa binadamu, au askaridi 
wengine wanaoishi katika matumbo ya 
wanyama wengine. 



mnyororo (chain): vikuku vya metali 
vilivyoshikamishwa ncha na ncha hati- 
maye kuwa kama ukambaa mrefu. Hutu- 
mika kupandishia au kuinulia mizigo kwa 
winchi au kwa upelekeji wa nguvu katika 
mashine kama vile gari, baiskeli, n.k. 

muyororo hawilishi (driving chain): 
mnyororo endelevu ambao una pete za 
feleji ambapo huumana na magurudumu 
meno ili kusafirisha nguvu toka mtaimbo 
mmoja hadi mwingine. 

muyumbuko (elasticity): tazama: un- 
yumbufu 

mnyweo (contraction): hali ya upunguaji 
wa kilingo na kuwa ndogo kiumbo, husu- 
sani kutokana na kushiika kwa joto la 
ndani. 

mnzago (reaction): msogeo au mwelekeo 
pituzi. 

modauti (mordant): dutu itumiwayo 
katika kutia rangi ili kufanya mata ya 
rangi kuwa madhubuti, hasa kampatmdi 
ya metali, kama oksidi au hidroksidi, a- 
mbayo hutmgana na rangi mahuluku na 
hufanya kampaundi ya rangi isiyomumu- 
nyika au huwa laka kwenye tembwe. 

modemu (modem): ufupisho wa mo- 
duleta/demuoduleta huwezesha data ku- 
pelekwa kutambiika njia kawaida za simu 
hivyo kwamba kompyuta moja yaweza 
“kuzungumza” na kumpyuta. 

moduleta (modulator): kitumi kwa ajili 



moduli 


201 


momenti sumakii 


ya kunamnisha wimbi chukuzi. 

moduli (module): sehemu ya chombo cha 
anga iliyobuniwa kufanya kazi maalumu 
kwenye anga chenyewe, na kwa kushiri- 
kiana na vingine pia. 

mofini (morphine): alikaloidi fuweli iliyo 
chungu, C17H19NO3.H2O. Ni kiambato 
muhinu cha bangi, na hutumiwa katika 
tiba (katika namna ya salfati au chumvi) 
kupunguza maumivu, kupatia usingizi, 
n.k. 

mofolojia (morphology): mtaala wa 
umbo, muundo na mambo kama hayo bila 
ya kujali kazi za umbo, muundo, n.k. 

molekuli (molecule): 1. chembe ndogo 
kabisa ya maunzi yoyote ambayo ina 
tabia za kikemikali za maunzi hayo. 
Maunzi huchukuliwa kuwa yameundwa 
kwa molekuli zinazoshikizwa pamoja kwa 
kani zinazovutiana. 2. chembe ndogo 
kabisa ya elementi au kampaundi ambayo 
huweza kuwapo huria na tabia ya elementi 
au karnpaundi hiyo. Molekuli ya elementi 
ina atomi moja au zaidi; na molekuli ya 
kampaundi ina atomi moja au zaidi za 
kila elementi inayofanya kampaundi hiyo. 
Kwa mfano, molekuli ya hidrojeni ina 
atomi mbili za hidrojeni, molekuli ya maji 
ina atomi mbili za hidrojeni na moja ya 
oksijeni. 

moli (mole): Kizio Sanifu Kimataifa (SK) 
kwa ajili ya kiasi cha dutu. Moli 1 ni kiasi 
cha dutu ambayo ina vizio msingi vingi, 
yaani chembe, kama kulivyo na atomi za 
kaboni kwenye 0.012 kg. za kaboni 12. 
Vizio msingi sharti vitajwe na vinaweza 
kuwa molekuli, atomi, ioni, radikali, ele- 
ktroni au chembe nyingine. Kaboni 12 ni 
isotopu ya kaboni. 

moluska (molluscs): invetebrata wa faila 
ya Moluska ikiwa ni pamoja na konokono, 
ngisi, pweza, n.k. wakiwa na gamba la 
kalisi lililo kipande kimoja, viwili au zaidi 


na ambavyo hufunika sehemu laini ya 
mwili ama kwa kiasi fulani, au kikamilifu. 

momenta (momentum): zao la masi 
kuzidisha na velositi ya kiolwa. Kwa 
mfano, kiolwa chenye masi ya kilogramu 
5 kinachoenda velositi ya mita 4 kwa 
sekunde kina momenta ya kilogramu mita 
20 kwa sekunde. Mango au kiowevu 
kikiwa na mwendo huwa na momenta. 

momenti (moments): 1. mwelekeo wa 
kuleta mwendo hasa wa kuzunguka nukta 
au jira. 2. Zao la kiasi yakini kama kani 
au masi na umbali wake kutoka kwenye 
nukta ya marejeo iliyofungwa. Katika 
wenzo, ili pawe na urari, momenti kisaa 
hulingana na momenti kinyumesaa. 


A__ E B 

lOOkg /\ 25 

E==egemeo 

lOOkg X AE = 25 xBE 

momenti 

momenti pewa (centrifugai moment): 
zao la ukubwa wa kani pewa inayoamili 
kwenye gimba na umbali toka kwenye 
gimba mpaka kwenye kitovu cha mzu- 
nguko. 

momenti pinde (bending moment): 
jumla ya momenti kialjebra kwenye 
mkato mtambuko wa mwanzi wa kani zote 
zinazoelekea upande mmo ja wa mkato wa 
mwanzi. 

momenti sumaku (magnetic moment): 
1. toki ya sumaku nchambili kwenye fani 
ya kizio cha nguvu ya. uga wa sumaku 
ikiwa sulubi nayo. Hupimwa kwenye weba 
mita. Pia huitwa momenti nchambili ya 
sumaku. 2. zao la fa, ambapo i ni mkondo 
wa umeme unaotiririka kupitia waya ki- 
tanzi kidogo wenye eneo a. Hupimwa 
kwenye ampea mita mraba (AM^). Hii 
huitwa momenti sumakuumeme. 



mondo 


202 


moyo 


mondo (meteorite): kimondo kikubwa 
ambacho hakiungui kabisa kuwa gesi, 
lakini huanguka dtmiani. 

monobesia (monobasic): -a asidi, -enye 
ubesia wa 1 k.m., asidi hidrokloria. 

monokilinia (monoclinic): -enye kuhusu 
mfumo wa fuwele unaondunishwa na ma- 
jira matatu yasiyolingana, jozi moja a- 
mbayo si pembe mraba na jira nyenziye. 

monosakaridi (monosaccharide): sukari 
sahili, kama vile glukosi au fraktosi, a- 
mbayo haihidrolishiki kutoa sukari nyi- 
ngine. 

monovalensia (monovaient): -enye va- 
lensi moja. 

monsuni (monsoon): upepeaji linganifu 
wa upepo kwa sehemu moja ya mwaka na 
kuelekea upande mwingine kwa sehemu 
baki ya mwaka. Huko Asia, wakati wa ma- 
jira ya joto, ardhi kuzunguka Bahmi ya 
Arabia na Bahari ya Hindi ni joto sana, na 
bahari imepoa, kwa hiyo mkondo myuko, 
kama upepezi bahari hutokezea; huo ndio 
monsuni kusini magharibi. Katika majira 
ya baridi bahari ina joto kuliko ardhi, 
kwa hiyo upepo huvuma kuelekea upande 
kinyume, toka kaskazini mashariki; huo 
ndio monsuni kaskazini mashariki. 

mori (heifer): mtamba wa ng’ombe. 

moshi (smoke): gesi kijivu, nyeupe au 
nyeusi, inayotokana na vitu vinavyo- 
ungua. 

mota (motor): kitumi, kuondoa inji- 
ni, ambacho hufanyiza mwendo. Mota 
ya umeme ina koili ya waya ulio- 
zongomeshwa kwenye amecha ambayo 
hugeuka kati ya ncha za sumaku. 

mota kimstari (linear motor): mota ya 
mdukizo ambamo stata na rota huwa zina 
umbile la mstari badala ya kuwa mche- 
duara. Pia hukaa sambamba badala ya 


kukaa jiraenza. 

mota mdiikizo (induction motor): 
mota ya umeme ambamo . ugavi wa 
mkondo geu hutiwa koili msingi na ku- 
fanya mtiririko wa umeme udukizwe 
katika koili fuasi ya. rota. Hivyo mtagu- 
sano baina ya mikondo na mtiririko hu- 
sababisha rota izuhguke. 

motasawia (synckronous motor): mota 
ya umeme wa .mkodo geu (a.c.) ambayo 
kasi yake ya mzunguko huwiana na maru- 
dio ya nguvu. 

mota venia (vernier motor): mota 
ndogo ya roketi ambayo hutumika kusahi- 
hisha njia ya kurukia au kusahihisha 
velositi ya kombora. Pia: roketi Venia 

moto^ (fire): mmenyuko wa kikemikali a- 
mbao huambatana na utoaji wa joto, nuru 
na miali. Aghalabu ni muungano wa fueli 
na oksijeni na matokeo ni gesi ya kaboni 
dioksidi, kaboni monoksidi, n.k. 

moto^ (hot): -enye halijoto ya kiwango cha 
juu kuliko kile cha mwili au gimba. 

moto wa umeme (electric fire): moto 
ambao chanzo chake ni cheche za umeme 
katika sehemu fulani ya saketi na hivyo 
kuunguza vitu na kufanya moto mkubwa. 

motokaa (motorcar): gari, hasa la abiria, 
likiwa na uwezo wake wa kutoa nguvu 
kwa kawaida ikiwa ni injini ya. mwako 
ndani kwa ajili ya usafiri katika barabara 
za kawaida. 

moyo (heart): ogani wazi ya musuli 
ambayo kwa ktmywea na kupanuka 
huifanya damu iendelee kuzimguka kote 
mwilini kwenye mishipa na vishipa. 



mpango wa ishara 


moyomti 



moyo 


moyomti (pith)): kuru la kati la tishu ya 
parenkima kwenye mashina ya mimea ya 
dikotiledoni. 

mpachano (symmetry): mlingano wa 
kilingo, umbo na mpangiUo wa sehemu 
mkabala za bapa, mstari au nukta. 

mpachano mzunguko (rotatianal sym- 
metry): mpachano unaotokana na mzu- 
nguko wa umbo kunako nukta hurama- 
nia umbo hilo kwalo lenyewe, basi umbo 
hilo lina mpachano mzunguko kunako 
nukta hiyo. Kwa mtajo sahiU mgeuko 
haima budi kuliacha umbo lionekane 
lileUle kama mwanzo. 



mpachano mzunguko 

mpaka (boundary): mstari ambao hu- 
fafanua kikomo cha cheneo. Kwa mfano, 
nukta zote kwenye mpaka wa duara huwa 
na umbaU sawa kutoka kwenye kitovu. 

mpakaioni (ionpause): mpaka kati ya 
tabakastrato na tabakaioni katika anga- 
hewa. 

mpakamezo' (mesopause): cheneo chote 
kilicho kati ya tabakamezo na tabakaekso. 

mpakastrato (stratopause): tabaka ya 


203 

angahewa ikianzia kilomita 11 juu ya uso 
wa dunia. 

mpakatropo (tropopause): kikomo au 
tabaka mpito baina ya angatropo na a- 
ngastrato. 

mpako (application): uwekeleaji wa kitu 
na kukienza juujuu ya kingine. 

mpambanuo (contrast): tofauti ya 
mng’ao katika sehemu mbalimbali za ki- 
olwa au tofauti ya uzito wa rangi katika 
picha au negativu. 

mpangilio^ (arrangement): utaratibu wa 
jinsi vitu vilivyokaa na kuhusianishwa. 

mpangilio^ (corhposition): upangaji wa 
vitu au violwa vinavyotazamiwa kupigwa 
picha kwa utaratibu maalumu ili kuifanya 
picha iwe ya kuvutia machoni. 

mpangilio^ (format). (katika uchakataji 
maneno) mkao wa hati, jalada, pambizo, 
usanifu wa kurasa, jedwali, n.k. 

mpangilio'^ (permutation): njia au 
namna ambayo vitu huweza kupangwa au 
kuteuliwa. Kwa mfano, herufi A, B na, C 
huweza kupangwa au kupangiliwa katika 
njia au namna 6. ABC, ACB, BAC, BCA, 
CAB na CBA. 

mpango (order): mpangilio unaofuata 
kilingo, kiasi, au thamani. Tazama pia: 

namba mpango 

mpango ongezekaji (ascending order): 
mfululizo unaoonyesha kuzidi kwa namba 
ambapo kila mtajo huwa mkubwa kuliko 
mtajo uliotangulia. 2, 6, 13, 20 ni mfano 
wake. 

mpango punguaji (deacending order): 
mfuatano wa thamani kuwa ndogo zaidi 
na zaidi. 

mpango wa ishara (programme sig- 
nal): wimbi tata likiwa na taarifa zina- 




mpao 


204 


mpueguo 


zoshabihiana na taarifa za sauti, ishara za 
kusikika, na taarifa za kuonekana wakati 
wa matangazo mahususi ya redio au tele- 
visheni. 

mpao (loudness): athari ya nguvu ya 
mawimbi ya sauti kwenye masikio. 

mparaganyo (disorder): uvurugikaji wa 
afya ya maungo, akili, au ishitighala zake. 

mpare (funnel): chombo wazi chenye 
mdomo mpana na kibomba kirefu upande 
mwingine ambacho hutumiwa kumiminia 
viowevu, mavumbi n.k. kwenye chombo 
cha shingo nyembamba. 



mpare mbaruti (thistle funnel): mpare 
wenye umbo la ua la mbaruti unaotumika 
kuongeza au kutia viowevu kwenye fiaski, 
chupa, n.k. 

mpasnko (explosion): mlipuko, mwa- 
chano au mwatuko wazi. 

mpevu (adult): mwenye kukomaa ki- 
maumbile. 

mpewa (centrifuge): mashine yenye ki- 
wekeo kinachozunguka, ambamo dutu 
za densiti tofauti, kama vile malai 
na maziwa, huweza kubaidishwa kwa 
kani pewa; au ambamo wanadamu au 
wanyama hukabilishwa kwa michapuko ya 
muda mrefu. 

mpigapicha (photographer): mtu anaye- 
piga picha kwa kutumia kamera. 

mpimaardhi (surveyor): mtu ambaye 
hupima au kucheneza ardhi, na hatimaye 
kuchora ramani ya mahali hapo. 


mpimapicha (photagrammetrist): mta- 
alamu wa kupima na kutengeneza ramani 
kwa kutumia picha. 

mpiedizo wa taswirangi (diffraction 
spectrum): mwachano wa rangi za nuru 
katika mwelekeo wa wimbi kunako ukingo 
wa kizuizi cha njia yake. 

mpira (rubber): dutu cisilia itokanayo na 
utomvu wa mpira au dutu mnemba a- 
mbayo huzuia maji, na huvutwa na kure- 
jea umbo lake inapotanuliwa. 

mpitisho (canduction): 1. uhawilishaji 
wa joto katika mango. Hakuna mpitisho 
wa joto katika giligili. 2. upitaji wa 
mkondo wa umeme ndani ya dutu kama 
vile elektroliti. 

mpitisho ionia (ionic conduction): 
msogeo wa chaji katika nusukipitishio a- 
mbao husababishwa na msogezo wa ioni 
katika kimia. Uenezaji wa nishati kwa nje 
huhitajika ili kuuhifadhi msogeo huo. 

mpitisho uliokithiri (excess conduc- 
tion): mpitisho katika nusukipitishio ku- 
tokana na kuwepo kwa elektroni a- 
mbazo hazihitajiki kukamilisha mbabadi 
wa kikemia wa nusukipitishio, na hivyo 
ziko tayari kupitisha chaji kupitia katika 
vipitishio. 

mpokeaji wote (universal recipient): 
mtu mwenye damu aina ya AB ambaye 
anaweza kupokea damu apewayo toka 
kwa watu wenye damu ya aina yoyote. 

mpokezi (recipient): mtu ambaye hupewa 
damu kwa uongezwaji, au hupewa tishu 
au ogani katika upasuaji wa kitiba. 

mpukutisho (autumn): msimu kati ya 
sama na winta ambapo miti hupukutisha 
majani. Pia: otamni 

mpunguo (decay): kushuka na kwisha 
kwa mkondo wa umeme au volteji baada 
ya chanzo cha nishati kutengwa na saketi. 



mpwito 


205 


mrekebiko 


mpwito (impuiae): 1. mtiririko mmoja 
wa umeme, aghalabu wa ghafla, kuelekea 
upande mmoja. 2. msukumo mmoja wa 
damu katika moyo kabla ya mwingine ku- 
tokea. Pigo au mtweto wa ateri au moyo. 

mpwito wa damu (blood pulse): mapigo 
linganifu ya damu katika ateri yasababi- 
shwayo na mapigo ya moyo. 

mraba (aguare): umbo la jiometria lenye 
pembemraba nne na pande nne zilizo 
sawa. Kama kila upande una urefu a, basi 
eneo lake ni a x a = a^* Hivyo ni kizio 
mraba 


mraba 

mraba kamilifu (perfect aguare): namba 
ambayo huweza kuelezwa kuwa zao la 
namba nzima mbili sawa. Kipeuo cha pili 
chake ni namba nzima. Kwa mfano, 25 
= 5 X 5; 64 8 X 8; 625 ^ 25 X 25. 

Hivyo 25, 64, na 626 ni miraba kamilifu. 
Namba kama hizo huweza kuwakilishwa 
na miraba au doti. 

mraba kizio (unit sguare): eneo la urefu 
na upana sawa kwa mujibu wa kipimo ki- 
tumikacho. 

mraba wa Kilatini (Latin sguare): 
mraba wenye alama katika safu na miimo. 
Hakuna alama itokeayo mara mbili katika 
safu yoyote moja au mwimo. 


mraha wa Kilatini 


mraba wa kisio kimoja (aguare of one 
unit): mraba wenye eneo la kizio kimoja 
kwani pande zake ni kizio kimoja kila 
upande. 

mraba wa namba (sguare of a 
number): namba iliyozidishwa kwayo 
yenyewe. Kwa mfano, 2x2 — 4, hivyo 
mraba wa 2 — 4. Hivyo huweza kuandikwa 
kuwa 2^ = 4. 

mradi (project): kazi inayohitaji kuunga- 
nisha ujuzi. Mradi kwa kawaida huchukua 
muda mrefu. 

t 

mrago (sub.strate)'. tabaka iliyo chini ya 
nyingine, hasa ndani ya dunia. 

mrai (rye): unyasi nafaka, Secale cereale, 
wenye gulumu uti mmoja na vichagaa vi- 
wili au vitatu vya maua. 

mraibu (addict): mtu aliyelemazwa na 
kutumia au kufanya jambo fulani hivyo 
kwamba hawezi au ni vigumu kuiacha 
tabia hiyo. Kwa mfano, mraibu wa sigara, 
mraibu wa pombe, n.k. 

mrashi (sprinkler): kifaa cha kurashia 
kiowevu ardhini hadi umbali. fulani, 
aghalabu hutumika kirmwagilia mimea 
mashambani. 



mrashi 


mrasimu ( draughtsman ): mtu anaye- 
fanya michoro awali ya mashine, majengo, 
au kubuni kitu. 

mrasimuramani (cartographer): mkato- 
grafia. 

mrekebiko^ ( accomodation ): kukuba- 
liana na kuafikiana na masharti na hali 







mrekebiko 


206 


msawakam 


mpya, kiotomatia au kv/a hiari, kwa u- 
nene v/a lenzi ya jicho ili kuona mbaJi au 
karibu. 

mrekebiko^ (adaptation): hali ya kufalia 
madhumuni mapya. Pia: mrekebisho. 

mreta (ureter): kimrija ambacho hutoka 
kwenye figo hadi katika kibofu cha mkojo, 
au kioaka Pia: ureta. 

mrija (straw): neli ya karatasi, shina na 
mmea, n.k., inayotumika kunyv/ea vi- 
nyv/aji, n.k. 

mrindimo (resonance): tazama; mtete- 
mano. 

msaada (aid): aimi aghalabu kunusurisha 
au kuokoa na madhara zaidi. 

msaada wa kwanza (first aid): msaada 
utolev/ao kv/a dharura kabla huduma za 
tiba hazijaweza kutolev/a. Pia: huduma 
ya kwanza. 

msafa (row): mpango wa vitu vilivyokaa 
kwenye mstari mlalo vikitumiwa na vita- 
futio na solo kutofautisha memba za 
urembomstatili zilizo mlalo na memba 
za urembomstatili zilizo wima ambazo 
huitv/a safu. 

msajaria (surgeon): daktari bingv/a wa 
upasuaji. 

msaji (teak): mti mkubwa v/a India 
Mashariki, Tectona gradnis, v/enye mbao 
ngumu, stahimilivu, njano kahawia, nao 
hutumiv/a kuundia meli, kutengenezea 
fanicha, n.k. 

msalani (toilet): chumba cha haja kubv/a 
au ndogo, aghalabu kikiwa na fursa za ku- 
nav/ia mikono, uso, n.k. 

msamba (perineum): eneo mbele ya 
mktmdu linalofika hadi kwenye fosheti 
ya njini kv/a v/anav/ake, na hadi kv/enye 
pumbu kwa v/anaume. 


msambamba (parallelogram): umbo la 
jiometria lenye pembe nne, na ambao 
pande zake- mbili mkabala ni sav/a na 
sambamba. Pia pembe za ndani mkabala 
hulingana. 



msambambasawa (rhombus): msamba- 
mba ambao pande zake zote zimelingana, 
pia mna pembe butu mbili na pembe kaJi 
mbih. 

msambazo (propagation): upelekaji v/a 
mv/endo v/a wimbi kv/a midia, k.m., 
msambazo v/a nuru kv/enye ombwe, au 
msambazo v/a mav/imbi sauti kv/enye 
hev/a. 

msanifu (designer): stadi v/a kubuni na 
kuandaa ramani ya awali ambayo ina- 
fafanua bayana jinsi kitu—kama vile 
mtambo, jengo, n.k.—kitakavyoundwa, 
kitakavyojengwa au kutengenezwa. 

msanifuujenzi (architect): mtaalamu v/a 
kubtmi majengo na kurakibu ujenzi v/ake. 

msanjari kanda (tape streamer): kizio 
kiendeshi ambamo katriji ya data hui- 
ngizwa kv/a lengo la kuimarisha mafaili 
kv/enye diski ngumu. 

msasa (sand paper): aina ya karatasi 
iliyoshikamana na chembe za mchanga, 
kioo au kitu kingine chenye haJi ya ku- 
kv/aruza. Hutumika kulainishia au ku- 
ng’arishia mbao au metali. 

msawajoto (isotherm): mstari unaou- 
nganisha sehemu zenye haJijoto inayoli- 
ngana. 

msawakani (isohar): msitari unaounga- 



msawaziko 


207 


mshitiio themia 


nisha sehemu zenye kanieneo ya angahewa 
inayolingana; mstarikani. 

msawaMko ( restitution ): marekebisho 
yanayofanyika katika hisabati kwa kutu- 
mia vizigeu fulani ili kupata thamani ya 
kitu au kupata namba inayotakiwa. 

msawazo ( equilibrinm ): hali ya urari 
baina ya kani zinazopingana au athari zi- 
nazopingana. Kani zinazosawazika zimo 
katika msawazo. Kiolwa huwa katika 
msawazo kama kani zinazokiamili zina 
msawazo. 

msawaso joto (thermal eguilibrium): 
tazama: msawa^o themia 

msawazo teterefii (unstable eguilib- 
rium ): hali ya msawazo wa gimba hivyo 
kwamba msogezo mdogo utalifanya gimba 
liondoke mahali pake pa msawazo. 

msawazo thabiti (stable eguilibrium): 
hali ya ulinganifu wa gimba ambamo 
kitovu cha mvuto kitaongezeka iwapo 
gimba litasogezwa mbali na mahali pake 
pa awali. 

msawazo themia (thermai eguilib- 
rium): ulinganifu wa msambao sawa wa 
nishati ya joto. 

msawazo tuli (static eguilibrium): uli- 
nganifu ambamo kani tokecf zinazoamili 
kwenye gimba ni sifuri. 

mshabaha ( identical ): sawasawa kabisa. 
Katika jiometria maumbo mshabaha hue- 
lezwa kuwa linganifu. Seti mshabaha 
zina viambato sawa. Seti mshabaha zaidi 
huitwa seti sawa au seti linganifu. 

msharasi ( awl ): chombo cha metali chenye 
ncha ya kulabu na mpini, nacho hutu- 
miwa na mafundiviatu kutobolea vitundu 
vidogo kwenye ngozi. Pia: gude 




msharasi 

mshasari ( obiigue ): -enye kuinama mbali 
na mstari mlalo au mstari sulubi kwenye 
bapa. 

mshikamano ( adhesion ): tazama: 

mog’ang^aiiio 

mshikamano wa umemetuli (electrO’- 
static adhesion ): mshikamano baina ya 
dutu au nyuso mbili kutokana na kuwepo 
kwa chaji mkabala ambapo kila moja hu- 
vuta nyenziye. 

mshisido ( impact ): upigaji wa gimba 
moja dhidi ya jingine. 

mshipa (vessel): neli au kirija kama vile 
ateri, vena, au kitu mfano huo, chenye 
damu au kinachosafirisha damu au giligili 
nyingine mwilini. 

mshirikeo themia ( thermal dissocia« 
tion): uchangukaji kwa muda wa dutu 
kutokana na joto kuwa dutu sahili. Katika 
kupoa dutu hizi sahili huungana ku- 
fanya dutu ya awali. Kwa mfano, katika 
mshirikuo themia amonia kloridi hufanya 
gesi za amonia na hidrojeni kloridi, na 
katika kupoa gesi hizi mbili huungana ku- 
fanya amonia kloridi. 

mshit uko ( shock ): tazama: mshituo 

mshituo ( shock ): uharibikaji ghafia wa 
utendeshaji wa neva unaosababishwa na 
kuathirika vibaya kwa maungo au akili 
k.v. kujeruhiwa vibaya au vurugu kubwa 
za kihemko. Pia: mshituko 

mshituo themia (thermal shock): kile 



mshitiio iimeme 


208 


msokoto wa Leiiadi 


kinachotokea wakati gimba linapoka- 
biliwa ghafla na mabadiliko ya halijoto 
kupaada. 

mshitiio iimeme (electric ahock): uha- 
ribikaji ghafla wa utendaji wa neva ku- 
tokana na athari ya umeme. 

mshoeo (stitch): msogeo kamili mmoja wa 
sindano yenye uzi kupitihza kitambaa ili 
kubakisha nyuma yake tanzi moja au se- 
hemu ya uzi kama katika kushona, ku- 
tarazia, n.k. 

mshono mtambiiko (cross atitch): 
ushonaji nakshi ambao hutumia mshono 
kama vile X (eksi) uliofanywa kwa 
kutambukisha mshono mmoja juu ya 
mwingme. 

mshnmaa (candle): 1. kipande kirefu 
aghalabu chembamba cha shahamu, nta, 
n.k., kilichosokomezwa utambi katikati ki- 
urefu, ambacho huwashwa kwa ajili ya 
kutoa mwanga. 2. ukalifu wa mng’ao wa 
mshumaa sanifu. 

msigano (inequality): uhusiano unaoele- 
zea kutolingana kwa kiasi kimoja na kiasi 
kingine. Mfano, iwapo a ni ndogo kuliko 6, 
uhusiano wao huelezwa kwa alama a < 6; 
iwapo a ni kubwa kuliko 6 huelezwa kwa 
alama a > 6. 

msigano fimgwa (closed inequaUty): 
msigano uelezao seti ya nukta ili- 
yofungwa. Mfano, - < a: > -f 1. 

msimii (season): moja ya majira ya 
mwaka, k.m., machipuo, kiangazi, ma- 
pukutisho na kipupwe. 

msiBdaeo (conifer): mti ambamo pia 
huzaliwa na kustawi. 

msiiiga (piliferous layer): sehemu ya uso 
wa mzizi inayoota laika mzizi; aghalabu 
karibu na mwisho. Tabaka ya seli karibu 
na nje ya mzizi hufanya msinga. 


msmyao (atmphy): upunguaji wa kilingo 
cha ogani au sehemu ya mwili,. aghalabu 
kutokana na kutotumika. 

msitii (forest): kipande cha ardhi kilicho- 
jaa miti ihyoota. 

msogeo (movement): tendo linalofanyika 
wakati mifupa kwenye kiimgo inaposo- 
gezwa. Kwa mfano, kupunga mkono ni 
msogeo; si mwendo kwa sababu mtu 
mwenye mkono haondoki inahali alipo. 

msogeo wa Bratini (Brownian move- 
ment/ motion): mwendo mwendelevu 
usio na mpango wa chembechembe ndani 
ya giligih wakati zikigongwa na molekuli 
za giligili zijongeazo. Athari yake huweza 
kuonwa ndani ya moshi. 

msogezo (diaplacement): 1. ukubwa au 
mjao wa giligih unaoondoshwa na kitu 
kilichotoswa au kutiwa ndani ya gihgili 
hiyo 2. vekta inayoonyesha umbali katika 
muda maalumu. Alama yake ni 5 na kizio 
chake ni mita (m). 

msogeso wa nmeme (displacement of 
current): kima cha badiliko la mtiririko 
wa mkondo wa umeme kwa muda fu- 
lani kupitia kwenye kitu kisichopitisha 
umeme au kuleta matokeo mengine 
wakati uga wa umeme unapobadilika. 
Wakati kapasita inapotiwa chaji mkondo 
wa mpitisho unaotiririka ndani yake hu- 
fikiriwa kuendelea kupitia kwenye tutwe 
maunzi kama msogezo wa mkondo kwa 
sababu mkondo unaathirika kwa ku- 
tirikika kwenye saketi kamili. 

msokoto wa Lenadi (Leonard spiral): 
msokoto uliotatiwa kwa waya mdogo wa 
bisimathi bila upitishaji joto au umeme, 
kisha ukaangatwa baina ya vibamba 
vya ulanga kwa ajili ya kupimia nyuga 
za sumaku. Kwa kawaida kufanya kazi 
kwake hutegemea ongezeko aushi la uki- 
nzani kwenye waya wa bisimathi chini 
ya taathira ya uga wa sumaku kisulubi. 




msoBobari 


209 


mstari mkatobapa 


Badiliko la ukinzani hupimwa kwa kuu- 
nganisha msokoto kwenye moja ya mkono 
wa Whtasiont bridge, 

msoiiobari (pine): mtipia wowote ule 
kijani-au kahawia-wenye resini, wajenera 
Pinus wa kizio cha kaskazini cha dunia, 
ukiwa na majani membamba kama si- 
ndano. Ni wa familia Pinaceae, 

msopacha ( asymmetry ): -asio na upacha. 

msopeo (infinity): hali au sifa ya kuwa 
bila ya mwisho au kikomo. 

msoto (creep): usogeaji polepole wa 
udongo, miamba, kokoto, n.k., toka ki- 
limani kuelekea bondeni. 

mstari (line): alama inayorefusha njia fupi 
kabisa kati ya nukta mbili, tuseme A 
na B, Pengine humaanisha tu mstari m- 
nyoofu. Sahihi zaidi mstari huweza kuwa 
mnyofu au uliopinda. Hasahasa mstari 
una urefu lakini hauna upana. Kama 
ungekuwa na upana ungekuwa mstatili. 
Lakini hatuwezi kuchora mstari bila ku- 
upatia upana fulani vyovyote vile tuu- 
choravyo. 


msitari 

mstariaiiiisho pambami^i (critical iso- 
therm): mchirizo wa ainisho joto unao- 
wiana na kanieneo na mjao wa gesi 
kwenye halijoto pambanuzi. Pia: iso- 
themia pambamizi 

mstari anzio (base line): mstari ulio- 
pimwa kwa usahihi unaotumika kuwa 
mstari wa awali wakati wa kupima upe- 
mbetatu. 

mstari cheneo (widow liue): mstari wa 
mwisho wa aya mwanzoni mwa ukurasa 
mpya. 


mstari elekeM (directed line): 1. mstari 
ambao ima mwelekeo. Huo kuweza 
kuonyeshwa kwa mshale. ^ au —s-. Kama 
mwelekeo mmoja ukichukuliwa kuwa ni 
chanya, wa pili yake ni hasi. 2. Kipande 
mstari elekezi ni sehemu ya mstari. Kina 
nukta ya kuanzia na mwelekeo. Mwelekeo 
huo huweza kuonyeshwa kuwa 
AB. Yote hii huonyesha kuwa mwelekeo ni 
kutoka A hadi B. Mwelekeo huchukuliwa 
kuwa ni mpango ambao kwao herufi zime- 
andikwa yaani toka A hadi B labda 
ielekezwe vingine. AB ungeonyesha kuwa 
ni kutoka B hadi A. 

mstarihi ( intemational date iine ): msi- 
tari wa kinadharia juu ya Dunia unao- 
pita kukatisha kwenye meridiani ya 180. 
Kwa makubaliano kimataifa, kama mstari 
huu ukivukwa kuelekea magharibi, siku 
moja huongezwa kwa tarehe, na kama 
ukivukwa kuelekea mashariki siku moja 
hupunguzwa kwenye tarehe. 

mstari juki ( status time ): mstari wa 
maelezo kwenye faili linaloshughulikiwa 
ambayo hutokea ama hukatisha juu ya ki- 
wambo au chini mwa kiwambo. 

mstarikani (isobar): mstari unaounga- 
nisha nukta zote kwenye grafu zikiwa na 
kanieneo sawa. 

mstari kati (iocus iine): mstari ambao 
ni seti ya nukta ambazo mahali pake 
hutosheleza au huamuliwa na sharti moja 
au zaidi lililotajwa, 

mstari kiolwa (object line): mstari 
unaoonyesha umbo la mchoro halisi. 

mstari mchomozo (projection line): 
(katika fani ya urasimu) mstari unao- 
chorwa ili kuhamisha mchoro toka nafasi 
moja hadi nafasi nyingine, na hatimaye 
mchoro huo kufanana na mchoro wa 
awali. 

mstari mkatobapa ( cutting plane line): 



mstari mnyoofu 


210 


msubuo pewa 


nyesha miisho au kingo za mchoro, se- 
hemu zilizokatwa, ikiwa ni pamoja na 
kuonyesha mpalca wa eneno la karatasi. 

mstari mnyoofu (straight line): mstari 
unaorefuka bila kikomo pande zote mbili. 
Huo huonyeshwa kwa mishale. 


mstari mnyoofu 

mstari mshale (arrow line): mstaxi 
wenye kichwa cha kigumba upande 
mmoja kinachoonyesha' uelekeo -♦ au—►. 

mstari msingi (construction line): 
mstari mwembamba sana imaochorwa 
kuanzishia mchoro. 

mstari mwembamba (thin line): mstari 
ambao ni mwembamba. Nao hutumiwa 
kuwekea vipimo, mistari ya ziada na 
kuonyesha sehemu za mchoro zilizokatwa. 

mstari namba (number line): mstari 
ambao nukta huambatika na namba ka- 
mili na kati ya mahali hushabihiana na 
namba halisi. 

mstari pacha (linear symmetry): ta- 
zama: jira pacha. 

mstari robo lukoka (guater wavelength 
line): njia ya upelekaji yenye urefu sawa 
na robo ya lukoka ya marudio msingi. 

mstari ungwa (hroken line): seti ya 
mistari iliyounganishwa miisho bila kuwa 
mstari mnyoofu. 



mstari wa lokasi (locus line): tazama; 
mstari kati 


mstari wa mkazo (line of stress): mstari 
wa kufikirika ulioendelezwa kupitia dutu 
ya unyumbufu iliyokazwa kufuata uelekeo 
wa mvuto mkuu, shindilio au tenguo. 

mstari wima (verticai line): mstari su- 
lubi kupitia nukta yoyote kwenye nafasi 
ni mstari uliochorwa kwenda juu au ni 
mstari ambao utafuatishwa na mstari 
wa timazi kuelekea nukta ya timazi 
ihyoangikwa. Hivyo, mstari huu huse- 
mekana kuwa imielala kwenye bapa wima. 

mstari yatima (orphan line): mstari wa 
kwanza wa aya mpya peke yake mwishoni 
kabisa mwa ukurasa. 

mstariainisho pambanuzi (critical iso- 
therm): mchirizo wa ainisho joto unao- 
wiana na kanieneo na mjao wa gesi 
kwenye halijoto pambanuzi. Pia: iso- 
themia pambanuzi 

mstarihi (intemational date line): msi- 
tari wa kinadharia juu ya Dunia unao- 
pita kukatisha kwenye meridiani ya 180. 
Kwa makubaliano kimataifa, kama mstari 
huu ukivukwa kuelekea magharibi, siku 
moja huongezwa kwa tarehe, na kama 
ukivukwa kuelekea mashariki siku moja 
hupunguzwa kwenye tarehe. 

nistarikani (isobar): mstari unaoungan- 
isha nukta zote kwenye grafu zikiwa na 
kanieneo sawa. 

mstatili (rectangle): umbo la jiometria 
lenye pande nne ambapo pande zake mka- 
bala zinalingana. Mstatili pia una pembe- 
mraba (90") nne kama mraba lakini pande 
zake zisizoelekeana' hazilingani. 

msubuo (casting): ufinyazaji metali mye- 
yuko kuwa umbo maalumu kwa kumi- 
minia kwenye kalibu. 

msubuo pewa (centrifugcd casting): 
utaratibu ■wa kusubu ambamo mye^mko 
■wa metali huruhusiwa kuganda namna ya 
mango ndani ya foroma na kwa haraka. 



msudwara 


211 


mtaimbo 


msudwara (sphincter): utepe mviringo 
wa msuli ambao huzingira tundu la mwili, 
au moja ya ogani zaJce zenye uwazi. 

msuguano ( friction ): ukinzani kwa mwe- 
ndo uHo baina ya nyuso mbili zinazo- 
gusana. Msuguano hutokea tu nyuso zi- 
napotaka kusogea. Kama kani ya mwendo 
si madhubuti msuguano huzuia mwendo. 

msuguano dainamia ( dynamic fric- 
tion): kani inayoelekea kuanzisha au ku- 
ruhusu mwendo usoni mwa gimba jingine. 

msuguano serereko (sliding friction): 
msuguano ambao huleta ukinzani baina 
ya nyuso mbili za magimba yaJiyo katika 
mwendo. Tazama pia; msuguano 

msukumo (push): msogezo wa gimba 
imaofanyika kwa kuelemeza kani ya nje 
ili kulipeleka gimba upande vra, mbele. 

msumeno ( saw ): zana yenye bapa la me- 
tali lililo na 'menomeno maalumu la kuka- 
tia mbao. 

msumeno duara ( circular saw ): aina 
ya msumeno utumikao kukatia mbao 
nene na pana sana kwa kujizimgusha. 
Una gurudumu jembamba lenye meno 
lihloambishwa kwenye ekseli ambayo nayo 
imesimamishwa na kiimo. 



msumeno duara 

msumeno tenoni ( tenon saw ): msiuneno 
ambao ukingo wa bapa lake umeima- 
rishwa, na sehemu ya kukatia ina meno 
kadhaa kwa kila sentimita. 

msumeno uta (bow saw ): msumeno utu- 
mikao kukatia mbao nyembamba, hasa 
zile za sanaa, nao una vishikizo vya 
kukazia na kulegeza. 



msumeno uta 

mtagusano (interaction): hali itokeayo 
baina ya. magimba, chembe au mifumo 
miwili kwa pamoja katika fizikia ya nyu- 
kilia. Neno hili humaanisha kani baina ya 
chembe zinazotagusana. 

mtagusano dhaifu (weak interaction): 
mtagusano wa msingi imaofan^nka baina 
ya chembe za msingi ambazo ni dhaifu 
karibu mara 10^^ kuliko mitagusano ma- 
dhubuti. Mbunguo beta ni mfano wa mta- 
gusano dhaifu. 

mtagusano madhubuti (strong in- 
teraction): mtagusano ambao hutokea 
baina ya hadroni, nao hutokea tu kwenye 
hududi fupi sana (karibu mita 10“^®) na 
ni kani inayoshikilia nyukilioni pamoja 
katika kiini cha atomi. Mtagusano ma- 
dhubuti ni ule ambao unauthabiti karibu 
mara 100 kuliko mtagusano wa sumaku- 
iimeme kwenye hududi fupi kama hiyo. 

mtagusano sumakuumeme (electro- 
magnetic interaction ): mtagu- 

sano msingi ambao hufan^nka baina ya 
chembe asilia zilizotiwa chaji ya umeme. 
Nao huelezwa kwa kubadilishana fotoni za 
bandia baina ya chembe zinazotagusana. 

mtagusano wa uvutano (gravitational 
interaction ): mtagusano msingi baina 
ya chembe zote zenye masi yote inayofa- 
hamika, yumkini ikawa hafifu mara 10^° 
kuliko mtagusano wa sumakuumeme. 

mtaimbo^ ( crowhar ): chombo cha pau ya 
chuma mara nyingi kikiwa na mwisho 
wenye kabari kwa ajili kutumiwa kama 
nyenzo (kutekua na kubingirisha vitu), 
n.k. 





mtaimbo 


212 


mtanda kamba 


mtaimbo^ ( shafty. pau ambayo sehemu za 
mashine zizungukazo huambishwa kwayo 
kwa ajili ya kuendesha au kuhawilisha 
nguvu. 



mtaimbo 

mtaimbokombo (crankshaft): mtadmbo 
wa metaJi hasa kwenye injini za mag- 
axi, mitambo, n.k., ambao wakati wa ku- 
zunguka hubadilisha mwendo wa pistoni 
wa juu na chini ndani ya silinda. 

mtaimbo kwenye giaboksi (shaft to 

gear hox}. mtaimbo imaoingia hadi 
kwenye giaboksi kwa ajili ya mageuzo ya 
mwendo. 

mta ji (principcd): fedha zinazowekwa 
amana (k.m., benki) kwa kuongezewa riba 
kama kitegauchiuni. 

mtajo^ ( notation ): mfumo wa alama zina- 
zowakilisha namba, matendo, au mawazo 
mengine yoyote kihisabati. Ktma mifumo 
ya Kirumi, Kimisri, Kibabeli, n.k. 

mtajo^ (term): alama au seti ya alama 
ambazo huchukuliwa kuwa zimeunganika 
pamoja. Kwa mfano, Zx^+4x—Q ina mitajo 
mitatu: 3x^, 4*: na 6 (au 3x2,4® na -6). 

mta jo tanuiiwa (expanded nota- 

tion): njia kawaida ya kuandika namba 
hubadiliwa kwa namba iliyotanuliwa 
nafasi ya kukaa. Kwa mfano, 356 = (3,x 100) 
-h (5 X 10) -h 6 au (3 X lO^) -h (5 x 10) -I- 7. 

mtajovipeo (binomial): mtajo ambao ni 
jumla au tofauti ya mitajo miwili tu. 
Mfano, 3® X 2y na ®2 — 4®. 


mtajozi (biomial): maelezo yenye mitajo 
mwili ambayo hujiunlishwa au kutolewa. 
Kwa mfano: 5-1-8, -2, 6x + 2y, 8®^ - 3®. 

mtakwimu ( statistician): mtaalamu wa 
sayansi ya kukusanya, kuainisha na ku- 
tumia hoja au data numeralia zinazohusu 
jambo au mada fulani. 

mtamba (heifer}. mnyama jike aliyepe- 
vuka lakini ambaye bado hajazaa. Pia: 
mori 

mtambaa (horizontal): pembe mraba 
yenye sulubi au mwelekeo wima. 

mtambaachi ( runner }. mkokakoka a- 
mbao hutoa mizizi ndiani mwake tu. 

mtambaapanya (tie beam): 1. ubao 
unaotimika kama fiuige. 2. mwamba 
ukiwa ubao au metali uliolala ukiunga- 
nisha miisho ya boriti mbili mkabala na 
kufanya kitako cha paa la farasi. 

mtambaazi (creepery. mmea ambao hu- 
stawi kwa kuenea ardhini kama kamba au 
kukwea mimea mingine. 

mtambo (pltint): mashine kubwakubwa, 
hasa zinazotumiwa kwa michakato ya vi- 
wandani. 

mtambuko ( chord ): mstari mnyoofu 
utokao kwenye nukta moja (.A) hadi nukta 
nyingine (s) ya. duara, nao huwa ni 
mfupi kuliko kipenyo cha duara. Mta- 
mbuko hugawanya duara katika vitengwa 
viwili. 

mtanda kamba (rope stretcher ): (katika 
Misri ya kale) kamba iliyotiwa mafundo 
kufanya sehemu kumi na mbili zinazolin- 
gana iliyotumiwa kufanyiza pembe mraba 
zilizohitajika kwa ajili ya ujenzi au upi- 
maji. 



mtandao 


213 


mtatio difu 



mtanda kamba 

mtandao ( network ): 1. mfumo wa vitu 
au vitengo vilivyounganishwa na kuhu- 
sianishwa kiutendaji, 2. mfumo wa vi- 
ambato vya umeme, vitengo au saketi 
vilivyoungamanishwa. 3. kundi la vituo 
vya kurusha matangazo ya redio na tele- 
visheni hivyo kwamba kipindi kilekile ki- 
moja huweza kutangazwa na vituo vyote. 

mtandao wa kuambatika (eguivalent 
network ): mfumo wa umeme ambao 
unaweza kutwaa nafasi ya mtandao 
mwingine bila ya vitu vilivyomo kuathiri 
masharti ya mfumo, lakini kwa kawaida 
ikiwa ni kwenye marudio maalumu tu. 

mtando ( web ): muundo wowote ule, ki- 
tambaa, mjengo, n.k, kilichotengenezwa 
kama vile kwa kufuma au kuunganisha 
mifumo, 

mtange^ (beam): pau ya metali au ubao 
iliyoegemezwa baina ya tawa za mizani. 



mtange 


mtange^ ( seesaw ): mchezo ambapo wa- 
toto wawili hukaa kwenye miisho ya ubao 
mrefu unaoegemezwa katikati ya egemeo 
ili uwe huru kupanda upande mmoja na 
kushuka upande wa.' pili, 

mtanuko ( e^pansion ): kuongezeka kwa 


saizi, mweneo au mjao kutokana na athari 
fulani, 

mtanuko eneo (superficial expansion): 
ongezeko la kizio cha eneo katika kitu 
(k.m. bamba la metali) wakati hali- 
joto inapopandishwa kwa digrii moja. 
Huonyeshwa kwa alama fS (beta). 

mtanuko unyevu ( moisture expan~ 
sion): ongezeko la kilingo au mjao wa 
kifaa cha ujenzi kama ubao, linalo- 
sababishwa na kifaa hicho kufyonza u- 
nyevu. Hali hiyo hukabili milango na 
madirisha fulani wakati wa mvua na 
hata kufanya iwe tabu kufungwa na ku- 
funguliwa, 

mtanzuko (rarefaction): cheneo chenye 
molekuli chache za midia hasa hewani 
wakati wimbi linapopita ambapo kanieneo 
hurejea na kuwa kanieneo ya angahewa. 
Sauti huhitaji njia ya uenezaji wake. 
Wimbi la sauti lina kasi ya m 330/s 
hewani, Lukoka ya wimbi la sauti ni u- 
mbali kati ya shindilio moja na linalofu- 
atilia. Pia: utansukaji 

mtapaso (reduction): kinyume cha uok- 
sidishaji ambapo dutu haigeuzwi kuwa 
oksaidi wala kuondolewa hidrojeni. 

mtapo (ore): dutu asilia ipatikanayo toka 
ardhini ambamo madini fulani, metali au 
simetali, za kampaundi huziduliwa kwa 
madhumuni maalumu. 

mtatio^ (spiral): upandaji au ushukaji 
kwa kuzunguka. 

mtatio^ • (winding): waya uliozongo- 
meshwa kuzunguka sehemu ya kitumi 
cha umeme hivyo kwamba hutenda kama 
koili. 

mtatio difu (differential winding): 
pindi za waya zilizosukwa katika mota ya 
umeme ambazo hupingana na arnah ya 
pindi nyingine. 


mtatio mfulizo 


214 


mtimai 


mtatio mfulizo (series winding): ugawa 
koili uliounganishwa mfululizo na amecha 
^ra umeme au jenereta. 

mtatio wa tabakanyingi (multilayer 
winding): aina ya mtatio wa mcheduara 
ambao mara nyingi hutumiwa kwenye 
transfoma ambamo tabaka kadhaa za 
waya hutatiwa, moja juu ya nyingine, na 
tabaka za kihami baina yake. 

mtawanyiko (dispersion): 1. kutandawaa 
kwa mnururisho wa sumakuumeme kwe- 
nye midia ambako huathiri marudio ya 
juu zaidi kidiko marudio ya chini. 2. 
msambao wa data. Mtawanyo hupimwa 
kwa njia anuai kama vile muachano 
wastani, muachano sanifu, n.k. Pia: 
mtawanyo 

mtawanyo (dispersion): tazama: mta- 
wanyiko 

mteguko (dislocation): kitendo au hali ya 
mwachano wa kiungo cha mwili, hasa ge- 
ndeo, shingo, kiuno, kiwiko, n.k. 

mtekinia (technician): mtu mwenye 
maarifa na uwezo wa kupokea na ku 
soma ramani toka kwa mhandisi na ha- 
timaye kuitafakari mbele ya fundistadi 
tayari kuanza kazi. Mara nyingi hutumia 
maarifa na nadharia zaidi kuliko mikono. 
Pia: fundisanifu 

mtende (date palm): mmea kama mgazi 
uzaao tende, Phoenix dactyli'fera, wenye 
shina lifikialo urefu wa 18 m na kuishia 
na kilele cha shungi la makuti. 

mtendi (operator): opereta au mtu ana- 
yeendesha mashine, chombo, n.k. 

mtepe ( solidus ): mstari mshazari unaote- 
nganisha kiasi na asili cha sehemu, k.m., 
I (robotatu), 2/7 (mbili ya saba), n.k. 

I 

mtereko ( diastole ): hatua ya utulivu wa 
musuli wa moyo katika kufanya kazi kwa 
moyo. 


mteremko^ (slope): 1. uso au mstari 
wowote ule ulioinamia. 2. (kuhusu mstaii) 
tanjiti ya pembe kati ya mstari mmoja na 
mwingine uho sambamba na jira-x. 

mteremko^ (steep ): mwinuko mkubwa au 
mwinamo mkali hasa wa barabara. 

mtetemano (resonance ): sababu ^ra 
tambo kubwa mno ndani' ya kiolwa katika 
mitetemo ambayo hutokea wakati kani 
kwa mihula, ikiwa na marudio sawa kama 
marudio asilia ya kiolwa hicho hutumika 
katika kiolwa hicho. Kiolwa huwa katika 
mtetemano na kani hiyo. Pia: mrindimo 

mtetemano nyukilia (nuciear reso~ 
nance): mtetemano ambao husemekana 
kufanyika kwa mimemyuko ya nyukilia 
inapokuwa nishati ya chembe mtuamo 
au 3 ^ fotoni ni sawa au inakaribiana na 
thamani ya kiwango cha nishati ya ka- 
mpaimdi ya nyukilia. 

mtetemo (vibration ): uendaji mbele 
na nyuma wa maimzi nyumbufu. Pau 
nyumbufu inayoshikiliwa mwisho mmoja 
hutetema mbele na nyuma. Giligili ina- 
potetema molekuli huenda mbele na 
nyuma kunaio nukta fungwa kwa sababu 
ya tmyumbufu wa giligili. 

mtherapia (tkerapist): mtaalamu au 
bingwa wa therapia. 

mti ( tree ): mmea mrefu wenye shina gumu 
litengenezwalo mbao na wenye matawi, 
nao huishi miaka mingi. 

mtia ( crest): kilele au mwinuko wa juu wa 
hesi kwenye bolti, sukurubu, nati, wimbi, 

n.k. 

mtia wa . wimbi ( wave crest): tazama: 
mtia 

mtimai (cardoid): hali itokeayo ina- 
pokuwa duara yenye kitpvu A ime- 
fimgwa na duara sawa yenye kitovu B 
hubiringishwa kuizimguka. N ni nukta 




mtindo 


215 


mt ulinga 


kwenye mzingo wa duara ya pili. Njia au 
lokasi ya N huitwa mtimai. 



mtimai 

mtindo (pattern): mpangilio wa namba, 
maumbile au vitu kwa kufuata taratibu 
au sheria fulani. Pia: ruwaza 

mtipia (coniferoua tree): mti unaozaa 
pia na yenye majani kijani wakati wote. 

mtiririko thabiti (steady flow): mtiri- 
riko wa giligili ambamo velositi ya nukta 
fungwa hubaki bila ya kubadilika huku 
chembe za giligili zikiwa kwenye mwendo 
mwendelevu thabiti. 

mtiririo (flux): kima cha utokaji wa che- 
mbechembe, nishati au giligili kama vile 
mtiririo wa nyutroni au nishati joto. 

mtiririo mng’ao (luminous flux): kima 
cha mtiririko wa nishati ng’aavu a- 
mbayo thamani yake hutokana na Hisia 
ya mng’ao inayotolewa nayo. Mtiririko 
mng’ao hupatikana kutokana na mtiririko 
mng’aavu wa chanzo kilichorekebisHwa 
kulingana na kuathirika kwake kwa 
mtazamaji. Alama yake ni <j>v, na kizio 
chake ni lumeni. 

mtirizi (streamline): utiririkaji wa kio- 
wevu au gesi ambao hauna badiliko la 
ghafla la welekeo. 

mto (river): maji mengi yanayotiririka na 
kufanya njia yake toka mlimani au mahali 
penye mwinuko na kuelekea ziwani au ba- 
harini ambako mto humwaga maji yake. 


mtokio (torsion): unyongaji wa gimba 
unaofanywa na toki mbili sawa na 
kinyiime. 

mtoleaji wote (universal donor): mtu 
mwenye damu ya kundi O ambaye 
anaweza kutoa damu kwa watu wenye 
damu ya aina yoyote. 

mtoshelezani (symbiont): kimoja baina 
ya viumbe wawili wanaoishi kwa mtoshe- 
lezano. 

mtoshelezano (mutualism/symbiosis): 
jina la hali ambamo viumbe vya spishi 
mbili tofauti, hata mmea na mnyama, 
huishi pamoja na kila kimoja kufaidisha 
cHenzake. Kwa mfano, bakteria wanaoishi 
kwenye mizizi ya mimea ya mkundekunde 
huipatia nitrati wakati mmea huipatia 
bakteria kabohidrati na matmzi mengine 
ya chakula. Mfano mwingine ni ule wa 
ndege waishio juu ya ng’ombe wenye 
kupe. Ng’ombe huwafaa ndege kwa 
chakula; ndege huwafaa ng’ombe kwa 
kuwaondolea kupe. Maisha ya ng’ombe na 
ndege ni mtoshelezano. 

mtoto^ (baby): mwana mchanga aliyeza- 
liwa karibuni. 

mtoto^ (offspring): nmyama mchanga 
aliyezaliwa na wazazi wake. 

mtovu (centripetal): -enye kuenda au 
kuelekea kati. 

mtowa (minuend): namba ambayo kuto- 
kana nayo nyingine hutolewa. Kwa mfano, 
katika 32-16, 32 ni mtowa, na 16 ni mwo- 
ndoka. 

mtulinga (clavicle): 1. mfupa wa tao ki- 
fua. 2. (kwa binadamu) mojawapo ya mi- 
fupa miwili myembamba kila mmoja uki- 
unganika na kidari na bambagega na ku- 
fanya sehemu ya mbele ya beea- 



mtungoua 


216 


muda wa mwitikio 


mtungoua (inflorescence): Mpangilio wa 
maua kwenye jira; sehemu ya mmea 
itoayo ua au maua; maua kwa pamoja; 
ua moja. Pia: kitungaua 

mtungo wa chakuia (food chain): 
kundi la viumbe waliopangiliwa kuonye- 
sha jinsi kila kiumbe kinavyokula na ku- 
pata nishati toka kwa kilaji chake, na.cho 
huliwa na kupatia kiumbe hicho nishati. 
Kwa kawaida kuna viumbe watatu au 
wanne katika mtungo wa chakula. Ki- 
umbe cha kwanza ni mmea kijani, ar 
mbao hupata chakvila chake toka kwa ka- 
mpaundi simahuluku. Kiumbe cha pili ni 
mnyama ambaye hvila mimea, mnyama 
mlamea. Kiumbe cha tatu ni mnyama 
ambaye hula wanyama walamimea, naye 
ni mbuai. Kiumbe cha nne ni mnyama 
mbuai ambaye hula mbuai wadogo. 
Mfano halisi wa mtungo wa chakula ni: 
nyasi—^mdudu—►ndege—►nyoka. 

mtupo (projectionf. uhamisho wa mchoro 
uleule toka sehemu moja hadi mahali 
pengine kwa kuchora mistari minyoofu 
kupitia kila nukta yake kutoka kwenye ki- 
tovu. 

mtupo sulubi (orthogonal projection): 
mchomozo au mtupo ambamo mistari 
inayochomoza huwa sulubi na bapa la 
mchomozo. 

mtusaa (manhour): kiasi cha kazi mtu 1 
awezacho kufanya kwa saa 1. 

mtutuko^ (tension): 1. kani inayotolewa 
na kiolwa kilichonyooshwa. Mifano ni 
kamba, mnyororo, kinesi kamba, n.k. 
Mnyororo au kinesi kinachonyooshwa 
huwa katika mtutuko. 2. hali ya kamba, 
n.k., ambayo imenyooshwa. Mtutuko 
ndani ya kamba, mnyororo, au kinesi ni 
ulevile kote katika urefu wake wote. 

mtutuko^ (tumor): uvimbe usio kawaida 
au mbaya kwenye sehemu yoyote ile ya 
mwili, hususani ukuaji ovyo wa tishu 


mpya za cheneo, ambao ni otonomia na 
hutofautiana na sehemu ambamo unakua; 
nao hauna manufaa yoyote. 

mtutuko® (turgor): hali ya seli ya mmea 
inapokuwa imetanuka kikamilifu kwa 
sababu maji ^rake yamenyonywa na uteseli 
wake na kiombwe. Mtaniiko huu huletea 
mtutuko wenye kanieneo ambao hufanya 
viambaza vya seli kuwa thabiti. Wakati 
kanieneo ya mtutiiko inapolingana na 
kanieneo ya osmosisi ya uteseli, maji zaidi 
hayaingii ndani ya seli kupitia kwenye 
utando seli. 

mtwinga (parachutist): mtu mahiri au 
mzoefu wa kushuka toka angani kwa 
msaada wa twinga. Kuna askari twinga. 

muachano (deviaticm): 1. tofauti kati ya 
thamani moja ya seti na thamani ya 
wastani wa seti. 2. kosa la dira ya sumaku 
melini kutokana na usumaku wa mazi- 
ngira, pembe kati ya meridiani ya dira na 
meridiani ya sumaku. ' 

nrauda (time): kipindi cha wakati maalumu 
baina ya saa, siku, miaka, n.k., nacho 
hupita kati ya tukio moja na lile linalo- 
fuata.. 

mudabure (down time): kipindi ambamo 
mfumo wa kompyuta hauwezi kutumiwa. 

muda-kipindi (period time): muda utu- 
mikao kukamilisha mbembeo mmoja. 

mudanukuhati (turnaround time): 
muda unaochukuliwa kutoa hati iliyo- 
kamilika kutoka upokeaji wa rasimu ya 
awali. 

muda wa kukanza (heating time): muda 
unaohitajiwa na chombo kupata joto a- 
mbapo halijoto yake huonekana kuwa 
katika hali ya utulivu. Kwa kawaida mtajo 
huu huonyesha muda wa kukanza kathodi 
ya vali themioni. 

muda wa mwitikio (response time): 



MUDI 


217 


muundi 


muda unaohitajika kupatajeza au kucha- 
kata data au matini. 

MUDI = Mfumo wa Uendeshaji Diski 
(DOS = Disk Operution System): 
mfumo ambao ni programu inayokupatia 
udhibiti wa kile kompyta inachokifanya 
na jinsi inavyokifanya. 

muhimu (significant): -enye maana, 
enye kuleta athari. 

muma (sterile): kuru bila ya uhai, hasa 
pathojeni, vidubini. Pia: aseptia. 

mumba (hombard kuelekeza mkondo wa 
chembechembe ambazo zina chaji au ha- 
zina kwa nguvu dhidi ya uso. Kwa mfano, 
mkondo wa elektroni humumba kiwambo 
cha seti ya televisheni. 

mumiza (sterilize): fanya kuwa bila ya 
bakteria na vidubini vingine kama hivyo. 

mumohumo (spontaneous): -enye kuji- 
sababisha enyewe, k.m., mwako mumo- 
humo haima chanzo cha nje, dutu huanza 
kuungua kutokana na sababu za ndani za 
dutu yenyewe. Pia: nafsia 

mumunyika (dissolve): changuka na 
kuwa myeyiisho au kiowevu. 

mumunyikaji (soluble): -enye uwezo wa 
masi ya dutu kumumimyika kwenye 
gramu 100 za kimumunyishaji kunako 
halijoto maalumu. 

mundwa (constipated): -anaoshindwa ku- 
pata haja kubwa kwa urahisi na ki- 
kawaida. 

musuli (muscle): tishu inayofanyizwa kwa 
seli au tembwe, ambazo unyweaji wake 
huletea mijongeo mwilini. 

musuii milia (stripped muscle): musuli 
ridhia wenye milia au mistari ya rangi to- 
fauti. 


musuli msisima (smooth muscle): ta- 
zama: musuli sihuria. 

musuli nywezi (adductor muscle): 1. 
musuli unaovuta sehemu kuelekea mstari 
wa kati wa gimba au kuelekea jira la 
mkono/mguu au sehemu nyingine ya nje 
ya gimba. 2. musuli unaofunga ganda la 
chaza, kome au mnyama wa mfano huo. 

musuli pachimbavu (intercostal mus- 
cle): musuli baina ya mbavu mbili. 
Musuli huo imapony wea mbavu huinuliwa 
na hewa kuvutwa kuingia kwenye mapafu. 

musuli ridhia (voluntary muscle): (kwa 
vetebrata) tishu yenye uwezo wa ku- 
nywea haraka, ikiwa na tembwe musuli 
ndefu zenye viini vingi ikifunikwa na 
utando. Kwa kupokea kiamshi toka 
kwenye ubongo kwa njia ya neva, musuli 
ridhia himywea kwa kufupika na kuwa 
nene. Tembwe za musuli hushikama- 
nishwa pamoja kwa tembwe au tishu u- 
nganishi. Misuli ridhia huhusika na kuji- 
jongeza na msogeo kwa kuendesha mifupa 
ya viimgo. 

mutoni (mutton): nyama ya kondoo, hasa 
kwa ajili ya chakula. 

muuguzi (nurse): mwanamke au mwana- 
mume mjuzi wa utabibu ambaye huwa- 
tunza na kuwahudumia wagonjwa kwa 
dawa na faraja. 

muundi (shin): sehemu ya mguu toka 
kwenye goti hadi kwenye nguyu. 



muundi 



muundo 


218 


mvunjiko kechekeche 


muundo (structure): vipengele vya msi- 
ngi ambavyo hujenga dhana, dutu, kitu, 
n.k. 

muundo kieksirei (X-ray atructure): 
umbile la atomi ya fuwele ya dutu ambalo 
huonyeshwa kwa mtindo wa mpindizo wa 
eksirei. 

muundo wa nyukilia (nuclear struc- 
ture): jinsi kiini cha atomi kilivyopangi- 
Uwa viambato vyake. 

muungaji (joiner): mtu mwenye ustadi 
wa kuimda au kutengeneza vitu mba- 
Umbali hasa vile vya ujenzi wa ndani ya 
nyumba k.v., madirisha, milango n.k., ku- 
tokana na mbao. 

muunganiko (combination): hali ya vitu 
viwili kutangamana au kuwa pamoja 
katika hisabati na kemia. 

muungano (union): fungamano la seti 
mbiU. HuwakiUshwa na alama AUB hu- 
someka A muungano 5 au ^ fungamano 
B. 

muungo (hond): kani inayoshikiza atomi 
au ioni pamoja kufanya molekuli au mi- 
undo ya fuwele. Kuna aina mbiU kuu za 
mbabadi nazo ni elektrovalensia na ko- 
valensia. Pia: mbabadi 

muye (vapour): gesi inayoweza kuowevuka 
kwa kuongeza kanieneo bila ya kubadili 
haUjoto. Ni namna ya gesi ya maunzi a- 
mbayo ni mango au kiowevu kunako lial- 
ijoto ya chumbani kwa mfano, mvuke wa 
petroli, au mvuke wa maji. 

muziki (music): sanaa ya sauti wakati 
ambapo huelezea mawazo na mahemko 
kwa namna inayopenya kwa viambato, 
kama mchukuano, naghama, mwafaka na 
rangi. 

mveneko (venation): mpangiUo wa neli 
ndogo zinazoonekana kwenye jani; neli 
ndogo hizo huitwa vena, na vena hizo 


huwa mwega na kupitisha maji na viru- 
tubisho vya jani. Kuna aina mbiU za 
mveneko: sambamba na wavu. 



mvilio (water table): kina ambamo chini 
yake ardhi huwa ina kiasi kikubwa cha 
maji. 

mvo (guUy): korongo dogo ambalo awaU 
lilimomonyolewa na maji yanayotiririka 
na kuwa njia ya utiririshaji baada ^^a 
mvua kubwa za muda mrefu. 

m vua (rain): maji ambayo hupozwa ku- 
tokana na mvuke maji kwenye angahewa 
na kuanguka ardhini matonematone toka 
mawingum. 

mvuke (steam)-. gesi inayoweza kuo- 
wevuka kwa kuiongezea kanieneo bila 
kubadili halijoto yake. Ni namna ya gesi 
ya maunzi ambayo ama ni mango au 
kiowevu katika halijoto kawaida. 

mvuke mkavu (dry steam): mvuke huria 
kutoka majini, lakini si wa joto kali mno. 

mvukemango (sublimation): ugeuzwaji 
wa dutu mango kwa kukanza kuwa mvuke 
bila ya hali uowevu kudhihirika. 

mvungwe (colic): maumivu Tna.ka.1i tu- 
mboni na utumboni. 

mvunjiko (fracture): hali ya kufanya 
gegedu, mfupa, n.k., uwe vipande viwili 
au zaidi. Kuna mvunjiko sahili, mvunjiko 
tata, mvunjiko mchanganyiko, n.k. 

mvunjiko kechekeche (comminuted 
fracture): mvunjiko vipandevipande na 
vibaya kabisa. 



mvunjiko mchanganyiko 


219 


mwakilisho kwa picha 


mvun jiko mchanganyiko (compound 
fructure): uvunjikaji wa mfupa hivyo 
kwamba jeraha lake linaonekana mpaka 
nje ya ngozi. 

mvunjiko mfupamchanga (greenstick 
fracture): mvunjiko wa sehemu ambamo 
upande mmoja tu wa mfupa umevunjika. 

mvunjiko sahili (simple/closed fra- 
cture): mvunjiko ambamo mfupa ulio- 
vunjika hauchomi kutoboa ngozi. Ling: 
mvunjiko mchanganyiko 

mvunjiko zingiwani (impacted /mc- 
tu7^): mvunjiko ambamo mfupa au mi- 
fupa imo ndani ya misuli bila ya kutokeza 
nje. 

mvunjuo (emulsion): mwangiko vunju 
wowote wa kiowevu ndani ya kiowevu 
kingine. 

mvushi (still): chombo cha mwevusho, 
hasa kwa ajili ya kuevusha alikoholi 
au petroliamu; pia chombo ambamo 
mchanganyiko huo hukanzwa kwa ajili ya 
mwevusho. 

mvutano (gravity): nguvu inayofanya 
kitu au gimba moja lielekezwe kwenye 
kitu au gimba jingine. Pia: graviti 

mvutiko (dilation): badiliko la mjao kwa 
kizio cha mjao wa elementi ya dutu 
iliyoumbuliwa. Iwapo kanuni ya mavune 
huonyeshwa na e, e^ea mvutiko utakuwa 
w - (i -h e){i -h e^) (z -j- 63 ) - i, na mavune 
madogo hukaribia kuwa ej-f-e^-f' e^, 

mvuto^ (attraction): kani inayojaribu ku- 
vutia violwa viwili pamoja. Kwa mfano, 
sumaku huvuta mshale wa dira. 

mvuto^ (tension): hali ya kani mbili zilizo 
na uelekeo kinyume kupambana kwa ku- 
vutana, 

mwachano (variation): msigano katika 
muundo, tabia au nduni baina ya kiolwa 


kimoja na kingine au vingine. 

mwachano kisumaku (magnetic vari- 
ation): pembe baina ya kaskazini ki- 
sumaku na kaskazini kijiografia kwenye 
nukta yoyote ya dunia. Ncha ya kaskazini 
ya uga sumaku wa dunia haiko se- 
hemu moja na ncha kaskazini ya dunia, 
Mwachano kisumaku huwa baina ya 30'' 
magharibi hadi 30" mashariki, kutege- 
meana na nafasi/mahali pa dira kwenye 
dunia, 

mwafaka (harmony): mchanganyiko wo- 
wote wa nota zinazosikika sawia. 

mwagronomia (agronomist): mtaalamu 
wa sayansi ya usimamizi wa udongo na 
uzalishaji wa mazao shambani, 

mwahueni (convalescent): mpataji ngu- 
vu baada ya ugonjwa na kudhoofika. 

mwaka (year): miezi kumi na miwili sawa 
na siku kati ya 365 na 366, ambapo kila 
mwezi una wastani wa siku 30, 

mwaka mrefu (leap year): mwaka a- 
mbao huongezwa siku ya ziada mwishoni 
mwa mwezi Februari, na kufanya uwe 
na siku 366. Rekebisho hili ni muhimu 
kwa sababu mwendo wa Dunia kuzunguka 
Jua huchukua kadiri ya siku 365.2422 na 
siyo 365. Mwaka ukigawanywa kwa 4 bila 
kubaki ni mwaka mrefu, 

mwaka wa nuru (light year): umbali 
unaosafiriwa na nuru kwa mwaka mmoja, 
Mwaka mfupi hutumiwa kuwa kizio cha 
umbali katika unajimu, Nuru husafiri 
kwa kiasi cha 300,000km kwa sekunde, 
hivyo mwaka wa nuru ni kama kilomita 
9,000,000,000,000. Nyota nyingi ziko zaidi 
ya miaka 100 ya nuru toka duniani, na ya 
karibu sana, Alpha Ceniauri iko umbali 
wa miaka 4.3 ya nuru. 

mwakilisho kwa picha (pictorial rep- 
r^sentation): namna yoyote ya picha, 
mchoro au grafu ikiwa kama njia ya 



mwakiza 


220 


mwanga salama 


kuelezea habari. Mwakilisho huu huju- 
muisha giafu kwa mhimili, grafu duara, 
histogramu na michoro mingineyo. 

mwakiza (noctumal): amilifu usiku tu, 
k.m., mnyama mwakiza huwinda au 
hutafuta chakula chake usiku. 

mwako (combustion): hali ya kuimgua 
kwa gesi, kiowevu au giligili ambapo fueli 
huoksidishwa kwa msaada wa joto. Katika 
injini mwako ndani cheche za umeme 
huanzisha mwako. 

mwali (ray}. njia nyoofu ambamo nmu- 
rurisho Imma vile nuru husafiri kutoka 
kwenye nukta ya chanzo cha nmururisho. 

mwali ardhi (ground ray} tazama; 
wimbiardhi 

mwali mtno (incident ray): mwali 
unaochukuliwa kuwa kigezo cha matukio 
yote yatakayofuatia katika nyendo zake 
ndani ya midia. Pia: mwali sadifu 

mwali sadifu (incident ray} taizama: 
mwali mtuo. 

mwali-x (x-ray): taaama: eksirei 

mwamba^ (beam): pao nene ya mbao, 
metali au zege inayolala au kukingama na 
dari ili kushikilia sakafu au dari. 

mwamba^ (rock}. mata madini ya mi- 
imdo anuai, iliyogandamana au iriyogan- 
damana, ikiwa imekusEmyika kwa wingi 
kiasili katika eneo fulani. 

mwambaduki (dyke/dike): masi ndefu, 
nyembamba, mtambiiko ya mwamba 
moto au bubujikaji uliopenyeza kwenye 
mwatuko ndani ya mwamba mkongwe. 

mwamba geu (metamorphic rock): 
mwamba unaondunika kwa badiliko la 
umbo, namna au muundo. 

mwambao (coastline): ardhi (na maji) 
iliyo jirani na pwani. 


mwamba tabaka (sedimentary rock): 
mwamba ulioumbika kwa utuamishaji wa 
mashapo na athari za kanieneo na joto juu 
yake. 

mwambatano (cohesion): kani ya uvu- 
tano baina ya molekuli za namna moja. 

mwanaanga (cosmonaut): msafiri katika 
chomboanga hasa nje ya angahewa. 

mwanagenzi (apprentice): mtu kijana 
anayejifunza lifimdi fulani. 

mwanahewa (airman): rubani au m- 
dhibiti na mjuzi wa ndege au helikopta 
na matumizi yake. 

mwanatomia (anatomist): mtaalamu wa 
sayansi inayohusika na muundo wa mimea 
na wanyama» 

mwandamano (seguency): seti ya vi- 
asi vilivyopangwa kama iliyokuwa namba 
kamili chanya. Seti hizi ni kama vile 
(Iz, 2x, 3x..), nx. 

mwandamano tawanyifu (divergent se- 
quence): mfuatano ambao haukutani 
kwenye kikomo cha mpaka. Pia: mfu- 
atano tawanyifu 

mwandazi (caterer): mtu anayeandaa na 
kupatia chakula walaji iwe hotelini au 
nyumbani. 

mwandishi (writer): mtu anayeandika au 
anayetimga matini. 

mwanga (ligkt): nishati yenye nmururisho 
wa kisumakuumeme, nayo huonekana ma- 
choni na kusaidia kuona violwa mbali- 
mbali na rangi zake. Pia: nuru 

miwangahewa (ventilation): matumizi ya 
mikondo myuko yenye kuligawilia jengo 
hewa safi au hewa baridi. 

miwanga salama (safe light): (fotografia) 
mwanga utumikao ndani ya chmnba cha 
kuchapia picha, ambao ni dhaifu nmo 



mwangiko 


221 


mwendo 


na wenye rangi isiyodhuru vifaa vya fo- 
tografia kama vile karatasi za picha. 

mwangiko (suspension): hali ambamo 
chembechembe za dutu zimechanganyika 
na giligili lakini hazikumumunyika. 

mwangupaa (pitch): (katika jengo) mwi- 
namo utokanao na farasi wa paa. 

mwangwi (echo): urudiaji wa sauti au 
mlio ukitokana na uakisiwaji wa mawi- 
mbisauti kwenye uso wa kiolwa yalipo- 
duta. 

mwani (alga): mmea wa chanikiwiti katika 
faila ya thalofita, imaohududika toka seli 
moja hadi seli nyingi. Hupatikana katika 
majibaridi na baharini. 

mwanya (dlearance): nafasi wazi baina ya 
mpaka au kingo. 

mwanzi (bamboo): mmea mrefu wa 
tropikia wa familia ya nyasi wenye 
mashina ya wazi, magTimu na pingili- 
pingili. Hutumiwa kutengenezea fanicha, 
mabomba ya maji, kujengea, n.k. 

mwashi (bricklayer/mason): fimdi aje- 
ngaye kwa kutumia matofali au mawe. 

mwashb^ (ignition): uanzishaji wa mwako 
wa kitu hasa kwa kupandisha halijoto 
ya vimenyuko hadi kufikia halijoto ya 
mwasho ambao hufanyika katika injini ya 
mwako ndani kwa cheche za umeme. 

mwasho^ (itching): hali inayondunishwa 
kwa mtekenyo hasi na adha kwenye ngozi, 
huku ikiletea kujikuna kwenye sehemu 
iliyoathiriwa. 

mwatuko^ (crack): kuvunjika bila ya 
kuachana kabisa kwa viambato au sehemu 
za kitu; ufa. 

mwatuko 2 (fission): tukio au tendo la 
kubanduka au kugawanyika kuwa sehemu 
za kitu. 


mwatuko^ (fissure): mgawanyiko au mfuo 
asilia baina ya sehemu za dutu mshabaha 
zilizo jirani. 

mwatuko nyukilia (nuclear fission): 
mwatuko wa viini viwili kutokana na kiini 
cha elementi yenye namba atomia kubwa 
(k.m. urani) kuwa takribani sehemu mbili 
sawa, pamoja na utoaji wa njnitroni 
na uachiaji huru wa kiasi kikubwa cha 
nishati. Mwatuko huweza kuwa mumo- 
humo au kusababishwa na umumbaji wa 
kiini kwa nyutroni. 

mwavuli^ (parachute): tazama: twinga 

mwavuli^ (umbrella): fimbo yenye kita- 
mbaa kilichoshikizwa kwenye njiti upande 
mmoja, na kitambaa hicho huweza 
kukunjwa au kukunjuliwa kikajitanda ili 
kuzuia jua au mvua. 

mwavyo (abortion): utokaji wa mimba 
changa toka kwenye uterasi. 

mwega (support): 1. kitu kinachohimili 
uzani au sehemu ya uzani wa jengo au 
kitu. 2. kifaa kinachovaliwa kuptmguza 
mavune ya muundo au sehemu ya mwili 
iliyoumia. 

mwelekeo kibarometa (barometric te~ 
ndency): badiliko la kanieneo ambapo 
kwa kawaida hupita muda wa saa tatu 
kabla ya matazamio ya kawaida haya- 
jaonekana katika barometa. 

mwendelezo (continuity): kuwepo kwa 
njia ya mkondo wa umeme isiyoweza kui- 
ngiliwa katika saketi. 

mwendo (motion): msogeo au kitendo cha 
kutoka nukta moja hadi nyingine. Kwa 
mfano dunia iko katika mwendo kuzu- 
nguka jua, na gari huwa katika mwendo 
linaposafiri. Mwendo ama ni katika mstari 
ulionyooka au mstari uliopinda. 



mwendo afikiani sahili 


222 


mwepuko sumaku 


mwendo afikiani sahili (simple har- 
monic motion): mwendo ambapo nukta 
husemekana kusogea katika mwendo ne- 
ndarudi sahili wakati inapobembea kufu- 
ata mstari kwenye nukta O katikati ili 
kwamba mchapuko kuelekea kwenye O 
kila mara huwiana na umbali waJce kutoka 
kwenye O. 

rawendo halisi wa nyota (proper mo- 
tion of a star): tanzu ya mwendo wa 
nyota katika nafasi kuhusiana na jua a^ 
mbapo ni sulubi na mstari wa kutazamia. 

mwendo razunguko (rotary motion): 
mwendo ambapo gimba huzunguka kufu- 
ata duara toka kwenye nukta fungwa. 

mwendo nasibu (random motion): 
mwendo imaofanyika bila ya ruwaza, 
lengo au mpango maalumu. 

mwendo rudufiani (reciprocating mo- 
tion): mwendo wa kuelekea mbele na 
nyiima au juu na chini na kurejea ma- 
haK pa awali. Aghalabu mwendo huu hu- 
f^yika ndani kwa ndani ya mashine. Pi- 
stoni katika injini na msumeno wa tuneme 
ni mifano yake. 

mwendo tanguko (shearing motion): 
mwendo unaotendeka wakati gimba lina- 
potoa nafasi au linapohama kutokana na 
mkazo tenguo. 

mwendo thabiti (rigid motion): kuso- 
geza umbo mpaka kwenye nafasi nyingine, 
lakini bila ya kubadilisha umbile lcike 
au kilingo chake; badiKko la mzunguko 
Knalofuatwa na mhamisho au mambo 
yote yakifanyika pamoja. 

mwendo tenguo (differential motion): 
msogeo kimtambo ambapo velositi ya ki- 
fuasi ni sawa na tofauti za velositi ha- 
wilishi na velositi fuasi. 

rawendo wa jua (solar motion): mwe- 
ndo husianifu ufanywao na nyota jirani 
ukifananishwa na nafasi jua lilipo. 


mwendo wa kudumu (perpetual mo- 
tion): mwendo ambapo pindi mashine 
inapotegeshwa au inapoanza mwendo, 
itaendelea na mwendo huo maisha bila 
!kupokea nishati toka nje. Haiyamkiniki 
kuunda mashine ambayo itakuwa kwenye 
mwendo daima na kumudu kufanya kazi; 
yaani kujiundia nishati bila ya kupokea 
nishati toka nje. Kwa kufanya hivyo 
itakuwa ni ukiukaji wa kanuni ya kwanza 
;ya themodainamikia. Kuunda mashine 
ambayo itakuwa na mwendo wa kudumu 
lcwa aina ya pili, k.ni., boti inayokwenda 
kwa joto la ziwa, itakuwa imekiuka ka- 
ntini ya piK ya elimu mwendojoto (joto 
'lililotolewa = joto KKloingizwa). 

mweneo (diffusion): 1. hali ya kutawa- 
nyika pande zote kwa namna inayofanana. 
2. kujipenyeza hatua kwa hatua kwa 
chembechembe za dutu kwenye sehemu 
yoyote ya giKgili kutokana na mgutuo wa 
joto kwenye chembechembe au molekuK. 

mweneo wa cha ji (charge distri- 
hution): kiasi cha chaji kilicho ma- 
haK pamoja kikilinganishwa na mahali 
pengine popote panapotokea chaji ya 
chanzo kimoja. 

mweneo wa mango (diffusion of 
solids): (katika nusuvipitishio) uhamaji 
wa atomi ndani ya elementi menjni na 
kutapia uso wa aloi kwa ajili ya kuleta 
vichukuzi. 

mwentomolojia (entomologist): mta- 
alamu wa sayansi inayohusu mtaala wa 
wadudu. 

mwenzi (companion): mtu anayeshiriki 
safari au mwonjo na hamu. 

mwepuko (declination): umbaK pembe 
wa gimba la mbinguni kutoka kwenye i- 
kweta ya mbingu au anga inayoonekana. 
Pia: upogo 

mwepuko sumaku (magnettc declina- 




mwerezi 


223 


mwimo vetebra 


tion): pembe iKyo baina ya mabapa ki- 
jiograiia na meridiani ya sumaku. Tazama 
pia: elementi za sumaku, sumaku 

mwerezi (cedar): mitipia wowote wa dunia 
kongwe wa jenera 'Cedrus, wenye kutanda 
matawi, vijani kijani kama sindano, na 
pia wima kama mwanzi. 

mwevushi (distiller}. mtu anayehusika na 
shughuli ya kuzidua dutu ili kupata kio- 
wevu kama vile alikoholi. 

mwevusho (distillation): uvukishaji na 
upozaji wa kiowevu kwa ajili ya utakasaji 
kupata dutu menyu, au ushadidishaji wa 
dutu hiyo. Pia: mkeneko 

mwevusho sehemu (fractionaJ distil- 
lation): mchakato wa kuevusha kwa 
ajili ya kubaidisha viowevu vyenye vi- 
wango vya kuchemka vinavyokajibiana. 
Mwimo sehemishaji hutumiwa, na mviike 
hutolewa kimako viwango (hatua) to- 
fauti vya mwimo wima; mvuke huo- 
wevywa na viowevu tofauti husehemishwa 
kwa mchakato huo. Usehemishaji hutu- 
miwa kubaidisha dutu mbalimbali kwenye 
petroliamu. 

mwezekaji (thatcher): fimdi wa kupanga 
na kurekebisha makuti, mabati, vigae, 
n.k., kwenye mapaa ya nyumba. 

mwezeo (potential} utuli; fichu lakini 
bado si halisi. 

mwezP (lunar month): muda baina ya 
awamu ya mwezi, na utokeaji wa awamu 
moja na nyingine. Muda huo hutofautiana 
mwezi hata mwezi, lakini ni kama siku 

29+. 

mwezP (month): setilaiti kubwa ng’avu 
inayoztmguka dimia; na kutokea na ku- 
toweka kwake hukamilisha kipindi cha 
mwezi mmoja wa siku 30 hivi. 

mwezi mwandamo (new moon): awamu 
ya mwezi wakati unapounganika na jua, 


au baada ya hapo ukiwa hauonekani au 
huonekana ukiwa kama hilali. 

mwezo (potentiality): uwezo fichu au wa 
ndani kwa ndani, au uwezo wa ukuaji, 
utimilizaji, n.k. 

mwigizo (mimicry): (kwa mnyama) ku- 
fanana sura na mwingine, au kwa mmea, 
k.m., mdudu kufanana na sehemu ya mti 
au mnyama kuwa na alama rangi mwilini 
ili kuonekana sawa na mnyama mwenye 
sumu. 

mwiko (trowel): kifaa kidogo chenye 
bamba bapa na mpini. Hutumiwa kusa- 
mbaza dongopachi baina ya mawe au 
matofali pamoja na kupigia lipu. 



mwikolojia (ecologist): mtaalamu wa 
ikolojia. 

mwimo^ (column): nguzo, aghalabu ya 
zege—au hata ya zebaki—ndani ya neli. 

mwimo^ (spinal column): mfumo wa mi- 
fupa ambao huanzia kwenye shingo hadi 
kwenye mkia; ni mtungo wa vifupa vya 
mgongo. 

mwimo sehemishaji (fractionating col- 
umn): kifaa kinachotumiwa kupokea 
mivuke mbalimbali na kuwezesha kila 
aina ya mviike kuowevisha kunako hatua 
au kiwango chake tofauti na vingine. 

mwimo vetebra (vetehral column): 
mpangilio wa vetebra katika mstari ziki- 
imganishwa kwa kano na kutenganishwa 
kwa gegedu njnimbufu. Hufanya mwega 
mkuu wa mwili. Msogeo wa vetebra zo- 
zote mbili zinazohusiana kijozi ni mdogo 
lakini unatosha kuruhusu mwimo m- 



mwma 


224 


mwinuko wa wimbi 


zima kupinda. Misuli hufungishwa kwenye 
vipande vya mifupa mithili ya vidole a~ 
mbavyo hutokeza kwenye kila vetebra na 
kudhibiti msogeo. 

mwina (bu7*row): tundu kwenye ardhi 
kama yale yachimbwayo na ndezi, su- 
ngura, panya n.k, 

mwinamko (gradient): 1. (kwa mstari) 
kipimo cha kiasi cha mwinamo au 
mteremko. Hurejea mistari wima miwili 
kama vile jira mhimili ni uwiano a/b. 
Katika kazi halisi, kama upimaji wa 
barabara uwiano huo a/c hutumiwa kwani 
ni rahisi kupima c kuliko b. 2. (kwa mchi- 
rizo) mwinamko kunako N ni ule wa 
mstajri unaogusa mchirizo kunako N. 



mwmamko 


mwinamo (slope): kima au kiasi a- 
mbacho mchirizo hupanda au huteremka. 
Mwinamo wa mstari hupimwa wakati se- 
hemu iliyopanda wima inapogawanywa 
kwa badiliko katika umbali mtambaa. 
Mwinamo wa mchirizo ni mwinamo wa 
tanjiti kwenye nukta yoyote iliyotolewa. 

mwinamo bandia (virtuai slope): mwi- 
namo unaoonyesha kima cha nishati ili- 
yopotea kutokana na msuguano au uki- 
nzani kwenye nukta yoyote ya mfumo wa 
mtiririko wa gihgili. Ni sawa na mwinuko 
hidroHa, 

mwinamo (pembe) (depression): hii ni 
pembe kati ya msitari mtambaa (CD) na 
msitari {CA) toka C toka nukta ya chini 
zaidi ya C. 



mwinamo snmaku (magnetic dip): 
pembe kati ya mtambaa na mwelekeo wa 
uga wa sumaku wa dunia. Hubadihka kati 
ya 0° kunako ikweta hadi 90° kwenye ncha 
za kisumaku za dunia. 

mwingiliano dukizaji (inductive intef- 
erence): aina ya mwingiliano kwenye 
mfumo wa mawasiliano ambao husaba- 
bishwa na mdukizo wa sumakuumeme ku- 
toka kwenye mfumo wa ugavi wa umeme. 

mwinuko^ (eievation): 1. umbali wima 
kati ya nukta moja na nyingine, au kati 
ya nukta na bapa. 2. pembe ya mwinuko. 
Kwa mfano katika mchoro, pembe ABC ni 
pembe ya mwinuko; BC ni mtambaa C iko 
moja kwa chini ya tiara (kishada) A. 


A 



mwinuko^ (gradient): badiliko la kiasi 
geu kama vile halijoto, au kanieneo kwa 
kizio kimoja cha umbali. Mchirizo huwak- 
ilisha kima cha badiHko hilo. 

mwinuko kanieneo (pressure 

ent): kima cha badiliko la kanieneo baina 
ya nafasi mbiH. 

mwinuko wa wimbi (wave crest): 
tazama: mtia 



mwiro 


225 


mzigo 


mwiro (proboscis): 1. mkonga wa tembo. 
2. ogani ndefu ngumu ya kulia chakula 
kwa baadhi ya wadudu, n.k. 

mwisho (finai): malizikio; kunakomalizia. 

mwitat u (clover): mmea mdogo wenye 
majani yenye sehemu tatu kila moja. 

mwondoka (subtrahend): namba ambayo 
hutolewa toka kwa namba nyingine. 
Tazama pia: mtowa 

mwoiiekaiio (hue): tabia ya nuru ambayo 
kwayo rangi ya kiolwa huainishwa kuwa 
chekundu, buluu, kijani au njano kwa 
kurejea kwenye taswirangi (spektra). 

mwongo (decade): mgawanyo wa muda 
kwa idadi ya kumikumi. Miaka kumi ni 
mfano wake. Kwa mfano, mwongo wa pili 
wa k^ne iliyopita. 

mwongolezo mkuu (root directory): 
mwongolezo muhimu kuzidi yote ambao 
MUDI hufanyiza kwenye diski. 

mwongozo wa taratibu (procedures 
manual): mwongozo ambao huelezea 
waziwazi hatua za kufuatwa wakati wa 
kufanya kazi mahususi. 

mwonzi (beam): mnururisho unaosafiri 
kuelekea upande mahususi. 

mwonzi tawauyifu (divergent beam): 
tabia ya miali ya nuru iliyojilundika 
kwenye nukta moja kuendelea na kuelekea 
nje ya nukta ya kiolwa. 

mwonzi wa elektroui (eiectron beam): 
mwonzi wa elektroni ambao hutolewa 
toka kwenye chanzo kimoja, mathalani 
kathodi themioni. 

myeyungano (fusion): mmenyuko the- 
monyukilia ambamo viini vya atomi 
nyepesi huunganika kufanya viini vya 
atomi nzito, kama vile kuungana kwa 
atomi za duteriamu kufanya atomi za heli. 


myeyungano uyukilia (nuclear fu- 
sion): ufanyikaji wa kiini cha atomi ku- 
tokana na viini viwih vya namba ato- 
mia ndogo; viasi vikubwa vya nishati 
huachiwa huru. Mmenyuko huu hutokea 
tu kunako halijoto za juu sana. 

myeyusho (salution): mchanganyiko 
mfanano wa molekuli za dutu mbih au 
zaidi. Myeyusho huweza kuwa wa kiowevu 
na mango, mango na mango, gesi na gesi, 
n.k. Pia: mmumunyo 

myeyusho Fehiliug’i (Fehiing^s soln- 
tion): myeyusho wa shaba, salfeti, na 
chumvi Rochelle kwenye alikali. Hutu- 
miwa kubaini na kukadiria kiasi cha 
sukari na vitenzi vingine vitapasishi. Pia: 
mmumunyo Fehiling’i 

myongo (bow): fimbo ndefu pinde kiasi 
ambayo hutambukwa na nyugwe, nyuzi, 
n.k. 

myuko (convection): uhawilishaji wa joto 
kwa mzunguko au msogeo wa sehemu za 
kiowevu au gesi zilizokanzwa. 

mzani (scale): ala yoyote itumiwayo 
kutafuta au kulinganisha uzani au masi. 
Hujumuisha mzani sahili wenye tayu 
mbili, kapani na aina nyingi nyingine. 

mzaui mdara (beam baiance): mzani 
wenye pande mbili ambapo uzani sa- 
nifu huwekwa upande mmoja na kina- 
chopimwa kuwekwa upande wa pili ili 
kulinganishwa. 

mzani mtokio (torsion balance): ala itu- 
miwayo kupima kani ndogo, hasa kani 
za umeme au sumaku, kwa mtokio (upi- 
ndaji) unaosababishwa kwenye waya, uzi 
au pau nyembamba. 

mzigo (ioad): 1. nguvu inayotolewa na 
jenereta, moto, kituo cha umeme, au 
transfoma. 2. ukinzani wa nje unaozimwa 
na injini, dainamo, au vitu kama hivyo, 



mzinga 


226 


mzunguko 


chini ya hali mahususi, na kupimwa kwa 
kutumia nguvu inayohitajika. 

mzinga^ (beehive): boksi au kiwekeo 
kingine kilichoundwa ili nyuki waishi 
ndani yake. 

mzinga^ (cannon): bunduki kubwa nan- 
zito inayopiga risasi kubwa au makomb- 
ora. 

mzingo^ (circumference): sehemu ya nje 
kupakana na bapa la umbo hasa duara; 
urefu wa duara. 

mzingo^ (perimeter): mpito wa nje ku- 
pakana na ubapa wa umbo kama vile 
pembetatu, mraba, mstatili, duara, n.k. 
Urefu wa mchirizo uliofungwa. Kwa 
upande wa duara mara nyingi hutumia. 
mzingo. 

mzingo^ (shell): kiwango cha nishati ki- 
nachokaliwa na idadi fulani ya elektroni 
katika atomi. Pia: obiti 

mzingo elektroni (electron shell): mzu- 
nguko wa elektroni zilizopangwa kuzu- 
nguka kiini katika mizingo tofauti. Kila 
mzingo uko umbaJi tofauti toka kwenye 
kiini na umepangiwa idadi tama ya ele- 
ktroni. Mizingo hiyo huchukuliwa kuwa 
sawa na tufe zinazozunguka kiini, na 
mzingo wa nje kabisa huipatia atomi mjao 
wake. Kipenyo cha mzingo wa nje kabisa 
ni kiasi cha mara 100,000 kupita kipenyo 
cha kiioni. 

mzingo-m (m-shell): mzingo unaofuata 
mzingo 1; hujaa. elektroni 18 katika 
mpangilio wa elektroni za atomi. 

mzinia (zinnia): mmea kivunge wa kila 
mwaka wa jenera ya zinnia, wenye rangi 
imara. Ni wa aina ya Zinnia tltgans, na 
una asili ya Meksiko. 

mziro (allergy): jibutiko kali sana linalo- 
fanywa na mwili wa mnyama kwa antijeni 
mahususi; hali ya kuugua kutokana na 


kugusa, au kula kitu kinachopingana na 
mwili. Kwa mfano, baadhi ya watu wana 
mzio kwa chavuo, nyama, vumbi, metali 
n.k. Pia: mzio 

mzizi (root): sehemu yoyote ya mmea a- 
mbayo hukua kuingia katika udongo ili 
kutafuta na kujipatia maji na diakula. 

mzizi egemezi (prop root): mzizi tma- 
okua toka kwenye fundo katika shina 
kuelekea ardhini. Huegemeza shina. 

mzizi imarishi (adventitious root): 
mzizi unaotokeza kwenye fundo lolote 
kwenye shina. Kuna aina kadhaa za mz- 
izi imarishi. Kwa mfano mzizi egemezi ni 
mzizi imarishi. Mizizi imarishi pia huota 
kwenye matimguu. 

mzizi mkuu (tap root): mzizi mkubwa 
kuliko yote wa mmea dikotiledoni una- 
okua kuelekea chini ardhini, mizizi 
mingine huwa matawi yake. Hukua ku- 
tokana na kimezi cha mbegu. Mizizi 
mikuu ya baadhi ya mimea hutuna kwa 
kuhifadhi chakula, k.m., karoti. 

mzizi tembwea (fibrous root): moja ya 
mizizi tanzu mingi inayokua kutoka ki- 
takoni mwa shina, aghalabu bila. ya m- 
zizi mkuu katika mfumo wa mizizi. Mi- 
monokotiledoni ina mizizi tembwea bila 
mzizi mkuu. „ .v 



rtizizi tembwea 


mzizimo (chill): hisia ya baridi ambayo 
pengine huwa na maumivu yanayo- 
sababisha ugonjwa na kugwaya. 

rnzoga (carrion): nyamafu inayooza. 

rnzunguko^ (circulation): utiririkaji wa 



mziingiiko 


227 


mznngiiko wa maji 


gesi au kiowevu kuzunguka kwenye 
mfumo uliofungwa, hasa msogeo wa damu 
mwilini. 

imimgnko^ (revolution): mgeuko kamili 
kunako nukta aujira. Kwa mfano, akrabu 
ya kupima dakika ya saa kufanya mzu- 
nguko mmoja kila saa. 


m^nngnko wa majl (hydrological cir- 
cle): mzimguko unaofanyika wakati a- 
mbapo maji huvukizwa kutoka baharini, 
ziwani, n.k., na kuelekea kwenye an- 
gahewa ambako huganda na kufanya 
mawingu. Baada ya muda mawingu haya 
huanguka tena dimiani kama mvua. 



mzungnko wa maji 




nadharia 


228 


nafsia 




nadharia (theory): maelezo yanayoweze- 
kana kudhibitishwa kuhusu tukio lililochu- 
nguzwa na kuungwa rakono na data mari- 
dhawa. 

nadharia mwendo (kinetic theory): 
nadharia ambayo husadiki kuwa molekuli 
za mata ziko katika mwendo. Pia: na- 
dharia kinetia^ 

nadharia ya atomi (atomic theory): 
nadharia inayoeleza waziwazi mutmdo wa 
dutu na uwiano ambao kwao dutu moja 
na dutu nyingine humenyuka. 

nadharia ya Daltoni (Dalton^s theory): 
nadharia inayoeleza sheria za muungano 
wa kemikali kwa kusema kuwa dutu zote 
zimetmdwa kwa atomi. Atomi za elementi 
yoyote ile zinafanana, lakird ni tofauti 
na atomi za elementi nyingine zote, an- 
galau kwa masi. Kampaundi hufanyika 
kwa muungano wa kikemikali wa atomi 
katika uwiano sahili. Nadharia za kisasa 
zina maelezo tofauti ya atomi, lakini na- 
dharia ya Daltoni hufaa kuelezea sheria 
za muungano kikemikali. 

nadharia ya makazi (domain theory): 
nadharia ya usumaku hasa ikielezea jinsi 
vitu vya chumasumaku vilivyoundwa kwa 
chembechembe nyingi za sumaku 

nadharia ya raweneo (diffusion the- 
07^): nadharia ya ueneaji kote wa kio- 
wevu au dutu sawasawa pande zote. 

nadharia ya seti (set theory): tawi la hi- 
sabati linalohusu dhana ya seti, na tabia 
zake. 


nafaka (cereal): mazao ya punje yana- 
yotumika kwa chakula kama vile mahindi, 
mtama, ngano na mchele. 



uafaka 


nafasi (space): cheneo cha mawanda 
matatu; seti ya nukta zote katika cheneo 
chake. 

nafasiiieno (wordspace): mwanya kati ya 
maneno. Mashineno zote hukubali nafasi 
inayofuatia neno kuwa ni sehemu ya neno 
hilo. 

nafasi ya chaji (space charge): (katika 
chombo chochote) cheneo ambamo densiti 
ya chaji majumui ni tofauti iliyo bayana 
na sifuri. 

nafasi ya desimali (decimal place): 
nafasi ya tarakimu katika desimali. 
Mfano, katika namba 234.567, 2 iko katika 
nafasi ya mamia, 3 iko katika nafasi ya 
makumi, 4 iko katika nafasi ya mamoja, 

5 iko katika nafasi ya kwanza ya desimali, 

6 iko katika nafasi ya pili ya desimali, na 

7 iko nafasi ya tatu ya desimali. 

nafsia (spontaneous): mipwito, mwendo, 
harakati, au michakato asilia inayotokana 
na kani au visababishi vya ndani au bila 
ya vitenzi vya nje yake. Kwa mfano, 
mchanguko nafsia. Pia: mnmohnmo 



isaghama 


229 


namba kamili chanya 


ifiaghama (melody): (katika muziki) mfu- 
atano wa nota zinazofanya mchukuano 
dhahiri. 

nailoei ( nyion ): ngeli yoyote ya poliamidi 
themoplastia yenye uwezo wa kububu- 
jika inapoyeyuka. Hutumiwa kutenge- 
nezea kamba, brashi, hosi, vitambaa, n.k. 

eakala ( dupiicate ): fanya namna sawa na 
nyingine. Kwa kutumia karatasi kaboni 
tunaweza kutoa nakala ya kila tima- 
choandika au kuchora. 

nakala dhiba (back^up copy): nakala ya 
ziada ya faili iliyohifadhiwa kwenye diski, 
au nakala ya diski kamili. 

nakalayakme (hard copy): nakala kara- 
tasi ya hati iliyochakatwa. 

nakisi (deficit): jumla ambayo inapu- 
ngukiwa kiasi fulani ambacho kingehita- 
jika kuwa kamili. 

nakotiki ( narcotic ): tazama: mihadarati 

namba ( numher ): dhana ya wingi ambayo 
inaweza kutenguliwa kutokana na kizio 
kimoja, jumla ya mkusanyo wa vizio, 
au sifuri. Kila namba hukalia mahali pe- 
kee kwa mfuatano, ikiwezeshwa kutumika 
katika kuhesabu. Pia: nambari 

namba alama (signed numher): namba 
hasi, chanya au sifuri. Sifuri hujumuishwa 
kwani huweza kuchukuliwa kuwa ni -hO 
au -0. Namba alama pia huitwa namba 
elekezi. 

namba asilia (natural numhers): namba 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pia: namba za ku- 
hesabia^ nambakamili chanya 

namba atomia (atomic numher): idadi 
ya protoni kwenye kiini cha atomi ya ele- 
menti. Hufupishwa; Nam. At. Alama yake 
ni: Z, Pia: namba protoni 

namba chanya ( positive number): 


namba zote zenye thamani zaidi ya sifuri 
kama 1 , 3 , 8 , 10 . 5 , 1000 , n.k. 

namba elekezi (directed number): nukta 
kwenye mstari huandikwa sifuri, 0. Nukta 
zenye nafasi sawa baina yake kulia 
huwekwa +1 +2, +3 ... (chanya moja, 
chanya mbili, chanya tatu, n.k.). Vivyo 
hivyo nukta kuelekea kushoto huwekwa - 

1, -2, -3 n.k. (hasi moja, hasi mbili, hasi 
tatu, n.k.). Kwa hiyo +1, +2, -4-3 ..., na 
-1, -2, -3 ... ni namba elekezi. 

namba halisi^ (absolute number): namba 
inayowakilishwa na tarakimu kama vile 1, 

2, 3, 4, n.k. kuliko inavyowakilishwa na 
herufi au kialijebra. 

namba haiisi^ ( reai number ): namba 
zozote wianifu au zisizowiana. Seti ya 
namba halisi huwakilishwa na iJ. Mifano: 

8 , 2 . 7 , IV2. 

namba hasi (negative numi^rs): namba 
ptmgufu ya sifuri, namba chini zaidi ya 
sifuri, k.m., -1, -2, -3,... 

namba hesabia (counting numfmrs ): 
seti ya namba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 .... 
n.k. 

namba isotopia (isotopic number): 
nyutroni za ziada. Tofauti kati ya namba 
ya elektroni kwenye isotopu na namba ya 
protoni. 

namba kadiri ( rounded number ): namba 
iliyosawazishwa kwa tarakimu za namba 
sahihi. Kwa mfano, urefu wa pau u- 
naelezwa kuwa ni mita 17.98. Kutokana 
na makosa katika kupima huenda huo 
urefu ni sahihi katika mita ya karibu hivyo 
urefu ungeweza kuwa kadiri ya mita 18. 

namba kamili (integer): namba yoyote 
nzima bila ya kuwa na sehemu ndani yake. 
Mfano, -2, -1, 0, 1, 2, 3, n.k. 

namba kamili chanya ( pasitive inte^ 
ger): namba kama 1, 2, 3, 14, 17, n.k. 



namba kamilifu 


230 


namba shufvtra 


pasipo kujumiiisha sehemu. 

namba kamilifu (perfect number)-. 
namba ambayo ni sawa na jumla ya vi- 
gawe vyake pamoja na moja ( 1 ), lakini si 
pamoja’ na namba yenyewe. Kwa mfano, 
Vigawe vya 6 ni 1 , 2, 3 na 6 . Tvikiondoa 
6 , jumla ya vigawe ni 6 (1 -f 2 3 = 6 ). 

Hivyo 6 ni namba kamilifu. 

namba kiasi (cardinal number): namba 
itumiwayo kuelezea viambato au memba 
ngapi zimo katika seti. 



namba kivunge (composite number): 
namba ambayo ina vigawo tasa viwili au 
zaidi. Mfano, 4, 6 , 1, 0, n.k. 

namba kipeo (exponent): alama iwe- 
kwayo juu na kulia kwa alama nyingine 
(kizio) kuonyesha ni kipeo gani kizio 
kimepandishwa. Kwa mfano, kwenye 5® 
na 3 ni nambakipeo ya 5, na 2 ni nam- 
bakipeo ya x. 

namba linganifu (congruent numbers): 
namba mbili ambazo zina baki sawa zi- 
napogawanywa kwa namba ya tatu ina- 
yoitwa modulo. Kwa mfano, 17 na 41 ni 
linganifu kwa modulo 4 kwa sababu 17 
4 na 41 4 zote zina baki 1. Huandikwa 

17 = 41(mod 4). 

namba mchanganyiko (compound nu- 
mber): kiasi kilichoonyeshwa kwa vipimo 
viwili au zaidi pamoja. Mifano ni mita 4, 
sentimita 3; aa saa 2, dakika 25, sekunde 
50. 

namba mpango (order number}. namba 
inayotuambia kitu, kiumbe, n.k. ni cha 


ngapi, k.m., -a kwanza, -a pili, -a mwisho, 

n.k. 

njmiba mraba (square number): namba 
ambazo zikiwakilishwa na vitu halisi, vitu 
vinaweza kupangwa kvra, kutengeneza 
mraba. namba ikizidishwa kwa yenyevsre 
hupata kipeo cha pili. Mfano, 2 x 2 = 4 au 
22.3 X 3 = 9 au 32>4 X 4 = 16 au 42- 

namba mseto (mixed number): namba 
yenye nambakamili na sehemu halisi, 
k.m., 2i, 5§,-7§, n.k. 

namba nzima (whole number): kiasi ar 
mbacho hakikugawanywa seti ya namba 
za kuhesabia ikiwemo na sifuri, k.m., 1 , 
2, 3, 4, n.k. 

namba pahali (ordinal number} namba 
inayoonyesha mahah ambapo viambato 
vimepangwa kwa mfuatano kulingana 
na tabia fulani kama vile urefu, mjao, 
au kipimo kinginecho. Kwa mfano, Wa 
2 darasani (namba pahali ni 2 ); 19 

Septemba, (namba pahali ni 19). 

namba pembetatu (triangular num- 
bers ): namba ambazo huweza kuwaki- 
lishwa na doti katika timbo la pembetatu 
kama inayyoonyeshwa kwenye michoro. 
Ni kawaida kujumlisha 1 kuwa namba 
pembetatu. Namba za, kwanza saba pe- 
mbetatu ni 1 , 3, 6, 10, 15, 21, 28 .... 

namba sahibu (amicable numbers): 
namba mbili hivyo kwamba, kwanza, vi- 
gawe vya namba ya kwanza (isipokuwa 
yenyewe) hutoa jumla sawa na namba 3 ^ 
pih, na pili, vigawe vya namba ya pili 
(isipokuwa yenyewe) hutoa jumla sawa na 
namba ya kwanza. Kwa mfano: vigawe 
vya 284 (isipokuwa 284 yenyewe): 1, 2, 
4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 na 110. Jumla 
ya vigawe hivi ni 284 (isipokuwa yenyewe 
284): 1, 2, 4, 71 na. 142. Jumla ya vi- 
gawe hivi ni‘ 220. Kwa hivyo 284 na 220 
ni namba sahibu. 

namba shufwa (even number): namba 



namba statili 


231 


namnisha 


inayogawanyika kwa mbili bila kubaki. 

namba statili (rectangular numbers): 
namba zinazoweza kuwakilishwa na doti 
zilizopangwa ktifanya mstatili, . k.m., 
katika michoro hii. Namba mraba ni 
matukio maalumu ya namba msitatili 
hivyo kwamba 9, 16, 25, 36, .... ni namba 
mraba na mstatili. 

iiamba tasa (prime number): namba 
ambayo haiwezi kugawanyika kwa namba 
nyingine yoyote isipokuwa yenyewe na 
moja, k.m., 2, 5, 7, 11, n,k. 

namba tata (complex number): namba 
katika namna ya a + ambapo a na 6 ni 
nambahalisi, naf^ v^^^aui^ — -l). Kwa 
mfano, 3 4- «5 au 3 + 3 ni sehemu halisi 

na 2*5 (au 5i) ni sehemu ya kuwazika. 

namba wiamfu (rational number): 
namba ambayo inaweza kuonyeshwa kama 
sehemu au uwiano ikiwa ni sehemu a- 
mbamo kiasi na asili ni namba nzima 
lakini asili si sifuri, Mfano: 1/2, 1/4, 3/2, 
4/10, 2/5, n.k. 

Bamba witiri (odd number): namba isi- 
yoweza kugawanyika sawasawa kwa mbili, 
3, 5, 7, 9 ni mifano ya namba witiri, 
Kinyume cha namba shufwa. 

namba ya kialijebra (algebraic num- 
ber): namba yoyote chanya au hasi a- 
mbayo inaweza kuwa ni herufi pekee au 
herufi na tarakimu. 

iiamba ya kuwasika (imaginary nu^ 
mber): namba ambayo mraba wake ni 
hasi. 

namba ya iicha (number of poles): 
idadi ya njia tofauti za upitishaji ambapo 
zinaweza kuwa zimefunguliwa au zime- 
fungwa sawia kwa swichi, kikata saketi 


au vifaa vingine vinavyofanana navyo. 
Chombo hiki huelezewa kama chombo 
chenye ncha moja, ncha mbili, ncha 
nyingi, mradi tu hutegemeana na idadi ya 
ncha itakazotumia. 

isamba za kwaista (guantum num- 
ber): seti ya namba ambazo hutumika 
kutambulia thamani mbalimbali zina- 
zowezekana za tabia fulanifulani za ki- 
umbo. Tabia hizi huwekewa mpaka kwa 
kiasi fulani cha thamani tuli kama ma- 
tokeo ya kutumia kantmi za umakcinikia 
wa kwanta. 

isamba za Paithagorasi (Pythagorean 
numbers): seti yoyote ya namba kamili 
chanya inayoafiki mlinganyo -f | 
Mfano,* 2 :^ — 3^> 2/2=4. 

isamba zisizowiaisa (irrational num« 
bers): namba halisi inayoweza kuonye- 
shwa kama namba kamili au hisa ya 
namba kamili. 

isambari (number): tazama: isamba 

namisa (form): hali, tabia au umbile la 
muundo mahususi linavyodhihirishwa na 
kitu au kiolwa. Kuna namna mbalimbali 
za nishati. 

isamisa saisifu (standard form): muundo 
ambamo namba kubwa na ndogo hua- 
ndikwa ili kwamba tarakimu moja tu 
hutokea kabla ya nukta ya desimali na 
ukubwa wake huonyeshwa kwa kuzidisha 
kwa 10 ikiwa imepandishwa kulingana 
na kipeo kinachostahili (chanya kwa ajili 
ya namba kubwa na hasi kwa namba 
ndogo). Kwa mfano, 2045 kwa muundo 
sanifu ingeliandikwa 2.045 x lO^; vivyohivyo 
0.003056 ingeliandikwa 3,056 x 10“^. 

namisa shirika (shared mode): grafu 
na data ambazo kutokana nazo namna 
shirika ilifanyizwa na kuonyeshwa sawia 
kwenye kiwambo. 

iiamisisha (modulate): sababisha tambo, 



namiiishi 


232 


nchambili 


marudio, fezi, au ukalifu wa wimbi 
chukuzi kutofautika kulingaaia na wimbi 
sauti au ishara nyingine. 

namnishi (fotmer). chombo cha kuipa 
koili au mtatio umbo lake litakiwalo, 
pengine kina kiunzi ambamo waya huweza 
kuzongomeshwa, kisha kiunzi huondcn 
lewa. 

namnisho (modulation): usababishaji wa 
tambo, marudio, fezi au ukalifu wa wimbi 
chukuzi kutofautika kuhngana na wimbi, 
sauti, au ishaxa nyingine. 

nanga (anchor): kifaa cha chuma chenye 
ndoana ambacho huteremshwa hadi chini 
ya bahaii, ziwa au mto kuizuia meli au 
chombo kisijongee. 



nanga 

nano- (nano-): kiambishi awali cha kizio 
sawa na 10“® au 0.000 000 001. Alama 
yake ni: ,n. 

napukivu (flexible): -enye kupinda au 
kupindwa kwa urahisi. 

nati (nut): kipande kidogo cha metali 
chenye tundu lenye hesi ndani yake kwa 
ajili ya komeo ih kufunga au kushikiza 
kitu fulani. 


nati 

natija (score): aJama au maksi zilizote- 
ngenezwa kitakwimu ili kuonyesha wa- 
stani wa utenday wa darasa au kundi 


zima, zikiwa ndio mwelekeo wa darasa 
kwa jiimla. 

natiri (sodium/natrium): metali nye- 
upe ya fedha., nayo ni dutu sahili (ele- 
menti) inayopatikana kiasili ikiwa ime- 
unganika na dutu nyingine. Alama: Na; 
namba atomia: 11; uzani atomia: 22.99; 
valensi: 1; densiti husianifu: 0.97; ki- 
wango cha kuyeyuka; 97.81°C; kiwango 
cha kuchemka: 892°C; 

nazi (coconut): mse mkubwa kahawia a- 
mbao hukua kwenye minazi. 

ncha^ (apex): nukta ya umbo ambayo ni 
umbali mkubwa kabisa toka kwenye ki- 
tako chake. 



ncha 


ncha^ (pole). 1. mwisho wa sumaku (kusini 
au kaskazini). 2. mwisho wa mhimili wa 
dunia (kusini au kaskazini). 

ncha® (terminal): cheneo ya betri ya 
tuneme ambapo kani fulani kinyume 
huwamo au huelekea kuwa zimejazana. 

ncha^ (vertex): nukta ambapo mistaii mi- 
wili au kingo mbih hukutana. 

ncha hasi (negative pole): cheneo au se- 
hemu ya kusini ya sumaku. 

nchambili^ (bilateral): -enye kuhusika 
na upande wa kulia na kushoto mwa 
muundo, bapa, n.k. 

nchambili^ (dipole): 1. chaji mbili za 
umeme au ncha za umeme ambazo zina 
ukubwa sawa lakini alama tofauti, nazo 
zimetengwa na tmibali mdogo. 2. erio ya 
redio au televisheni yenye pau metali nyo- 
fu moja na waya vra, kuunganishia ulio- 






ncha sumaku 


233 


udolacM 


fimgwa katikati yake. 

ucha sumaku (magnetic pole): ncha 
au mwisho wa sumaku ambapo kaiii ya 
sumaku huelekea kuwa ndipo inapoathiri 
sana, 

Ncha ya Kaskazisii (North Pole): se- 
hemu moja iliyo juu mwishoni mwa 
siunaku au dira au Dunia. 



Ncha 3^ Kaskazini 

Ncha ya Kusinl (South Pole): sehemu 
moja iliyo chini mwishoni mwa sumaku 
au dira au Dunia. 

ndaka (barb): kizari kwenye kikonyo cha 
unyoya. 

ndani (intenor): -enye kufungiwa na. 

ndanl ya ardhl (underground): ardhini 
lakini si katika kina, k.m. shinakoka ni 
shina ndani ya ardhi. 

ndege^ (aeroplane ): chombo cha kuendea 
angani kilicho kizito kupita hewa, na- 
cho hubakishwa hewani au angani kwa 
nmyanyuo unaotokana na hewa ipitayo 
kasi kwenye mabawa yake ambayo yame- 
fimgwa madhubuti, na kuendeshwa kwa 
propela au msukumo wa jeti, n.k. Pia: 
eropleni. 



ndege^ (bird ): mnyama vetebrata mwenye 
mabawa na manyoya, wengi wao wakiwa 
na uwezo wa kuruka. Wana damu moto, 
hutaga mayai katika ngeli ya Aves. Ndege 
hutofautiana ukubwa baina ya riibtmi na 
katiti. 



ndege 


ndegebapa ( diplane ): chomboaiigachenye 
jozi mbili za mabawa, moja likiwa juu ya 
jingine. 

ndewe (lobe): mtokezo wowote ule mvi- 
ringo imaofanya sehemu ya muimdo 
mkubwa zaidi. 

ndisibora ( superscript): rufimara ina- 
yochapwa juu ya mstari. 

ndlslduni ( subscript ): rufimara inayo- 
chapwa chini ya mstari. 

ndlta ( wrinkles ): mikunjo kama mawimbi 
kwenye ngozi, hasa usoni. 

ndolachi (stalagnite): umbo kidole au 
duara la kalisi kabonati fuwelia lina- 
loelekea juu toka kwenye sakafu ya 
pango ndani ya mwamba chokaa (gange). 
Matone toka kwa ndolanga huangukia 
ndolachi na kuvukizika, yakiongezea urefu 
wake. Ndolachi huwa chini ya ndolanga na 




ndolanga 


234 


neli Venturi 


zote mbili hukua na hatimaye kukutanika. 



ndolanga (stalactite): umbo kidole au 
duara la kalisi kabonati fuwelia linaloni- 
ng’inia toka kwenye paa la pango kwenye 
mwamba chokaa (gange). Maji yenye 
kalisi hidrojeni kabonati iliyomumunyika, 
hupita ndani ^ra gange na matone huvu- 
kizika kwenye ndolanga, ikiongeza mefu 
wake kwa tuamisho la kalisi kabonati. 

ndoleana (interdigitate): (kwa tishu mbi- 
li) kuwa na maumbo ya vidole ya tishu 
moja kuingiliana na uwazi wa tishu ya 
pili. 

ndubwi ( tadpole }. umbile changa la 
vyura, ngele, n.k., hasa baada ya kua- 
mbatishiwa mashavu na kabla ya, utokeaji 
wa magendeo ya mbele na utowekaji wa 
mkia. 



ndubwi 

ndui (smallpox): ugonjwa mkali unaoa- 
mbukiza wenye homa, nao unasababishwa 
na virusi na viatuko yengeyenge Ugonjwa 
huu aghalabu huacha vibonye au makovu 
ya kudumu kwenye ngozi. 

ndume (drone): nyuki dume ambaye kazi 
yaJse ni kumpanda malkia, na kisha hufa. 

nduni (characteristics): sifa au tabia ina- 
yopambanua, kudokeza, kuaridhia au ku- 
tambulisha. Kwa mfano nywele mwiiini ni 


nduni ya mamalia; manyoya ni nduni 
nyuni au ndege, n.k. 

ndunisha (characterize): pambanua, ari- 
dhia au onyesha sifa na tabia ya kitu. 

ndutu (cramp): maumivu makali ya 
ghafla kutokana na ukazaji ghafla wa 
musuli nao hufanya kwenda kusiweze- 
kane. Pia: pindamshipa. 

ndwele (endemic): -enye kuathiri watu au 
kiambo maalmnu, kama vile ugonjwa. 

nebula (nebula): cheneo ng’avu na che- 
upeupe kwenye mbingu; wingu kabambe 
lenye gesi moto mno kuzunguka baadhi ya 
nyota. Mifumo mipya ya nyota yamkini 
hufanyizwa kutokana na nebula. 

nefroni ( nephron ): kizio cha utoaji 
takamwili cha figo katika vetebrata. 

negativu (negative}. taswira kinyume 
kama kwenye filamu au bamba inayotu- 
miwa hasa kwa ajili ya kuchapishia picha 
halisi. 

nektoni (nekton}. jina wapewalo wa- 
nyama wote wanaoogelea kwenye kina ki- 
asi cha bahari au kwenye ziwa. Samaki, 
pweza, kaa ni sehemu ya nektoni. 

neli (tuhe}. bomba wazi duara la metali, 
kioo, mpira, .plastiki na kadhalika, linalo- 
tumiwa kupitishia au kuwekesha viowevu 
au gesi. Pia: chubu 

nelia ( tubular ): -enye umbo au namna ya 
neli, au -anaohusiana na neli. 

neli kapilari (capUlary tube): neli yenye 
tobo jembamba sana la kupitishia giligili- 

nelinuru (phototube): neli ya elektroni 
ambamo mna elektrodi ya nuru nyeti, kwa 
kawaida ikiwa ni kathodi. 

neli Venturi (Venturi tube} neli ina- 
yoonyesha kanuni ya Bernouli- Neli 
mbili zenye kipenyo kipana hmmganishwa 



neli ya eksirei 


235 


ngamia 


kwa neli tarakiki. Manometa za zebaki 
huonyesha kuwa kanieneo ni dogo kwenye 
neh tarakiki na ni kubwa kwenye neli 
pana. 

neli ya eksirei (X-ray tuhe )■. neli 
iliyoachwa wazi kwa ajili ya kutolea e- 
ksirei, nayo ina kimweko cha elektroni 
na metaU nzito inayolengwa ambapo hu- 
fanya anodi kubwa. Metali huanza ku- 
toa eksirei wakati inapopigwa na elek- 
troni zenye nishati ya juu. Taswirangi ya 
mnururisho hutegemea uwezo wa volteji 
baina ya kathodi na anodi, halijoto na 
metali ambayo hulengwa. 

neli ya mikrowevu (microwave tube): 
neli ya elektroni ambayo hufaa kutumika 
kama amplifaya au osileta kwenye maru- 
dio ya mikrowevu. 

neli ya mwali kathodi (cathode ray 
tube): neli tupu au ombwe ambayo 
hufanyiza mwonzi wa elektroni ulio- 
fokasiwa ambao unaweza kukengeushwa 
na uga wa umeme na/au sumaku. Mwisho 
wa mwonzi huonekana ukiwa ni baka 
au mstari ung’aao uliosababishwa na 
kupigwa kwake kwenye kiwambo kina- 
chohisi mwisho mmoja wa neli. Neli 
za mwali wa kathodi hutumiwa kutaali 
maumbo ya mawimbi ya umeme, ku- 
toa picha tena kwenye vipokezi vya tele- 
visheni, kuwa kiashirio kwenye rada, n.k. 
Pia: neli mwali kathodi 

nematoda (nematode)'^ mnyoo wowote 
usio na tindi katika faila au ngeli ya Ne- 
matoda, akiwa na gimba refu na umbo 
mcheduara. 

nemi (plastic): -enye uwezo wa kubumbwa 
au kupatiw a umbo. 

neoni (neon): elementi bwete ambayo ni 
gesi adimu kwenye angahewa, na hasa 
hutumika kwenye taa za umeme ambazo 
ni neli zenye mefu mbalimbali. Alama 
yake ni Ne, namba atomia: 10; uzani ato- 


mia: 20.179; densiti 0.8999 kg/mm^> ki- 
wango cha kuyeyuka: -248.67°C; kiwango 
cha kuchemka: -246.05°C. 

nesa (spring): nepa au panda na kushuka, 
au nyooka na kupinda bila kupoteza 
umbo. 

neva (nerve): kitita kimoja au zaidi cha 
tembwe kinachofanya sehemu ya mfumo 
unaopeleka hisia, mwendo, n.k., kati 
ya ubongo au neli, uti, na sehemu 
nyingine za mwili. Kila utembwe neva 
hupitisha mipwito wenyewe bila kutege- 
mea nyingine. Neva zote ni za mota au 
hisia, au yote mawili kikazi. Neva huweza 
kuwa na mefu wa milimita au mrefu wa 
mnyama anayehusika 

neva sikivu /auditory nerve): neva ina- 
yohusika na michakato ya usikiaji kwa ku- 
unganishwa na ubongo. 

ng’aavu (luminous): -enye kunururisha 
au kuakisi nishati nuru. 

ngabu (diamond chisel): tazama: bo- 
bari 

ng’ambazi (pumice): mango kijivu kama 
sifongo na kioo inayofanyizwa kama 
gamba juu ya lava wakati inapopoa. 
Vipovu vingi vya gesi kwenye" lava hufa- 
nyiza mu\mdo sifongo wa ng’ambazi. 

ngamia (camel): mnyama vetebrata ma- 
malia, jenera Camelus, anayetumiwa nchi 
za jangwani kwa ajili ya kubeba watu 
na bidhaa. Kimaumbile ameumbwa kus- 
tahimili vipindi virefu bila chakula au 
maji katika maeneo ya jangwa, hasa kwa 
kutumia nundu mgongoni. 



ng’ang’ania 


236 


ngele 



ngamia 


ng’ang’ania (cling): shikiiia imara kwenye 
kitu kingine. 

ngano (wheat): mmea, jenera ya Triticum 
ambao kutokana nao nafaka yake tmga wa 
mikate husagwa. 



ngano 


ngao (shield}. chombo kipana kilichobi- 
nuka na ambacho sehemu ya kutaza- 
mia imetengenezwa kwa kioo au plas- 
tiki angavti. Hutumiwa na mtambuzaji 
kukinga macho yasiathiriwe na nuru kali 
wakati wa kutambuza. 

ngaizi (stair): vipago au vidato vya kupa- 
ndia, hasa kwenye jengo. 



ngazi 


ngazikazi (workflow): hatua za uzaJishaji 
ambaao kupitia kwazo kazi yoyote ile 
hupitia. 

ngazi mzingio (spiral stairs): ngazi za 


duara kwenye jengo zikiwa na kipenyo 
kidogo. Kwa kawaida huwa ziko bila 
kukingiwa na kitu chochote kila 

ng’e (scorpion): mdudu wa arakinida 
maridhawa wa oda ya Scorpionida, a- 
mbaye hupatikana katika sehemu za joto 
za dunia, na huwa na mkia pingili 
unaoishia na kidungi cha liga. 



ngedere (monkey): mnyama mdogo, fa- 
milia ya Cercopithecidae, Cedbidae na 
CaHithricidae apandaye miti, mwenye 
mkia mrefu, naye yumo katika ngeli ya 
wanyama wanaofanana na binadamu. 



ngele (frog), nmyama amphibia, katika fa- 
milia ya Ranidae asiye na nywele wala 
mkia, aghalabu wa rangi kahawia kijani, 
anayeishi majini na nchi kavu. ‘Ana miguu 
mirefu ya nyuma kwa ajili ya kuruka na 
kuogelea. Ling: chura 




ngeli 


237 


nguvu ya ioni 


ngeli (dass): mgawanyiko mkuu wa 
kawaida kwa faila au divisheni katika 
uaninishaji wa mimea na wanyama, agha- 
labu ukiwa na oda kadhaa. 

ngerenge^ (heartwood): sehemu ya shina 
la mti yenye seli kongwe ambazo hazipi- 
tishi maji, na hazina uteseli kabisa. 



ngerenge 


ngerenge^ ( pith y. sehemu ya kati ya shina 
la mmea kama sifongo, ambayo husaidia 
katika hifadhi ya chakula cha mmea. 

ngisi’ (cuttlefish): samaki wa baharini 
mwenye rangi nyeupe kijivu na anayeweza 
kuchoza kiowevu mfano wa wino anapo- 
kimbia maadui au kujihami ili asionekane. 
Ni invetebrata jenera ya Sepia, apa- 
tikanaye karibu na chini ya. majibahari 
mbali ya ufukwe. Ana gimba pana bata- 
bata. 



ngisi 

ngisi^ (sguid): moluska sefalopodi pela- 
jia wa jenera Loligo, Ommastrephes, n.k. 
kwenye bahari nyingi. Wana mwili wenye 
umbo la topito na kasi kubwa, urefu kati 
ya lOsm hadi 16.5m, jozi ya mapezi, na 
mkia pembetatu. Oda ni Dekapodi. 



ngisi 


ng’ombe ( cow ): ng’ombe jike afugwaye na 
wakulima kwa ajili ya kupata maziwa, 
siagi, n.k. 

ngoya (fur). ngozi ya baadhi ya wanyama 
iliyofunikwa kwa manyoya laini, meroro 
na mengi. 

ngozi (skin): mfuniko wa nje wa mwili wa 
mnyama, hasa ukiwa laini na napukizi. 

nguo (cloth): kitambaa kilichotengenezwa 
kwa ufumaji, utatiaji, n.k., kikitumiwa 
kwa ajili ya mavazi, vitambaa vya meza, 
makochi, n.k. 

ngurumo ( thunder ): sauti inayotokana na 
uchajuzi wa wingu lenye chaji. 

nguruwe (boar). 1 . nguruwe au ngiri 
dume asiyehasiwa. 2. mnyama mchafu wa 
kufugwa mwenye pua chonge na kinywa 
kichonge, naye ana mafuta mengi. 

nguvu (power) kima cha kazi ina- 
yofanywa kwa kizio kimoja cha muda. 
Nguvu huonyesha kiasi cha kazi kwa 
sekunde, dakika, au saa, n.k. 

nguvufarasi (NF) (horsepower (HP)): 
kizio cha nguvu sawa na wati 745.7. 

nguvufarasi ya breki (brake horse- 
power): nguvufarasi ya kufaa itolewayo 
na injini au mota ipimwayo kutokana na 
ukinzani uletwao na breki. 

nguvu papohapo (instantaneous 
power): kima cha thamani kwenye ncha 
ya zatokeo la saketi ambapo nguvu ku- 
toka kwenye saketi hiyo hupelekwa hadi 
kwenye sehemu inayofuata ya mfinno. 

nguvu wastani (mean power) (katika 
redio) wastani wa nguvu inayotolewa na 
antena ya transmita. 

nguvu ya ioni ( ion strength ): kipimo cha 
chaji ya. ioni kwenye mmumunyo wa ele- 
ktroliti. 



ngiivu ya jua 


238 


nikwata 


nguvu ya jua (solar power): mageuzo 
ya nishati ya mnunurisho wa jua kwenye 
matmnizi mbalimbali kama vile kupikia, 
knkanzia, kutoa mneme, n.k. 

nguvu ya kitutwe (dielectvic strength): 
kiwango dbta juu cha mwinuko tnli amba- 
cho huwezesha kitu kuhimili misukosuko 
bila ya kupasuka au kuvimjika. 

nguvu ya mkondo (strength of cur~ 
rent): kiasi cha ampea kinachotiririka 
kwenye saketi. 

nguvu ya nyukilia (nuclear power): 
nishati ya umeme au nishati mwendo ina- 
yozalishwa ndani ya mtambo wa n^rukilia 
kutokana na kngeuzwa kwa nishati ya 
nyukilia. 

nguvu ya uga redio (radio field 
strength): ukalifu wa uga wa umeme au 
ukalifu wa uga wa srnnaku wakati ma- 
wimbi ya redio yanapopita mahali hapo. 

nguvu ya umememaji (hydroelectric 
power): nguvu ambamo nishati ya 
umeme hupatikana kutokana na mageuzo 
ya nishati ya maji kuwa nishati ya 
mitambo inayotoa umeme. Pia: nguvu 
hidroelektria 

nguyu (ankle): kiungo cha mguu na 
kanyagio. 



nguzo^ (pillar): mwimo duara na wima 
uliotengenezwa, mara nyingi kwa mawe 
au zege, ukiwa ni mwega wa paa. 

nguzo^ (queen post): jozi moja ya mbao 
ambayo kwa wima inaendelea juu toka 
kwenye mtambaa panya wa farasi wa paa 
huku kila nguzo ikiwa upande mmoja toka 


katikati. Paa lenye uiefu unaozidi mita 10 
haliwezi kushikiliwa na nguzo ya kati peke 
yake, hivyo hapana budi kuwekwa nguzo 
mbili baina ya nguzo ya kati. 

ng;uzo kati (king post): ubao wima uu- 
laganishao mgongo wa paa na mtambaa 
]panya wa paa uliochongwa sehemu ya 
mwisho chini ili kumudu uelekeo kwa 
laaiao ishikiliayo sehemu za katikati za 
Iboriti. 

ngwe (task): kazi mahususi ambayo ni 
sharti ifanywe, hasa ikiwa ngumu au isi- 
yopendeza. 

ngwini (penguin): mara nyingi ni ndege 
imkubwa mweusi na mweupe wa baharini, 
hasa wa Antaktia, oda ya Sphenisci- 
formes ambaye hawezi kuruka lakini hutu- 
:tnia mabawa yake kuogelea, miguu yenye 
tando na manyoya bila ndaka 



ugwini 


niasiiii (niacin): tazama: asidi nikotinia 

nikeli (nickel): metali ngumu nyeupe 
kama fedha ambayo ni dutu sahili, 
nayo hutumika katika utengenezaji me- 
tali nyingine kwa kupakazwa ili zisibadi- 
like. Alama yake ni Ni; namba ato- 
mia: 28; uzani atomia: 58.71; valensi: 
1, 2 au 3; densiti husianifu: 8.90; ki- 
wango cha kuyeyuka: 1453°C; kiwango 
cha kuchemka: 2732*^C. 

nlkotini (nicotine): alikaloidi sumu, Cio- 
H 14 N 2 , ikiwa kiamshi kikuu cha tumbaku. 
Hupatikana kama kiowevu kisicho rangi— 
au karibu ya kukosa rangi—na kama 
mafuta yenye ladha kali. 

nikwata (house lizard): mjusi anayeishi 
majumbani. 



mmiokokai 


239 


nitrati 



nimiokokai (pneumococcus)-. bakteria 
kokai, hasa Micrococcus lanceolatus, wa- 
kiwa na umbo la tofaa ambao waingiapo 
katika koo la pumzi husababisha nimonia 
(kichomi). 

nimonia (pneumonia): mchonyoto una- 
oathiri mapafu, na kusababisha kichomi 
kikali, nao husababishwa na kuingiliwa na 
bakteria hasa nimiokokai. 

ning’iniza (suspend): shikilia kwajuu bih 
ya kugusisha chini. 

nira (yoke): kipande cha mti kitumiwacho 
kuunganisha wanyama wawili, hasa ma- 
ksai, kwa kuwafimga shingoni ili waweze 
kukokota mizigo mizito, mikokoteni, plau, 
n.k. 

nishati (energy): uwezo wa kufanya kazi 
ambao hupungua mfumo unapokuwa 
unafajiya kazi kwenye mfumo mwingi- 
neo. Kuna nishati ya mitambo, nishati 
ya umeme, nishati ya jua, nishati ya 
kemikali, n.k. Alama yake ni: E. 

nishati babadi (bond energy): nishati 
inayotakiwa kuwekesha pamoja atomi 
mbili zilizounganishwa kwa mbabadi. 

nishati huria (free energy): kiasi cha 
themodainamikia kiwakilishacho nishati 
ambayo itaweza kutolewa au kufyonzwa 
wakati wa mchakato unaopituka. 

nishati kiwango sifuri (zero point en- 
sfgy}. nishati kwenye atomi au molekuli 
ya dutu ambayo huwa kwenye 0°K, 0° 
ikiwa ni halijoto halisi. 

nishati mshindo (impact energy): ni- 


shati ambayo ni ya lazima kuvunjia kitu 
kama vile metali, jiwe, n.k. Pi-a: nguvu 
ya mshindo 

nishati mwendo (kinetic energy): ni- 
shati inayotokana na mwendo wa kiolwa 
au gimba. Pia: momenta 

nishati ng’aavu (luminous energy): 1. 
nuru 2. rejeo la muda kwa mtiririko wa 
mnururisho. 

nishati nururif u (radiant energy): 
nishati iliyosambazwa kwenye midia ikiwa 
wimbi, joto, nuru, sauti, n.k. 

nishati tuli (potential energy): nishati 
isiyotenda kazi ambayo ipo kutokana na 
nafasi ya mahali kilipo kiolwa au gimba, 
au kutokana na muundo wake kikemikali. 

nishati uso (surface energy): zatokeo la 
eneo la mvuto wa uso. 

nishati ya jua (solar energy): nishati 
ipokewayo toka kwenye jua hasa ikiwa 
katika hali ya mnururisho wa sumaku- 
umeme. 

nishati ya kanieneo (pressure en- 
ergy): nishati inayotokana na ongezeko la 
kanieneo katika bomba lililofungwa. 

nishati ya Kulomu (Coulomb energy): 
nishati babadi ya mango inayohusiana na 
umemetuli kwa mtagusano wa elektroni. 

nishati ya nyukilia (nuclear energy): 
nishati inayotokana na atomi hasa viini 
vyake. 

nishati ya sauti (sound energy): nishati 
ambayo husaiiri kupitia kwenye midia 
(k.v. mata) katika namna ya mtetemano 
wa wimbi na ngoma za masikio kusudi 
tuweze kupokea ishara zinazofasiriwa na 
ubongo au kipokezi. 

nitrati (nitrate): radikali ya asidi nitria 
(HNO3); chumvi yoyote iliyotokana na 



nitriti 


240 


nomogramu 


metali na asidi nitria, k.m., natiri nitrati 

NaNOa. 

nitriti (nitrite): radikaii yenye kundi la 
atomi -NO 2 ; ambayo nayo ni asidi, ikiwa 
na fomula HNO 2 . Chumvi ni pamoja na 
natiri nitriti, NaNO^, kali nitriti, KNO 2 . 

nitrogliserini (nitroglycerine): dutu 
njano lipukizi kutokana na gliseroli na 
asidi nitria na salfaria. Hutumiwa kwenye 
mitimiti na katika tiba. Fomula; CH 2 NO 3 - 
CHNO 3 CH 2 NO 3 . 

nitrojeni (nitrogen): elementi ambayo 
ni gesi bila ya rangi na harufu nayo 
ni kama sehemu nne kwa tano (|) ya 
mjao wa angahewa. Nitrojeni ipo katika 
miungano kwenye tishu za mimea na 
wanyama, hasa kwenye protini. Hutumika 
zaidi katika kutengeneza amonia, asidi ni- 
tria, sayanidi, baruti, mbolea, rangi na 
kitenzi kipozi. Alama yake ni iV, namba 
atomia; 7; uzani atomia; 14,0067. 

njano (yellow): rangi kama ile ya siagi, 
dhahabu, au kiini cha yai. 

njegere (garden peas): mbegu mviringo 
rutubishi sana, aina ya Piaum sativum^ 
ambazo hutengenezwa kitoweo au ku- 
pikwa mseto na vitu vingine. 



njekaida (off4ine): kando au mbali na 
mfiimo wa kawaida 

nje ya urari (put of halance): -enye 
kuzunguka bila ya kuwa na ulinganifu 
sawasawa. 

njia (channel): lukoka ya redio au tele- 
visheni. 


njiaimtupo (trajectory): njia ya kitupo 
kctma vile jiwe au risasi. Kwa mfano, nji- 
amtupo ya sayari huitwa obiti. 

njm ya kudhihirika (deductive me» 
thod): mbinu ya kutumia sheria, kanuni 
ma hoja katika kuaridhia au kukokotoa 
fumbo hadi kufikia ufumbuzi. Pia; mbinu 
ya kudhihirika 

njia ya mawasiliano^ (communication 
ckannel): waya au njia ya redio ambayo 
hufanya kazi ya kupeleka habari baina ya 
njia mbili au zaidi. 

njia ya mawasiliano^ (line of com~ 
munication): mawasiliano kama vile ya 
utangazaji wa redio au simu ya mdomo 
baina ya nukta mbili kwa njia ya kifizikia. 

njini (vulva): sura ya kiima kwa nje ikiwa 
na mashavu mawili, kibumbu, kisimi na 
mwatuko kati yake. 

njiti (premature baby): mtoto mchanga 
aliyezaliwa kabla ya mwisho wa kipindi 
kamili cha ujauzito. 

njivinyongo (gallstone): vijiwe au vi- 
kokoto vinavyofanyika katika nyongo au 
njia/mifereji ya nyongo. 

njiwe / pebble): kijiwe kidogo mviringo, 
hasa kilicholainishwa kwa amali ya maji. 

nodi (node): 1. kifimdo cha shina la mmea 
au masi ya tishu ya mnyama. 2. nukta 
ambapo mistari au michirizo huungana. 
Pia: panda 



nomograimu / nomogram): mchoro ulio- 
buniwa kutoa thamani kwa kigeu wakati 



isomoni 


241 


siiikta ya pacJia 


vingine vinavyohusiana nao vinafahamikav 
Kwa kawaida kuna vigeu vitatu vinavyoo- 
nekana kwenye mistari minyofu au pinde. 
Kwa kujua vigeu viwili vyovyote kati ya 
vitatu, cha tatu kinaweza kufahamika au 
kutafutwa. Pia: siomografu. 



nomogramu 


ssomosii (gnomon): 1. sehemu ya darujua 
inayotupa kivuli. 2. sehemu baki wakati 
msambamba unapoondolewa toka kwa 
msambamba landani ila mkubwa zaidi. 
3. (kwa namba) namba witiri ambayo 
ikiongezwa kwa namba mraba, huzaa 
namba mraba inayofuata. 



nomoni 


siossdo (rod), 1. pau au ufito wa metali 
ukiwa na umbo la mcheduara, mstatili 
au pandenyingi. 2. mdudu kama kipepeo 
mwenye rangi hafifu za mabawa, naye 
huruka usiku zaidi. Viwavi wa nondo 
huharibu sana mimea miteke ya mazao, 
nao huitwa viwavijeshi. 

ssota (note): alama au herufi itumiwayo 
kuwakilisha toni, mahali pake, na namna 
inavyodokeza kidato na udumifu wa toni. 
Tazama pia: lahassi 

ssota menyu (pure note): nota itolewayo 
na ala ya muziki inayotetema kwa maru- 
dio msingi tu. 


ssota ya musiki (musical note): sauti 
inayotokana na mitetemo ya marudio li- 
nganifu ya hewa, k.m,, sauti inayotokana 
na kengele na kusambazwa na hewa. 

ssoti (knot): kizio cha kazi cha maili ba- 
hari kwa saa. Maili bahari ni sawa na 1852 
mita. 

ssoseli (nozzie): bomba au pua ina- 
yotokeza ambayo kutokana nayo giligili 
huawizwa, 

Bta (wax): maunzi mango iliyotengenezwa 
kwa mafuta au shahamu, nayo hugeuka 
kuwa kiowevu kizito yanapoyeyushwa na 
joto. 

ssukta (point): 1. (katikajiometria) memba 
iliyo na nafasi, lakini si endelevu, nayo 
haina kilingo kwa kuwa haina kipimo. 
Huwakilishwa na doti katika majira kama 
hivi: . 2. tazama: siukta ya desimali 

siiskta kiasi (cardinal point): moja ya 
pande nne kuu za dira ambazo ni 
mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. 

ssiskta kurie (curie point): halijoto ina- 
yotolewa na dutu yenye chumasumaku 
zaidi ya kiwango ambadio kinakuwa 
sumaku aushi. Imepewa jina hilo ku- 
tokana na Pierre Curie (1859-1906). Pia: 
halijoto ya Kurie 

mikta pambamizi (critical point): ta- 
zama: halijoto pambamizi. 

mikta iselekeo (cardinal point): nukta 
kiasi. 

mikta ya desimali ( decimal point): 
nukta inayotenganisha sehemu ya de- 
simali toka kwenye namba kamili. Kwa 
mfano katika kuandika 2.8, nukta baina 
ya 2 na 8 ni nukta ya desimali. 

mikta ya pacha ( point of symme-’ 
try ): nukta P iliyo kwenye umbo ambapo 
mstari wowote unaochorwa kuipitia hu- 




Bukta za mstarimmoja 


242 


oururisha 


likata umbo kwa umbali sawa na upande 
huu au tde wa nukta. Pia huweza kufafa- 
nuliwa kama mztmguko wa 180® ambao 
unaliweka umbo mahali lilipokuwa. 

uukta za mstarimmoja (coHinear po- 
ints): nukta ambazo zimelala katika 
mstari mnyoofu tdeule. 

uukta za uodi (nodai points): nukta 
mbili kwenye jira la mfumo wa lenzi kwa 
namna ambayo mwali mtuo utapita katika 
moja ya nukta hizo na kusafiri kufuata 
uelekeo uliotolewa kisha mwali unaozuka 
ukasafiri kupitia nukta nyingine kwa ku- 
fuata uelekeo sambamba. 

uukua (retrieve): tafuta na kurudisha ma- 
hali pake. 

uumerali (numeral): alama au kundi la 
alama zinazotumiwa kueleza idadi, k.m., 
8 (Kiarabu), VIII (Kirumi), 210, n.k. 

uumerali kiasi (cardinal numeral): 
tazama: uamba kiasi 

uumeralia (numerical): , -enye kumaa- 
nisha thamani au ukubwa bila ya kujali 
alama chanya au hasi. Thamani nume- 
ralia ya -10 ni kubwa kuliko ile ya -6. 

uumerali za Kiarabu (Arabic numer- 
als): mfumo wa namba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 0 (tofauti na numerali za Kirumi). 
Numerali hizo zilivumbidiwa kwanza na 
Wahindu zikarekebishwa na Waarabu na 
halafu zikaingizwa Ulaya kunako miaka 
700 iliyopita. 

Bumerali za Kirumi (Roman numer- 
als): alama zilizotumiwa na Warumi 
kama tarakimu za kuhesabia. Mfano wa 
numeraE hizi: 1 = I, V = 5, X = 10, L = 
50, C = 100, M = 1000, n.k. 

nunge (zero)-. tazama: sifuri 

nungu (porcupine ): nanyama mgugu- 

naji, mathalani Hyatricidae wa Afrika, na 


Erethizontidae wa Marekani na Kanada, 
ambaye mwili wake hufunikwa na miba- 
miba mifupi nustmusu ikifichwa na ma- 
nyoya. Pia: nungunungu 



nungu 


nurisha ( irradiate ): piga miah X au 
mionzi ya kani; kupiga miah X kwenye 
chakula huua . bakteria na kukifanya 
kidumu muda mrefu. 

nuru (light): mnurmrisho' wa sumaku- 
umeme ambao maeho huutambua, nao ni 
kati 5 ^ lukoka ya mita 4 x 10“^ hadi mita 
7.7 X 10“^- Huenea katika mwendo wa mita 
2.<)979 X 10* kwa sekunde. Ni nang’ao kama 
wa jua, taa, mshumaa au nanara. Pia: 
mwanga. 

nuru nyeupe (white light): nuru iliyo 
na rangi zote za taswirangi inayoonekana 
kwenye uwiano halisi. 

niiru rangimoja ( monochromatic light): 
nuru iliyo na rangi moja tu katika muundo 
wake kama vile brduu au nyekundu au 
njano n.k. Pia: nuru monokromatia 

nuru ranginyingi ( polychromatic light): 
nuru iliyo na rangi nyingi katika muundo 
wake au ndani yake. Pia: mwanga po- 
likromatia 

nururifu (radiant): -enye kutolewa kwa 
miali au kwa mnururisho. 

nururika (irradiate): nang’anika .ku- 
tokana na miali ya nuru inayopiga uso wa 
gimba. 

nururisha (radiate): tawanya sawa nuru 
pande zote toka kwenye chanzo. 


nusela 


243 


nyangumi 


nusela (nucellus): masi kati ya seli ya 
gimba la chembekike yenye kiriba cha ki- 
initete. 

nusu (half}. sehemu moja ya mbili sawa- 
sawa za kitu kimoja; 

nusubapa (half-plane): sehemu ya bapa 
upande mmoja wa mstari kwenye ubapa 
huo. Mstari na nusu bapa hiifikiriwa kuwa 
hmefuka hadi msopeo. Huonyeshwa kwa 
vichwa vya mishale. 

nusudongo (subsoil): tazama; dongochi 

nusuduara (semi-circle): nusu moja ya 
duara kamili. 



nusukaputi (anaesthetic): dawa au gesi 
inayotumiwa kuzima maumivu ili ya- 
sisikiwe, hasa katika taaluma ya sajaria, 
ambo mtu huwa nusu-mfu. 

nusukipenyo ( radius ): mstaxi mnyoofu 
kutoka kwenye kitovu cha duara au tufe 
hadi kwenye mzingo wake. Pia: radiasi 

nusumaisha (half-life}. muda unaotu- 
miwa na nusu ya atomi kwenye ki- 
donge cha maunzi ya harakatiredio 
kuchanguka. Kila elementi ya harakatire- 
dio ina nusumaisha yake na thamani hizo 
zina hududi toka moja ya milioni kwa 
sektmde hadi kufikia zaidi ya miaka mi- 
lioni moja. 

nusumango (semi-solid): -enye uthabiti 
kiasi fulani tu. 

nusumstari (hodf-line) sehemu ya mstari 


upande mmoja wa nukta (N) iliyota- 
jwa kwenye mstari. Hurefuka hata kufikia 
msopeo. 

nusutoni (semi-tone): hatua ndogo ka- 
bisa katika kipimio kromatia cha muziki 
wa magharibi. 

nusutufe (hemisphere): mango ambayo 
ni nusu ya tufe. Nyuso pinde hutenga- 
nishwa kwa duara kuu. 



nusutufe 


nusuudongo ( subsoil ): tabaka za udongo 
chini ya dongojuu. Ingawa nusuudongo 
halipatii au halina virutubisho vya mimea 
vya kutosha, huweza kuwa na ma^ufaa ya 
kuzuia maji yasitiririke. Pia: dongochi. 

nutroni (neutron): tazama: nyutroni 

nyama ( meat ): minofu ya wanyama wenye 
miguu minne na ndege inayotiuniwa kwa 
chakifia. 

nyambizi ( submarine ): meli, hasa ya 
kivita, nayo huweza kukaa chini ya maji 
baharini au ziwani. 



nyangumi (whale): mnyama mkubwa 
sana anayeishi baharini afananaye na 
samaki lakini ni mamalia. Nyangumi ni 
mamalia mkubwa kuliko wote. 



ifiyam 


244 


ifiyoiigea 



nyangiimi 

Byam (baboon): ngedere mkubwa wa 
Afrika au Asia Kusini, wajenera ya Papio 
au Chaeropithecus, Ana mdomo mrefu, 
meno makubwa, na mkia mkubwa kiasi. 



nyani 


jfiyanyii (lift). kifaa ndani ya jengo 
kibebacho watu toka ghorofa moja hadi 
nyingine. Pia: lifti. 

nyasi (grass) aina mbaKmbali za mimea 
kijani ya kawaida ambayo huliwa majani 
na mashina yake na wanyania kama ko- 
ndoo, ng’ombe, punda, n.k. 

nyati (buffalo). ng’ombe mwitu au mbogo. 

nyauka (wiit) (kw^ mimea) kosa mtutuko 
kiasi cha kushindwa kukaa wima na hivyo 
kuinamia chini na kupinda. Kimyauka 
kwa muda mrefu husababisha mmea kufa 

nyengwe (pyrite) madini ya njano ya 
brasi iKyo ya kawaida sana, feri disal- 
fidi (FeS^), yenye mng’ao wa kimetali ina- 
yochomwa kuwa salfa dioksidi katika ute- 
ngenezaji wa asidi salfuria, H2SO4. 

nyenzo (resources): machimbuko ya uga- 
vi, tegemeo au msaada. 

nyenzo shirika (shared resources): 


mpangiKo ambamo kundi la vituokazi hu- 
changia vipembezo kama vile printa. 

nyesho vimondo (meteor shower) 
idiidi kubwa ya vimondo vinavyoingia 
angahewa ya Dunia, navyo huonekana 
zaidi wakati Dunia inapotambuka nji- 
amzingo ya nyotamkia. 

nyig;u (wasp): mdudu wa familia ya 
Vtspidae na familia nyingine husianifu 
anayeishi kijumuia au pekee akiwa na 
mljawa utando, aghalabu akiwa na mwiK 
kimbaumbau na kiuno chembamba. 



nyigu 


nyiri (stream) mtiririko uliotulia kama 
ul<3 tmaofanywa na giligiK kwenye kapilari, 
n.k., huku ukiwa na ukinzani iiidogo wa 
kunyiririka. Pia: jeti. 

nyoka (snake) nmyama mwenye mwili 
mrefu usio mikono wala miguu, mdomo 
mkubwa na ulimi wenye panda. Hula 
wjmyama wengine, na aghalabu ana 
sumu. Ni oda ndogo ya Ophidia au Ser- 
pentes. 



nyonga (pelvis) mmmdo wa kimifupa 
kv/a vetebrata ambao hupatia egemezo 
thabiti la miguu (ya nyuma) au mapezi 
ya nyuma Kwa mamalia una mifupa ka- 
dfiaa iliyoungwa pamoja, katika umbo la 
bgkuli. 

nyongea (marasmus) ugonjwa wa wa- 





nyongo 


245 


nyundo 


toto chini ya miaka mitano wa kupu- 
ngukiwa lishe. Mtoto huwa na njaa, hu- 
lia wakati wote, hakui, na miguu na mwili 
huwa mwembamba. Husababishwa na mlo 
unaokosa kabohidrati na mafuta, yaani 
ukosefu wa vyakula viletavyo nishati 
mwilini. 

nyongo (bile): kiowevu alikalini, kichungu, 
cha njano au kijanijani, kinachochozwa na 
ini. Husaidia ufyonzaji na mmeng’enyo, 
hasa wa shahamu. 

nyoofu (rectilinear): -liofanyizwa kwa 
mistari iliyonyooka. KAwa mfano, msa- 
mbazo nyoofu Awa nuru ni upelekaji wa 
mawimbi ya nuru katika mstari mnyoofu 
kwa kutumia midia yoyote. 

nyota (star): jua na magimba mengine ya 
mbinguni ambayo hutoa nishati, hasa ya 
nuru, na ni tofauti na sayari, miezi, seti- 
laiti, vimondo, nyotamkia, n.k. 

nyota jozi (hinary star): mfumo wa 
nyota mbili au zaidi ambapo kila nyota 
huizunguka nyenzake kwenye kitovu ki- 
moja cha mvuto. 

nyotamkia (comet): gimba la angani 
linalozunguka jua, aghalabu kwenye obiti 
katipande mno, likiwa na masi kuu ili- 
yozingiriwa na utando wa ukimgu ambao 
huweza kufanya mkia unaoelekea mbali 
na jua. 


na masega ambayo hutengenezwa nta, 
katika familia kuu Apoidea. 



nyukileikia (nucleic): yoyote ya kundi la 
asidi tata zinazopatikana kwenye selihai, 
hasa zikiwa na kundi la asidi za fosforcisi, 
kabohidrati, purini na pirimidini mbili. 

nyukilia (nuclear): kiini au -enye kuhu- 
sika na nishati ya atomi. Pia: -a kiini 

nyukilidi (nuclide): tazama: isotopu 

nyukilionikia (nucleanics): zoezi la ma- 
tumizi ya fizikia yst. nyukilia na mbinu zi- 
nazohusika na matumizi hayo. 

nyukiliotidi (nucleotide): sehemu moja 
au kizio cha asidi nyukilia yenye sukari, 
ama ribosi au deoksiribosi, pamoja na 
radikali ya fosfeti na besi yenye nitro- 
jeni. Kila kizio huunganika na vizio viwili 
vingine na mkufu hufanyika. 

nyumbataa (light house): mnara au 
jengo lenye nuru kaJi inayomweka ikio- 
ngoza au kuonya meli kuhusu miamba ya 
hatari. 



nyotamkia nyumbataa 


nyugwe (ligaments): tepe za tishu, agha- 
labu nyuzinyuzi nyeupe, zikifanya kazi ya 
kuunganisha mifupa, kushikiza ogani ma- 
hali pake n.k. 

nyuki (bee): mdudu anayetengeneza asali 


nyumbufu (elastic): -enye uwezo wa ku- 
rudia umbo halisi baada ya kuvutwa, 
kupindwa au kubinywa. 

nyundo^ (hammer): chombo cha mkono 
chenye kichwa cha metali au mti kili- 



nyimdo 


246 


nyiirom 


ehosaki kwenye mpini, naeho hutumiwa 
kugongea misumari, viungo, n.k. 



nyundo 

nyimdo^ (malleus): kifupa eha nje kabisa 
eha mfululizo wa vifupa vitatu _ vya 
sikiokati la binadamu na mamalia we- 
ngine. Pia: kikiimbi 



nyiiiido koleo (claw hammer): aina 
ya nyundo ambayo upande mmoja wa 
kichw;a ehake ni mpanampana, upande 
mwingine umebinuka, kisha pakatiwa 
mfereji maalumn kwa kubania kitu. Hutu- 
mika kung’olea na kugongea misumari 
kwenye ubao. 



nyundo koleo 

nyiindo mpira (mbber mallet): aina 
ya nyundo ambayo kichwa chake kimete- 
ngenezwa kwa mpira. Hutumika kubaba- 
tizia vitu au sehemu zisizohitaji kutumia 
nguvu nyingi kama vile bati, alumini, n.k. 

nynndo rimgii (ball^pen hammer): aina 
ya nyimdo ambayo mwisho wa kichwa 
chake mkabala na uso wake u mviringo 
au nusumviringo. 



nyundo rungu 

nyundo nngiani (joiner^s hammer): 
aina ya nyundo ambayo mara nyingi 
hutumika kugongomelea misumari katika 
nafasi nyembamba za mbao. 

nynndo ya mimnzi (sledge hammer): 
aina ya nyundo itumikayo kutilia nyuso za 
metali ubapa au maumbo tofauti wakati 
wa kufua chuma. Nyundo hii humudu 
kubabata metali iliyotolewa ndani ya joko 
na kuipa sura nyingine au umbo litaki- 
walo. 


nyundo ya mhunzi 

nynni (aves): ngeli ya vetebrata pamoja 
na ndege ambao hutofautiana na wa- 
nyama wengine kutokana na manyoya 
yao, na jamii ya karibu nayo ya reptilia 
kwa kuwa na damu moto, mayai yenye 
magamba, na wajihi mahususi kimofolo- 
jia, 

nynnyiza (spray): mwagia dntu ya vu- 
mbivumbi au kiowevu (kama vile dawa, 
kemikali, manukato) kidogokidogo ili 
kisambae. 

nynroni (neuron): seli moja katika mfumo 
wa neva ndani ya mnyama ipitishayo mi- 
pwito ambayo kwayo' neva zote hutenda 
kBzi. Nyuroni ina kiini na nteseli unao- 
fanya gimba la seli. Kutoka kwa gimba 








nyusl 


24*7 


nzi 


la seli hutokezea sehemu mithili ya nyuzi 
ambazo hutofautiana urefu na idadi. 
Moja ya hizo sehemu mithili ya nyuzi ni 
aksoiii, na nyinginezo ni dendira. 



nyuroni 


nyusi (eyebrow): tao au tuta linalofaiiya 
sehemu ya juu ya tungufuvu la jicho'. 

nyusokumi (decahedron)-. tazama: de- 
kahedroni 

nyusonane (octahedron): mango yenye 
nyuso nane 



nyusonane 

nyusonyingi (polyhedron): mango ili- 
yozingirwa na pande nyingi. Pia: polihe- 
droni 



nyuti 

nyutoni (newton): kizio cha kazi kina- 
chofafanuliwa kuwa kani ambayo ikitu- 
miwa kwa masi ya kilogramu moja, huipa- 
tia mchapuko wa mita moja kwa sekunde 
(m/sv' 

nyutroni (neutron): chembe msingi am- 
bayo haina chaji, yenye masi kubwa ki- 
dogo kuliko ile ya protoni. Ni* kiambato 
cha nyukilia za atomi zote isipokuwa 
hidrojeni. Alama yake ni n. 

nyutronl tetemano (resonance neu- 
tron): tazama: mtetemano wa nyu- 
kilia 

nyuzi (degree). kizio cha kupimia pembe. 
Ni 1/360 ya mzunguko kamili. Uteuzi wa 
360 yamkini ulitokana na Wababeli a- 
mbao walikuwa na siku 360 katika mwaka 
wao, na walitmnia 60 kuwa namba anzio 
yao. Nyuzi moja huandikwa kuwa 1°. 

nywea (contract): pungua na kuwa na 
umbo dogo au mjao mdogo zaidi. 



nywelevu (porous): -enye vijitundu vi- 
dogo kwenye cheneo cha uso wake, k.m., 
ngozi ya mnyama. 

nywenga (tufts): junju la flajela linaloku- 
wapo nchani mwa bakteria. 


nyusonyingi 

n^niti (newt): nmyama mdogo mwenye 
miguu minne afananaye na ngele, na a- 
mbaye huishi majini na nchi kavu, katika 
jenera ya Trduras. 


nywoevu (deliguescent): huelezea tabia 
ya mango ambayo huelekea kufyonza ki- 
asi kingi mno cha mvuke toka angani na 
kufanya mmumvmyo. 

nzi (fly). mdudu mwenye mabawa mawili 




nsige 


248 


na ambaye ytano katika oda ya Diptera, 
hasa moja ya fainilia ya Muscidae, kama 
v^e nzi wa majumbani, Musca domestica. 
A^ialabu huishi penye uchafu, uozo na 
uvtmdo, na hueneza viini mbalimbali vya 
maradhi kama -taifoidi, ktihara, kuhara 
damu, n.k. 

nzige (locust): mdudu wa Afrika na Asia, 
wa familia ya Acrididae ambaye huruka 
toka sehemu moja hadi nyingine katika 
makundi makubwa, wakila na kuharibu 
mazao katika maeneo makubwa. 



obiti 


249 


oksijeai 


obiti (orbit): njia ya elektroni kuzunguka 
nyukilia (kiini) ya atomi. Njia hizo ziko 
katika ngazi tofauti za viwango vya 
nishati. Pia; njiamziiigo 

oda (order): sabudivisheni kuu ya kawaida 
ya ngeli au nusungeli katika uainishaji wa 
mimea na wanyama, ikiwa na familia ka- 
dhaa. 

odometa (odometer): aJa itumiwayo 
kupima timbali ulioendwa. Aghalabu hu- 
fungwa kwenye gurudumu. Pia; hodo» 
meta 

oganeli (organelle): sehemu mahususi au 
kizio cha seli chenye kazi mahususi, k.m., 
mitokondria au ribosomi ni oganeli. 

ogani (organ): sehemu inayojipambanua 
na yenye kazi mahususi katika mmea au 
mwilini mwa mnyama. 

ogania (organic): 1. -enye kuhusu ogani 
za wanyama au mimea 2. -enye kixhusu 
ngeli ya kampaundi za kaboni. Pia: 
mahulnku 

oganisho (end-organ): kiogani chenye seli 
moja au chache, kikiwa kimeunganishwa 
kwa mfumo mkuu wa neva kwa utembwe 
neva. Huweza kuwa kipokezi au huweza 
kubadili mpwito kuwa kiamshi cha musuli 
au tezi. 

ogani ya korti (organ of corti): sehemu 
ya sikio kwenye koa ambayo husikia sauti. 
Mitetemo ya sauti huingia katika pina 
na kupitishwa na wambo na osiko hadi 
kwenye dirisha duaradufu, ambalo hupi- 
tisha sauti hadi kwa giligili kwenye koa. 


Kila sehemu ya ogani ya korti huitikia 
kwa kidato tofauti. Seli nywele kwenye 
ogani hiyo hupeleka mipwito kupitia kwa 
tembwe neva hadi kwa neva sikivu, ili- 
younganishwa na ubongo. 

oili (oil}. moja katika dutu zinazonata, 
zinazowaka na kupatikana kutokana na 
mimea, wanyama au madini. Pia; mafnta 

oili ya knlainishia (lubricating oil): 
tazama; kilainishio 

oka (bake): pika kwenye oveni au kanza 
kitu kiwe kigumu kwa joto mnururisho. 

okestra (orchestra): kundi kubwa la 
wanamuziki, hasa ambalo wanamuziki 
washiriki wake hupiga aina mbalimbali za 
ala. 

oksidi (ox%de): 1. kampaundi yoyote ya o- 
ksijeni na elementi nyingine 2. kampaundi 
yoyote ambamo atomi ya oksijeni ime- 
babadishwa kwenye makundi mawili ya 
alikaili au arili. 

oksidisho (6xidation): kitendo au mcha- 
kato wa kuunganika na oksijeni. Huu 
ni mchakato ambapo elementi ndani ya 
kampaimdi hupokea au kutoa elektroni 
katika ufanyikaji wa kampaundi hiyo. 

oksihidrojeni (oxyhydrogen): mchanga- 
nyiko wa hidrojeni na oksijeni utumikao 
kupatia moto mkali kwa ajili ya uta- 
mbuzaji. 

oksijeni (oxygen): gesi iliyo hewani, na 
ambayo ni dutu sahili (elementi); haina 
rangi, mwonjo au harufu, na ni muhimu 
kwa aina zote za uhai katika dunia, 



oleoresini 


260 


oti 


oleoresini (oleoresin): mchanganyiko asi- 
lia wa mafuta mtihimu na resini. 

ombwe (vacuum): nafasi tupu bila ya aina 
yoyote ya mata. Dunia huzingirwa na a- 
ngahewa. Nje ya angahewa kuna ombwe 

omekezo (stratum): 1. moja ya idadi ka- 
dhaa za tabaka, moja juu ya nyingine 2. 
tabaka ya mwamba ikaribiayo kuwa ta- 
mbarare au iliyowahi kuwa tambarare. 

ometa (ohmmeter): ala ya kupimia uki- 
nzani kwenye omu, k.m., maltimeta au 
avometa. 

omo (bow): sehemu ya mbele ya chombo 
kama meli, jahazi, n.k. 

omu (ohm): kizio cha ukinzani wa umeme 
ambacho hufafanuliwa kama ukinzani wa 
safu ya zebaki yenye urefu wa 106.3 sm na 
mkato mtabuko wa Imm^ kwenye 0°C. 
Ukinzani baina ya ncha mbili za kipi- 
tishio wakati tofauti ya kibaki cha utuli 
cha volti 1 kinachotumiwa baina ya ncha 
mbili hizi hutoa mkondo wa ampea katika 
kipitishio. 

omusentimita (ohmicentimeter): kizio 
cha ukinzani mahususi wa umeme 

ongezi (step-up): -enye kuongeza volteji, 
k.m., transfoma ongezi ina uwiano wa 
mapindi unaozidi 1 (moja) 

ongoza (navigate): elekeza au panga njia 
ya meli au ndege. 

operasheni (operation): tazama; tendo 

origami (paper folding): 1. sanaa yenye 
kuletea ruwaza za kupendeza na violwa 
kuweza kutengenezwa. 2. njia ya kueleza 
tabia ya kihisabati kwa kukunja karatasi. 

orikali (auricle): kipenu, mithili ya sikio, 
kinachotokeza kwenye kila chumba cha 
juu cha moyo. 

orodhesha (enumerate): 1. patia namba 


au kuhesabu. 2. andika mojamoja. 

orora (aurora): utoaji au onekano la tepe, 
kanda, vyeneo, n.k., ving’aavu vinavyo- 
sababishwa na mgongano wa angahewa 
na chembechembe za jua zenye chaji a- 
mbazo huelekezwa kufuata mistari kani ya 
s umaku ya dunia. 

osiko (ossicle): kifupa kidogo, hasa ki- 
moja cha vile vilivyo ndani ya sikiokati. 

osileta (oscillator): saketi ya kutoa 
mkondo geu au volteji yenye marudio 
yatakiwayo. 

osiloskopu ya mwali kathodi (cath- 
ode ray oscUloscope): chombo ambamo 
rawozi wa elektroni hudhibitiwa kwenye 
neli ya mwali kathodi ambamo taswira 
ya umbile wimbi huonekana kwenye ki- 
v/ambo memetevu. Hutumika pia kama 
indiketa na kiashirio katika mfumo wa 
rada. Pia: pimabembeo 

osimosi (osmosis): 1. kupenya kwa gili- 
gili kwenye utando mpenyevupenyevu 
kwenda kwenye myeyusho ambapo uko- 
levu wake ni hafifu, na kwa hiyo hu- 
sawazisha hali ya ukolevu pande zote za 
utando. 2. mweneo wa giligili kwa ku- 
p)enya tando au mitengo yavuyavu. 

ostelojia (osteology): tawi la anatomia 
Eimbalo hushughulikia kiunzi cha mifupa 
na sehemu zake. 

ostemalasia (osteomalacia): hali ina- 
yotokana na uptmgufu wa vitamini D na 
hundunishwa kwa kulainika mifupa ku- 
nakoiletea maumbuko. Hupatikana zaidi 
kwa wanawake, na aghalabu huhusiana na 
ujauzito. 

ot horombia (orthorhombic/trimetric): 
-enye kuhusika na mfumo wa fuwele 
unaondunishwa na majira v/ima matatu 
yasiyolingana. 

ot:i (oats): nafaka mithili ya shayiri itu- 



otomatia 


251 


ozoni 


mikayo kama chaJciila. Hutokana na u- 
nyasi wima, Avena sativa wa maeneo 
vuguvugu ya dimia. 

otomatia (automatic): -enye kufanya kazi 
enyewe, na -siohitaji uangalizi mwe- 
ndelevu. 

ototropia (autotropic): -enye kutumia 
dutu simahuluku kwa chakula chake kama 
ifanyavyo mimea mingi na baadhi ya ba- 
kteria na protozoa. 

ova (ovum): gameti ya kike ambayo hai- 
jatungishwa. Pia: seli yai 

ovari (ovary): 1 . moja kati ya ogani mbili 
za uzazi za kike ambazo hutoa ova na ku- 
choza homoni za estrojeni. 2 . cheneo wazi 
kitakoni mwa kapeh chenye kiinitete ki- 
moja au zaidi. Katika baadhi ya mimea 
kapeli huunganishwa kufanya ovari moja 
mchanganyika 


ovatoni (overtone): nota zenye tikalifu wa 
chini na kidato cha juu (yaani marudio 
ya juu) kuliko nota za msingi ambazo 
huwekwa juu ya. zile ziliyofuata ili kutoa 
nota zenye sifa bora. Ovatoni ni sautisare 
za juu za mwendo wa wimbi kama ina- 
vyotumika kwenye mawimbi ya sauti. 

ovisha (ovulate): toa yai toka kwenye 
ovari. 

owevya (condense): geuza kuwa maji au 
kiowevu. 

ozoni (ozone): namna ya oksijeni, O 3 , 
yenye atomi tatu kwenye molekuh, ikiwa 
na harufu inayodokeza iie ya klorini 
hafifu. Hupatikana kwenye angahewa kwa 
kiasi kidogo hasa baada ya radi, na ni 
kitenzi kioksidishi imara kitumiwacho ku- 
takatisha, kuondoa viini vya maradhi 
kwenye maji, n.k. 



paa 


252 


pampii eyanyusi 


P^P 


paa (roof). (kwenye jengo) sehemu ya juu 
ambayo hufimika njuimba au jengo. Ktma 
mapaa ya nyasi, bati, vigae, n.k. 

paa la nguzo (gueen post roof): paa la 
mbao Hkiwa na nguzo mbili, lakini bila jra 
nguzo ya kati. 

pacha (symmetry): tabia ya maumbo ar 
mbayo pande zote mbili za mstari au 
nukta ni sawa. Hivyo, duara huwa pacha 
kwenye kipenyo chake; tufe huwa pacha 
popote kwenye bapa la duara kubwa 

pacha nukta (point symmetry): urari 
au pacha kunako nukta. Kwa mfano, 
katika mchoro ufuatao, A imetmgwa na 
N na kiuefushwa hadi hivyo kwamba 
AN = NAi y4i ni taswira ^4 na kuna 
pacha nukta kimako N. Hili hutunuka kwa 
kila nukta ya umbo ambalo lina pacha 
nukta ktmako nukta N iliyotajwa. Kwa 
mfano, Katika pembetatu ABC, A hura- 
mania Ai^ B kwa B^ na C kwa Ci. Kuna 
pacha nukta kimaJco N. Pembetatu ABC 
huramania kwa AiBiCi. 



pacha nukta 

pachalama (icons). picha au alama zi- 
tumiwazo kwenye kiwambo kuwakilisha 
mafaili, hati, trei kuingia/kutoka, n.k. 

pachike (sessile): -lioshikishwa kwenye ki- 
tako bila ya kishikizo dhahiri, k.m., jani 


linalomea moja kwa moja toka kwenye 
sfdna. 

pafu (lung): 1. moja ya ogani mbili za upu- 
muaji kama mifuko ndani ya kifua cha bi- 
nadamu na vetebrata wengine wa ngazi 
ya juu. 2. ogani mfano wa hiyo kwa inve- 
tebrata. 

pai (pie). y- au 3.144... Alama yake ni tt. 

paj a (thigh): mguu kati ya nyonga na goti 
la mtu, au sehemu linganifu ya mguu wa 
mmma wa wanyama wengine. 

paka (ctpply). kuwekelea kitu na kukisa- 
m baza juujuu, hasa ya ngozi. 

paka rangi / paint). weka rangi kwenye uso 
wa gimba kama vile jengo, gari, bango, 
kciratasi, n.k. 

parabanuzi (critical). 1. -enye kuhusika 
na hali, thamani au kiasi ambapo tabia 
moja au zaidi ya dutu au mfumo hupata 
badiliko. 

parabizdni (sub-marginal): karibu na 
mwisho au mstarimpaka. 

paraoja / concurrent): kuwa na nukta 
shirika. 

parapu (pump). kifaa au mashine ya ku- 
pandishia, kuendesha, kusukiuna au ku- 
gandamizia giligili. 

parnpu nyanyuzi (lift pump/common 
pump). mashine inayotumiwa kupan- 
disha maji au kiowevu kingine juu ya 
mwinuko au kimo cha juu. Pistoni huenda 
juu na chini kwenye bomba la pampu, na 



pampu ombwe 


253 


pandeime 


pampu huvuta maji ndani ya bomba na 
kusukuma kiowevu hicho kupitia kwenye 
kitoleo. 

pampu ombwe (vacuum pump): chombo 
chochote ambax:ho hutumika kuzalisha 
kanieneo ya chini. Pampu ya mzunguko 
ya mafuta ni mfano mzuri kwani hu- 
mudu kuzalisha kanieneo iliyo chini y& 
lOmm/Hg. Chini ya kiwango hiki hapana 
budi itumike pampu ya uwevukaji. 

pampu ya mafuta (oil purnp): pampu 
ndogo ambayo huendeshwa kwa mtaimbo 
kombo wa injini ambayo hulazimisha 
mafuta kutoka ndani ya pampu ya mafuta 
au tangi la mafuta kwenye beringi, a- 
mbazo aghalabu huwa ni za namna ya gia. 

pamweza (include): ingiza au jumuisha. 
Kwa mfano, seti ya herufi za alfa- 
beti hupamweza seti ya irabu au vokali. 
Twaandika { a, e, i, o, u }... {herufi za 
alfabeti}... husomeka: “ni sabuseti ya” au 
“imepamwezwa kwenye”. 

pana (broad): -enye mapana makubwa, 
k.m., kifua kipana, mto au barabara pana, 
n.k. 

panchi doto (centre punch): zana ili- 
yotengenezwa kwa feleji huku ikiwa na 
ncha upande mmoja. Hutumika kuwekea 
alama za doti kwenye chuma kina- 
chotakiwa kukatwa au kutobolewa. 

panda (junction): mahali ambapo njia au 
nyaya kadhaa hukutana, kunganika au 
kutambukana na kutandawaa. 



pande kumi (decagon): umbo lenye kingo 
kumi; dekigoni. 



pande kumi 

pande kumi na mbili / dodecagon): 
umbo lenye kingo kumi na mbili. Pia: 
pandethenashara 



pandekumi na mbili 

pandembili (bilateral /: huku na huku. 

pandemia (pandemic): (kuhusu ma- 
gonjwa) -aliosambaaa na kuehea kote 
duniani. 

pandenane (octagon): umbo lenye pande 
nane. Pia: oktagoni. 



pandenane 

pandenne (guadrilateral): umbo lenye 
pande nne. Tiara, mstatili rombasi, 
msambamba, mraba, na trapeza yote ni 


pandenyingi hobela 


254 


pandetano 


maumbo maalumu ya pandenne. 



pandenne 

pandenyingi hobela (irregular poly- 
gon): umbo lenye pande nyingi ambazo 
si linganifu. 


pandenyingi marudio 

pandenyingi zingirwa (circumscribed 
polygon): umbo pembenyingi lenye ta- 
njiti za pande zote kwa mchirizo. Pia: 

poligoni zingirwa 



pandenyingi hobela 

pandenyingi linganifu (regvJar poly- 
gon): umbo lenye pandenyingi sawa kwa 
urefu na pembe zake zote zikiwa sawa. 



pandenyingi lingani^ 

pandenyingi mamdio (freguency poly- 
gon): grafu mstari katikia inayowakilisha 
mweneo wa marudio. Hutumika mara 
nyingi kuelezea cheneo kilichomo ndani 
ya mistari grafu, jira mtambaa na mis- 
tari wima toka kwa thamani ya kwanza 
na thamani za mwisho kwenye jira hilo. 
Katika mfano ufuatao mistari mizito 
inaonyesha pandenyingi marudio. 


pandenyingi zingirwa 

pandesiyiizi (bearing): uelekeo wa nukta 
B kutoka kwenye nukta fimgwa A. 

pandesawa (eguilateral): 1. umbo lenye 
peinde zinazolingana, k.m., pembetatu 
pcindesawa. 2. pentagoni pandesawa. 

pandetano (pentagon): umbo pande- 
nyingi lenye pande tano. Kama pande 
hizo zina urefu sawa na pembe zake zi- 
nsilingana, basi pandetano hiyo ni linga- 
nifu. Pia pentagoni 



pandetano 








papai (pawpaw tuiida kubwala kitropiki 
lenye mbegu nyingi nyeusi ndani yake. 
Hugeuka rangi kuwa njano kijani baada 
ya kmva. Pia: papaya 

papasi (tick): mdudu, mfano wa sungu, 
anyonyaye damu. Akarina wa familia 
2a Izodidac na Atgasidae^ wakiwa na 


parameta za ishara odogo (small sig^ 
nal parameters): (katika elektronikia) 
tabia ya chombo elektronikia itawaki- 
lishwa na .thamani ya mkondo wa pa- 
pohapo na volteji inayoonekana kwenye 
ncha ya nne za mtandao. Parameta za 
ishara ndogo ni vizigjeu vya milinganyo 




















parandesi 


256 


pembe hutu 


ikiwaJcilisha tabia hii kwa thamani ndogo 
ya pembejeo. Pia: vigenbaki vya ishara 
ndogo 

parandesi ( parentheses ): alama ( ) ina- 
yofungia mitajo ambayo inachukuliwa 
pamoja. Kwamfano, 2-|-(3x4) = 14, lakini 
(2 -f 3) X 5 “ 25. Pia: braketi 

parapela ( propeUer ): kitumi chenye habu 
inayozunguka, ikiwa na vibala mtawanyo, 
kwa ajili ya kuendesha meli, vyomboanga, 
n.k. 

pararisha (bleach ): fanya kiolwa kiwe che- 
upe kwa kuharibu rangi yake. Kwa mfano 
klorini hupararisha pamba na kuifanya 
nyeupe. 

parenkima ( parenchyma ): tishu laini ya 
mmea yenye seli zenye viambaza sahili 
vyenye nafasi chopevu. Hufanyiza sehemu 
kubwa ya matunda, mashina, mizizi, n.k. 

pasi ( irou ): kifaa cha kunyoshea vitambaa, 
na mavazi kwa kutumia joto kavu au 
mvuke, hasa kifaa kidogo kinachokanzwa 
kwa umeme chenye mpini na kitako bapa 
kizito. 

pathojeni (pathogen/pathogene): kitezi 
chochote kile kinachosab^bisha ugonjwa. 

pau Kuseuaire ( Cuisenaire rods ): seti 
ya pau za rangi zenye urefu kuanzia 
Ism hadi lOsm, na miisho mraba yenye 
kingo za Ism. Pau za urefu sawa zina 
rangi sawa. Zimeitwa jina la mwalimu wa 
Ubelgiji, Georges Cuisenaire, ambaye ali- 
zivumbua. 



pau Kusenaire 

pau Napiere (Napier^s Rods): kitumi 


kwa ajili ya kuzidishia chenye vikataa 
kumi vilivyoandikwa 1-9, huwa na tebo za 
kuzidisha na kikataa kingine huwa kama 
kilekezi. Katika namna fulani za pau hizo 
vichwa 0-9 huachwa. Kimepewa jina hilo 
kwa heshima ya John Napiere. 

paupistoui ( piston rod ): pau inayou- 
nganisha pistoni ya injini mvuke resproka 
kunako kichwa mtambuko. Pia: kouirodi 

pedeli (pedal): wenzo unaoendeshwa kwa 
nguvu katika vitendeshi mbalimbali kama 
ala za muziki (ogani/kinanda, piano n.k.), 
cherehani, baiskeli, motokaa, n.k. 

pedometa (pedometer): ala ya kusajili 
idadi ya hatua zilizopigwa. Kutokana na 
idadi ya hatua umbali ulioendwa huweza 
kukokotolewa. .. 

pekee (unigue): moja tu miongoni. Kwa 
mfano, jumla ya namba mbili zozote zile 
ni pekee. Katika msingi au anzio kumi, 
15-1-3 hulingana na 18, na wala si namba 
yoyote nyingine isipokuwa ] 8. 

pembe^ ( angle ): nafasi kati ya mistari 
miwili iliyonyooka ambayo hutawanyika 
toka kwenye nukta moja au kati ya 
mabapa mawili ambayo huenea toka 
kwenye mstari mmoja. 



pembe^ (horn): moja ya jozi ya mtokezo 
yaotayo kwenye vichwa vya ng’ombe, 
sv/ala, kondoo, n.k., ikiwa na masoka kuu 
ya mfupa iliyofunikwa na tabaka za kera- 
tini. 

pembe butn (ohtuse angle): pembe 
kubwa kuliko 90°, lakini pungufu ya 180°. 





pembejeo 


257 


pembetatu 



pembe butu 


pembejeo (input): data au matini yali- 
yoingizwa kwenye mfumo. 

pembe kali (acute angle): pembe a- 
mbayo ni zaidi ya 0° lakini prmgufu ya 
90“. 

pembe kuu (reflex angle): pembe a- 
mbayo ni kubwa kuliko nyuzi 180, lakini 
pimgufu ya nyuzi 360. 

pembe mkabala (opposite angles): 
pembe zinazofanyika mahali mistari mi- 
wili inapokatishana. 



pembe mkabala 

pembe mraba (right angle): pembe 
yenye nyuzi 90°. Robo moja ya mzunguko 
au mgeuko kamili. 

pembe ndani (interior angles): pembe 
za upande wa ndani wa poligoni. Kwa 
mfano katika mchoro ufuatao. a, b, c, d na 
e ni pembe ndani (/ ni pembe nje). 



pembe nje (exterior angle): pembe ina- 
yofanyizwa nje ya pandenyingi kwa pande 
mbili tangamani mmoja wake ukiwa 
umeendelezwa na kurefushwa. Jumla ya 
pembe nje na pembe ndani yake ni 180° 

pembenne (guadrangle): pembe nne. 
Kwa usahihi zaidi ni umbo bapa lili- 
fimgwa linalofanyika kwa kuunga nukta 
nne, tatu ya hizo zikiwa haziko kwenye 
mstari mnyofu. 

pembe rejengizwa (re-entrant angle}. 
pembe ndani ya umbo ambayo ni kubwa 
kuliko 180°. Tazama: pembe kuu 



pembe rejengizwa 

pembesawa (eguiangular}. -enye pembe 
zinazolingana. Hususani hutumiwa kwa 
poligoni (pandenyingi). Pembe zote za 
pandekumi linganifu ni 135°. Hivyo ni 
poligoni pembesawa. 

pembe tangamani (adjacent angles): 
pembe zinazolala ubavu kwa ubavu. 
Pembe tangamani ni zile ambazo zina 
ncha moja shirika na mstari shirika. 

pembetatu (triangle): umbo lenye pa- 
ndetatu ambalo huweza kuainishwa kwa 
pembe, kama pambetatu kali, au kwa 
upande kama pembetatu sawa- Jumla ya 
pembe za ndani:180°; eneo: | kitako x 
kimo. 



pembetatu mshatu 



pembetatu 


pembetatii mshatu ( scalene triangle): 
pembetatu isiyokuwa na pande mbili zi- 
nazolingana, 

pembetatu pacha (isosceles triangle): 
pembetatu ambapo pande mbili zina 
urefu ulio sawa, 

pembetatu pembe kali (acute-angled 
triangle): pembetatu yenye pembe zake 
zote tatu ambazo ni kali. Pengine huitwa 
pembetatu kali. 

pembe wima mkabala (vertically op~ 
posite angles ): pembe zinazofanyika 
pale mistari miwili inapokatishana. Kwa 
mfano katika mchoro ufuatao, a na c ni 
pembe wima mkabala, 6 na d ni pembe 
wima mkabala. Pembe wima mkabala 
hulingana. 



pembe wima mkabaia 

pembe ya Paskali ( PascaVs trian- 
gle): katika mchoro ufuatao, safu zaidi 
zingeweza kuongezwa ifuatavyo: Anza na 
malizia na moja, 1. Namba nyingine hu- 
patikana kwa kuongeza mbili zilizo karibu 
zaidi toka kwenye safu ya juu, Pembe- 
tatu hii imeitwa kwa jina la mwanafalsafa 
mhisabati, Mfaransa Blaise Paskali (1623 
- 1662), Kama namba za kila safu zikiju- 
mlishwajumla ni 1,2,4,8,16,32 na kuende- 
lea, ikiwa maradufu wakati wote. Pembe- 


258 perika 

tatu ya Paskali ina matumizi mengi katika 
hisabati pevu, 

T 

L E 
I 2 I 

13 3 1 

i| 4 6 4 1 

* 5 10 10 5 } 

1 6 15. 20 15 6 I 

pembe ya Paskali 

pentagramii ( pentagram ): nyota ya ncha 
tano. Pentagramu ya Pithagorasi hu- 
patikana kwa kunuunganisha ncha za 
petangoni yaani pandetano. 

pentomino (pentominoes): polimino ye- 
nye miraba mitano iliyounganishwa kwenye 
pande zake. 

pentomino 

pentosani ( pentosan ): ngeli yoyote ile 
ya polisakaridi ambayo hutokea kwenye 
mimea, mbochi, n.k,, na hufanyiza pe- 
ntosi inapopata hidrolisi, 

pentosi (pentose ): tishu laini msingi ya 
seli za mimea, kama kwenye sehemu laini 
za jani, tetefya ya matunda, na moyomti 
wa mashina, n.k. 

pepsini (pepsin): kimeng’enya kilichomo 
kwenye mate ya baadhi ya mamalia, 
pamoja na wanadamu. Humeng’enya 
wanga uliopikwa. 

perianthi ( perianth ): sehemu ya nje 
kabisa ya ua, ikiwa na kalisi na korola. 

perika (pericarp): kiambaza cha nje cha 
tunda ambacho chanzo chake ni tishu za 
kiambaza cha ovari, Kiambaza hicho kina 
tabaka tatu: gandanje, gandakati na ga- 
ndani. 




petali 


259 


pigimenti 



petali (petcU): sehemu baidi za korola ya 
ua, aghalabu ikiwa na rangi kali. 

pete (ring}. cheneo cha paba kati ya duara 
katimoja. 

petenanga (torus): mango ifanyizwayo 
na mchirizo uliofungwa inayozunguka 
kwenye jira lake katika bapa lake. Jira 
halina budi lisikatishe uso. 



petenanga 

petiole (petiole): kikonyo cha jani amba- 
cho hukua kutoka kwenye kifundo. 



petroliamu (petroleum): mchanganyiko 
asilia wa hidrokaboni ghafi wenye rangi 
nyeusi au kijani, na huwa na kampatmdi 
nyingine za kikaboni. 


mbali na jira la mzunguko au kitovu cha 
duara. 

pezi' (fin): ogani kama ubawa ikishikizwa 
kwenye sehemu anuai za gimba la samaki 
na baadhi ya wanyama wa majini, nayo 
hulumiwa kuendea, kuongozea au kuweka 
urari. 

pezi^ -(mouldboard): bamba la metali au 
ubao uliopinda katika plau ambalo hubu- 
ruga udongo. 

pia^ (cone): kiolwa mango au kitupu a- 
mbacho ni duara upande mmoja ’ ha 
chonge upande wa pili kikiishia na peo. 
Kuna pia duara, pembenyingi, na pia 
mraba. 



pia 


pia^ (conical/conic): -enye umbo la, au 
linalofanana na au kuhusiana na pia, 
k.m., sehemu pia, mtupo pia, n.k. 

pia duara mshazari (obligue circular 
cone): pia duara ambayo jira lake ni m- 
shazari, na ni kitako chake. 

pia mata (pia mater): utando tekechu, 
tembwea na wenye neli nyingi unaofa- 
nyiza sehemu ya ndani kabisa ya miftmiko 
mitatu ya ubongo na ugwe uti. 

pia parabolia (parabolic cone): pia ina- 
yohusiana na, au inayofanana na piadufu. 

piga jeki (jcuJc up). tendo la kuinua kitu 
kizito kwa kutumia jeki. 


pevu (advanced): -lioendelezwa sana ku- 
fikia kiwango cha juu 

pewa (centrifugal): -enye kuelekea nje 


pigimenti (pigment): dutu inayopatikana 
kwenye mmea au nmyama na kuletea 
rangi maalumu, kama vile ilivyo chaniki- 
witi kwenye mmea kijani, na hemoglobini 




pigo 


260 


pindo 


kwenye damu nyekundu. 

pigo* (beat y. hali ambamo mawimbi mawili 
ya sauti hufanya sauti ipaayo ikifuatwa na 
kipindi cha ukimya. 

pigo^ (pulse): 1. ishara fupi mno ya redio 2. 
mabadiliko ya nguvu katika mkondo mfu- 
lulizo (d.c.). 

pigo chini (downwards stroke): umbaJi 
toka chini hadi juu ambao pistoni ya injini 
au ya pampu husafiri. 

pigo la radi (Hghtining stroke): utoaji 
wa chaji za umeme katika mojawapo ya 
vyeneo vya mawingu yaliyopata chaji. 
Pigo la radi kwenye sehemu yoyote ya 
nguvu au ya mfumo wa mawasiliano hua- 
ridhiwa kuwa ni pigo dhahiri. 

pigo nguvu (power stroke): pigo la 
mwako ambalo ni pigo la injini ya mwako 
ndani. Katika hatua hii mchanganyiko 
uliounguzwa hubinywa na pistoni, na 
wakati huo joto huongezeka sana kwenye 
silinda. Wakati pistoni imefika juu, vaJi 
zote huwa zimefimga. 

pigo nunge (zero beat): tazama: pigo 
sifiui 

pigo shindllio (compression stroke): 
mwendo au msogezo chanya wa injini a- 
mbamo mwendo wa pistoni hugandamiza 
giligili (k.v. gesi au petroli) iliyozuiwa 
ndani ya silinda kwa juu na kufanya 
mwako utendeke. 

pigo sifuri (zero beat): nukta ar 
mbapo kipokezi kinachobembea hureke- 
bishwa kwenye mtetemano na ishara ina- 
yoingia. Aghalabu kwenye nukta hii ha- 
pana uluzi wa kichukuzi unaosikika. Pia: 
pigo nunge 

pigo vuta (in-suction stroke): msogeo 
wa kwenda chini unaofanywa na pistoni 
katilca injini rudufya ambapo hufyonza au 
huvuta chaji zinazolipuka (mchanganyiko 


wa hewa na fueli mvuke) hadi kwenye 
silinda. 

pika (cook): fanya chakula kiwe tayari 
kuliwa kwa kukichemsha, kukikaanga, 
kukioka, kukibanika au kwa mbinu 
nyingine. 

piko- (pico-): kiambishi awaJi cha kizio 
sawa na lO-i^ au 0.000 000 000 001. 
Alama yake ni: p. 

pilora (pylorus): uwazi kati ya tumbo na 
mbuti. 

pima (measure): tafuta kiasi. 

pimakasi (haud): kipimo cha kasi ambayo 
kwayo maelezo hupelekwa au kutolewa na 
kompyuta k.m. kupitia kwenye njia ya 
simu. Pimakasi moja ni sawa na biti moja 
ya maelezo kwa sekunde. 

pimakileo (breathalyser): chombo kina- 
chotmniwa na polisi kupima kiasi cha 
alikoholi (pombe) iliyonywewa na mtu. 

pimakimo (altimeter): tazama: altimeta 

pimamaji (spirit level): ala kwa ajili 
ya kutambua au kujua endapo uso ni 
mtambaa au la. Kiowevu kitumikacho 
ni spiriti, na povu hunaswa ndani yake. 
WaJcati povu linapokaa katikati pimamaji 
ni mtambaa na hivyo kadhaJika ni mtam- 
ba.a uso inaosimaa juu yake. 

pimapinzi (refractometer): ala itumi- 
kayo kupimia kipeo cha upindaji wa dutu. 

pina (pinna): 1. kiujani cha jani la ka- 
ngaga. 2. orikaJi jTa sikio. 3. unyoya, bawa 
au mfano wake. 

pin<Jem vna (iridescent): -enye kuonye- 
sha rangi kama zile za upinde wa mvua. 

pindi (meander): kuruba au kunjo la mto. 

pindo (hem): kunja kwa njruma na 
kushona ukingo wa nguo, vazi, n.k. 



pindoshipa 


261 


piridoksamini 


pindoshipa (cramp): mkazo ghafla wa 
musuli usiozuilika au kundi la misuli hasa 
vipasho (miguu na mikono) aghalabu kwa 
sababu ya baridi au kazi nyingi mno. 

pindu (reflection): mbadiliko wa uelekeo 
wa kitu kama vile bendera kwenye kioo. 
Utaona a imegeuka na kuwa a, b imekuwa 
d, c imekuwa c. Hivyo taswira yake 
itaonekana kama vile bendera imegeuzwa. 
Pia: mwakisiko 

pinduli (pendulum): 1. gimba lililoning’i- 
nizwa toka kwenye nukta fungwa kiasi 
kwamba hujongea mbele na nyuma kwa 
amali ya graviti na momenta ya kujipa- 
tia. 2. kitumi kinachobembea kikitumiwa 
kudhibiti mwendo wa saa. 


E 



pinduli sahili (simple pendulum): ki- 

tumi chenye uzani au timazi inayo- 
ning’inia mwishoni mwa kamba au waya. 
Muda wa mbembeo mmoja T. Huelezwa 
kwa fomula 2iry/ifg ambapo l ni urefu wa 
kamba, na y ni mchapuko wa anguko 
huru. 

pingili (segment): pete ambazo huunda 
mwih wa athropodi au mnyama mwingine 
mwenye muundo huo, au sehemu za 
kipasho. 

pini (pin): kipande kilichotengenezwa kwa 
metali kinachotumika kushikizia vitu 
kama kemu na gia, mashine, n.k. 

pinikombo (crankpin): pini ya mche- 
duara ambayo huunganisha viambato vya 
kurudufla vya paupistoni. 

pinikuu (kingpin): pini ambapo mwisho 
wa ekseli umeunganishwa na mwamba wa 


ekseli katika motokaa. 

pipeti (pipette): kifaa kinachotumiwa kwa 
ajili ya kupimia mjao maalumu wa kio- 
wevu, hususani 10sm^> 25sm® au 50sm® 

piramidi (pyramid): umbo mango lenye 
kitako cha mraba au pembe tatu na pande 
(nyuso) zake za hanamu hukutana kwenye 
ncha. Aina ya piramidi hutegemea umbile 
la kitako. Mifano yake ni piramidi pembe- 
tatu, piramidi mraba, n.k. 



piramidi ya namba (pyramid af num- 
hers): idadi ya viumbe katika kila 
kiwango trofia katika wando chakula. 
Katika kila kiwango nishati hutolewa 
na viumbe kwa kupumua, mnururisho 
wa joto na michakato mingine ya 
metaboli. Nishati baki hupelekwa kwa ki- 
wango trofia kinachofuata. Katika kila ki- 
wango kinachopanda nishati pimgufu hu- 
patikana. Viumbe hivyo pia lii vikubwa 
na kwa sababu zote mbili kuna viumbe 
vichache zaidi katika kiwango trofia cha 
juu kuhko kiwango trofia cha chini. 

piramidi pembetatu (tetrahedron): aina 
ya piramidi ambayo ina kitako cha pe- 
mbetatu, kisha pande (nyuso) hanamu 
zikakutana nchani. Tazama pia: pi- 

ramidi 

piridini (pyridine): kiowevu rishai pasi- 
rangi chenye harufu ya aina yake. Ni 
kampaimdi heterosaiklia ya msingi yenye 
atomi moja ya nitrojeni na atomi tano 
za kaboni kwenye molekuli yake. Fomula: 
C5H5N. 

piridoksamini (pyridoxamine): meta- 




piridoksia 


262 


plasimolisi 


bolia ya piridoksini. 

piridoksia (pyridozic): -enye kuhusiana 
na piridoksini. 

piridoksini (pyndoxine): kitenguo cha 
piridini ambacho ni kitangulizi cha 
kampaundi piridoksia na piridoksamini. 
Huitwa pia vitamini Be. 

pirimidini (pyrimidine): kampaundi zi- 
nazofanana zenye mutmdo msingi ambap 
umetenguliwa kutokana na pirimidini, 
pamoja na sitosini, thiamini, na urasili 
ambazo ni viambato vya asidi nyukilia. 

pirolisi (pyrolysis): ukabilishaji wa ka- 
mpaundi ogania na halijoto za juu mno. 

pirolusiti (pyrolusite): madini ya kawa- 
ida, manganizi dioksidi, MnO^, ikiwa ni 
mtapo mkuu wa manganizi. 

pistili (pistU): ogani ya ua inayotoa che- 
mbekike au inayotoa mbegu, na kama 
ni kamilifu inakuwa na ovari, staili na 
stigima. 

pistoni (piUon): kuru au bambaduara 
jongefu linalosaki ndani ya silinda au 
kuru wazi. Pistoni ina uwezo wa kue- 
ndeshwa kwa kubadilishwa kwenda mbele 
na nyuma, au juu na chini ndani ya silinda 
kwa kanieneo, kama kwenye injini mwaJco 
ndani, pampu, n.k. 





pistoni 


pitisha (conduct): ongoza au ruhusu 
umeme au joto 

pitua (reverse): fanya kinyume au tofauti 
na mahali, uelekeo, mpangilio au tabia. 


plagi (plug): kitumi, aghalabu chenye pini 
tatu ambazo zimefunganishwa na ncha za 
kebo au waya 

plagi cheche (spark piug): chombo ki- 
nachopenyezwa na kusaki katika silinda 
ya injini mwako ndani, huku ncha mbili 
baina yake zikipitisha cheche za umeme 
ili gesi zimudu kulipuka. 



plagi cheche 

plaiwudi (plywood}. kitu kilichotenge- 
nezwa kwa mabamba au vibamba witiri 
vya mbao vilivyounganishwa pamoja kwa 
gundi huku viduchu vikiwa kwenye pe- 
mbernraba. Plaiwudi hutiunika kuundia 
kabati, sehemu za ndege, majengo, n.k. 

plani ('pfanj: kielelezo cha jengo, mashine, 
n.k., kikiwa na vipengele vinavyoonyesha 
na kuelezea mpangilio kwa kinaganaga. 

plankitoni (plankton): mimea na wa- 
nyama wadogo sana wanaoishi majini. 
'VV^engi weua huishi juujuu karibu na uso 
v/a maji ambapo mimea hupata mwanga 
(nuru) wa kutosha kwa ajili ya usanisi- 
nuru. Plankitoni ni muhimu kwa mitando 
chakula ya majini kwani hupatia chakula 
kwa samaki na wanyama wakubwa kama 
nyangumi. 

plaisimolisi (plasmolysis): unywezi wa 
uteseli wa seli ya mmea mbali na 
kiambaza seli wakati seli inapotiwa 
kwenye mmumunyo wenye kanieneo o- 
smosia kubwa zaidi ya ile ya uteseli. 
Maji hupita kwenye kiwambo seli toka 
kwenye kiombwe hadi kwenye mmumunyo 
na utononi huisha (hupotea). Pia: ute- 
gilisi 






piastidi 


263 


polinomia 


plastidi (plastid): gimba dogo sana, 
maumbo anuai kwenye uteseli wa seli 
za mmea. Baadhi ya seli zina chache, 
nyingine zina nyingi. Kazi yao ni kuu- 
patia mmea rangi; baadhi hutoa wanga, 
myingine protini, na baadhi huhifadhi 
wanga na protini. 

plastiki (plastic): 1. mamizi nmemba me- 
pesi yanayotengenezwa kikemikali, nayo 
huweza kuimdwa kuwa maumbo mba- 
limbali yakiwa teke; hubakisha umbo 
lake yakiwa magumu, na kwa kawaida 
hutumiwa kutengenezea violwa mbali- 
mbali. 2. -enye utepetepe na uwezo wa 
kubadili umbo lake kwa urahisi wakati 
wa kufinyangwa. Mfano wa dutu zenye 
sifa hii ni plastisini polithini, udongo wa 
mfinyanzi, n.k. 

plastisini (plasticine): dutu ya plastiki, 
mfano wa udongo wa mfinyanzi, lakini 
ambayo huwa tepetepe kwa muda mrefu. 
Pia kutokana na hali yake, plastisini 
hufinyangwa kwa urahisi kwenye maumbo 
mbalimbali. 

platiheliniinthi (platyhelminths): moja 
ya faila ya Platyhelminthes ambao ni 
minyoo bapa, yenye pacha sawa na gimba 
laini, mango na bapa. Mifano yake ni 
maruba, tegu, nyobata, na mingme. 

platini (platnum): metah ya kijivu isi- 
yopoteza mng’ao wake (haipati kutu). 
Alama yake ni Pt; uzani atomia 195; na 
namba atomia 78. Hutumika kiwandani 
kama aloi kutengeneza vito, rn.k. 

plau (plough): zana ya kulimia au kuka- 
tulia ardhi iliyotengenezwa kwa metali 
na inayokokotwa na mnyama kama mak- 
sai, punda, nyati, n.k., au mashine kama 
trekta. 

piutonia (plutonic): -enye kuhusu ngeli 
ya miamba moto ambayo imekuwa mango 
huko chini ndani ya uso wa dunia. 


poda (powder): dutu yoyote mango 
iliyo chembechembe ndogo na mbalimbali 
kama inayopatikana kwa kusaga, kuseta, 
n.k. 

pofua (hlind): 1. kosesha uwezo wa kuona. 
2 . pasipo uwezo wa kuona. 

pogoa (prune): kata au ondoa machipu- 
kizi, matawi au mi^ isiyohitajika kwa 
ajili ya ustawi bora wa mmea. 

pokea^ (accept}. chukua kitu kinachoto- 
lewa na upande wa pili. 

pokea^ (receive): nasa ishara za redio au 
televisheni. Pia: lahiki 

poliamidi (polyamide): yeyote ile ya 
ngeli za mamizi polima sanisiwa yenye 
makimdi -CONH- yanayoradidi. 

poliesta (polyesta): yoyote ile ya ngeli 
kubwa ya maunzi sanisawa ambayo ni 
polima zenye makundi -COO yanayora- 
didi; hutumiwa kama plastiki, tembwe, 
nguo na vishikani. 

poliethilini (polyethylene): Polima nemi 
ya ethilini (-CH^CH^-)», itumikayo zaidi 
kutengenezea viwekeo, vihami vya umeme 
na ufungashaji vitu. 

polihidroksi (polyhydoaey): (-akampamidi 
kemikali) -enye makrmdi mawili au zaidi 
ya hidroksi kwa kila molekuli. 

polima (polymer): kampaundi yenye 
uzani mkubwa wa molekuli iliyotenguliwa 
ama kwa uongezaji wa molekuli nyingi 
ndogo kama poliethilini, au kwa kuga- 
ndishiana molekuli nyingi ndogo na uo- 
ndoaji wa maji, alikoholi, au vitu mfano 
huo kama ilivyo kwa nailoni. 

polinomia (polynomial): 1. wonyesho 
wenye mitajo miwili au zaidi kama 
2x^ = 7a:^ -I- 4® + 2. 2. jina la spishi 
lenye mitajo miwili au zaidi, k.m., Zea 
mays (mhindi); Pisum sativum (njegere); 



polinomia tasa 


264 


posiforasi 


Margifera indica (mwembe), Musa sapi- 
entum (ndizi), n.k. 

polinomia tasa (prime polynomial): 
polinomia ambayo haina kigawo tasa 
isipokuwa yenyewe na yibaki. X - / na 
-f X -f / ni mifano ya polinomia tasa. 

polio (polio): ugonjwa mkali imaosaba- 
bishwa na virusi, unaowaathiri sana wa- 
toto wachanga, nao huandamana na 
uchungu wa seli za neva, aghalabu za uge 
uti na kusababisha kupooza, kunakofu- 
atiwa na ulemavu wa misuli, na aghalabu 
ulemavu wa kudumu. 

poliomino (polyominoes): maumbo ya- 
nayofanyizwa kwa miraba sawa ambayo 
hukutana kunako ukingo kamili. 


poliomino 

polipeptidi (polypeptide): kampaundi 
ifanyikayo kwa muungano kikemikali 
wa molekuli za asidi amino, lakini 
yenye asidi amino chache zaidi kuliko 
protini. Kwanza protini huchanganuka 
kwa majimaji ya mmeng’enyo kuwa 
polipeptidi. Halafu polipeptidi huendela 
kuchanganuka zaidi kuwa asidi amino. 

polisakaridi (polysaccharide/ polysac- 
charose): kabohidrati kama wanga, inu- 
lini, selulosi, na kadhalika, yenye zaidi 
ya vizio vitatu vya monosakaridi kwa 
molekuli na yenye uwezo wa hidrolisi 
kwa kutumia asidi au vimeng’enyo kuwa 
monosakaridi. 

polithini (polythene/polyethylene): pla- 
stiki imara nyepesi inayopinda, nayo 
hutumiwa kutengeneza bidhaa nyingi za 


kawaida na viwekeo. Hutumika kuhami 
nyanya na ni kihami cha maji kutokana 
mi mbabuko. 

poni varolii (pons varolii): utepe mpana 
mweupe wa tembwe neva unganishi a- 
mbao huunganisha nusu mbili za serebe- 
lamu kwa mamalia. 

ponya (cure): rejesha mgonjwa katika afya 
yake. 

popo (hat): mnyama mamalia mdogo wa 
oda Chiroptera arukaye usiku kwa pota- 
gia (mbawa utando). Kuna popo wala 
matunda, Megachiroptera^ na popo wala 
wadudu, Microchiptera. 



populesheni (population): mtajo ambao 
hutumika katika takwimu kusudi kuonye- 
sha seti nzima kuanzia pale ambapo sa- 
mpuli inachukuliwa. Mfano: kiwanda cha 
saruji hupima mfuko wa kwanza wa saxuji 
kwa kila mifuko mia mbili inayozalishwa. 
Populesheni hurejea mifuko ya saruji yote 
kuanzia pale sampuli zilizochukuliwa. 

pora (cockrel): jogoo mchanga ambaye ha- 
japevuka. 

Posedoni (Poseidon): moja ya sayari zili- 
zotambuliwa katika siku za karibuni, na 
data zake nyingi hazijathibitishwa rasmi. 

posiforasi (phosphoms): elementi sime- 
tcili alotropia inayopatikana kwenye fo- 
sfeti na mata hai. Posiforasi ya kawaida 
ni sumu mango nyeupe memetevu ina- 
yowaka; namna nyekundu si sumu na 
haimenyuki sana. Hutumiwa kwenye 
vibiriti, viuwadudu, na aloi. Redioistopu 
Posiforasi 32 yenye nusumaisha ya siku 




poteko 


265 


protosoa 


14.3 hutumiwa katika rediotherapia, vi- 
uwadudu, na aloi. Alama yake ni: P] 
namba atomia: 15; uzani atomia: 30.974; 
valensi: 3 au 5; densiti husianifu: 1.82 
(nyeupe), 2.2.0 (nyekundu); kiwango cha 
kuyeyukia: 44.1 (nyeupe), 

poteko (spin): kiambato cha momenta 
pembe ya chembe au atomi ambayo 
chembe hiyo inayo katika utulivu wake. 

povu (huhhle): kitovu kidogo cha gesi 
kwenye kiowevu au kinachopanda ndani 
ya kiowevu. 

povuka (huhhle): fanya vitufe vidogo 
vyepesi vya kiowevu 

pozimarisho (guenching): upozaji wa 
ghafla wa metali ndani ya maji au mafuta 
ili kuipa metali uimara, 

presteli (prestel): mfumo wa faragha 
ya umma ambao huwagawia wateja 
maelezo kuhusu masomo mbalimbali 
kupitia kwenye televisheni au KIOO 
(CPU). 

printa (printer): mashine ambayo ime* 
unganishwa na kompyuta na kuweka 
kumbukumbu ya chapa ya maelezo ya 
kompyuta, 

programn^ (program): mpango au utara- 
tibu wa utekelezaji, 

programn^ (software): maelekezo ya 
kompyuta au seti ya mfumo katika umbo 
la programu ambayo huhifadhiwa kwenye 
ukanda sumaku, au diski na hudhibiti 
utekelezaji wa kazi za kompyuta. 

programn hnsianishwa (integrated so~ 
ftware): programu ambayo huruhusu ki- 
tendi kutekeleza kazi tata zinazohusu ma- 
tumizi ya zaidi ya utumiaji mmoja bila ya 
haja ya kusimama na kubadili programu. 

programu mfnmo (system software): 
programu ambazo hudhibiti utendaji wa 


mfumo wa kompyuta. 

projekta (projector): kifaa kinachotu- 
miwa katika kutupa taswira, mwonzi wa 
nuru, n.k., kwenye kiwambo. Pia: ‘ki- 
tnpishi 

propanoli (propanoi): alikoholi kiowevu 
isiyo rangi C3H7OH, hutumiwa katika 
usanisi mahuluku na ni kimumunyishaji; 
propili alikoholi. 

protilisi (proteolysis): hidrolisi ya protini 
kwa kufanya kampaundi sahili zaidi kwa 
amali ya vimeng’enyo. Hii hutokea hasa 
wakati wa mmeng’enyo 

protini (protein): 1. kundi lolote la ka- 
mpaundi mahuluku za nitrojeni zenye 
uzani mkubwa wa molekuli, zikisanisiwa 
na mimea na wanyama ambamo hidrolisi 
kutokana na vimeng’enyo hutoa amino 
asidi..2. utonyama au yoyote ya dutu 
nyingi zilizomo kwenye chakula kama 
nyama, mayai na maharage, na ambazo 
husaidia kujenga mwili na kuuweka katika 
hali ya afya nzuri. 

protiolitia (proteolytic): -enye kuhusiana 
na protilisi. 

protoni (proton): chembechembe ya ato- 
mi ambayo ina chaji chanya inayolingana 
nguvu na chaji hasi ya elektroni moja, 
nayo ni kiambato muhimu cha kila kiini 
(nyukilia) cha atomi na idadi yake. Hu- 
tofautiana baina ya elementi mbalimbali. 
Jumla ya protoni huitwa namba atomia 
ya elementi hiyo. 

protoplazimu (protaplasm): maunzi ki- 
jivu kama jeli yenye kampaundi nyingi za 
kemikali mahuluku na oganeli. Protopla- 
zimu hugawanywa kuwa uteseli na kiini. 

protozoa^ (protozoa): jina la vidubini wa 
faila ya Protozoa wenye seli moja au 
mkusanyiko wa seli kama hizo pamoja. 
Ni wanyama wadogo ambao wengine hu- 
sababisha ugonjwa kama malaria. 



protozoa 


266 


pyuta 


protozoa^ (protozoic/protozoan): -enye 
kuhusiana na faila ya protozoa, ikiwa na 
wanyama wa selimoja au mkusanyiko wa 
seli zinazoshabihiana au zilizo sawa. 

puku (mouse): kifaa cha mkononi cha 
kuelekezesha, nacho hutumiwa kupe- 
mbeja amri na haraka kujongeza kindipo 
kuzunguka kiwambo. 

pumu (asthma): mparaganyo wa kukosa 
pumzi katika kupumua. Mtu hupumua 
kwa shida, akijihisi kubanwa pumzi ki- 
fuani na kukohoa. 

pumua (breathe): ingiza hewa kwenye ma- 
pafu au mwili na kmtoa nje tena baada ya 
oksijeni kutwaliwa na kaboni dioksidi ku- 
tolewa. 

pumzi (hreath): hewa inayoingizwa na ku- 
tolewa mapafuni au mwilini. 

punda (donkey): kihongwe, (Eguus ai- 
nus), ambaye hutumiwa zaidi kubeba 
mizigo. 

pungua (decrease): -wa kiasi kisichokami- 
lika, -wa chini ya kiasi kinachotakiwa. 

pungufu (imperfecty. -enye kasoro ya ki- 
asi, viambato au vikamilishi fulani. 

pungufu ya (less than): si nyingi sawa na, 
ndogo zaidi ya, chini ya, au chache kuliko. 
Alama ya ptmgufu ya ni <. Kwa mfano, 
12 < 17. Hii husomeka: 12 ni pungufu ya 
17. 

punguzi (step-down): -enye kutoa volteji 
pungufa Kwa mfano, transfoma punguzi 
ina uwiano wa mapindi pimgufu ya 1 
(moja). 

pupili (pupil): uwazi unaotanuka na ku- 
nywea kwenye mboni ya jicho ambamo 
nuru hupita hadi kwenye retina, 

puraji (harvester): moja kati ya mashine 
mbalimbali kwa ajili ya kuvima mazao 


shambani kama vile nafaka, kitani, mba- 
tata, n.k. 

purini (purine): mango fuwelia pasirangi 
ambayo huweza kutayarishwa kutokana 
na asidi yurea. Fomula; C5H5N4. 

puru (rectum): sehemu ya mwisho ya 
utumbo mpana yenye ttmdu mwishoni 
(kloaka au mkundu). Kazi yake ni kuhi- 
fadhi kinyesi 

purutangi (airship): puto kubwa lenye 
injini lililobuniwa kwa ajili ya kuchukua 
watu au mizingo. Pia: ndegeputo 

pusa (fire}. kutupa risasi, n.k., kama vile 
toka kwenye bunduki. 

puto (balloon): fuko lililotengenezwa ku- 
tokana na kitu kisichopenya gesi na ku- 
jazwa gesi nyepesi kuliko hewa ya kawaida 
kwa madhumuni ya kupazwa hewani na 
kuelea kwenye angahewa. Katika maputo 
makubwa hufungwa behewa au chumba 
kwa ajili ya abiria. 



puto 


pwetelevu (sedentary): (kwa wanyama) - 
anayeishi kwa kujishikiza kwenye mwega, 
akiwa hawezi kujongea toka sehemu moja 
hadi nyingine. Kwa mfano, baadhi ya 
vranayama ng’amba wa baharini hujishik- 
iza kwa miamba ufukoni mwa bahari. 

pyuta (pewter): aloi ambayo ina kiasi cha 
asilimia 80 mpaka 90 cha bati, na kiasi cha 
asilimia 10 mpaka 20 cha risasi. Katika 
pyuta ya siku hizi, antimoni huweza ku- 
tumika badala ya bati, pamoja na kiasi 
cha asilimia 1 mpaka 3 cha shaba. 



rada 


267 


ramani 


R^r 


rada (vadar): mawimbi sumakuumeme ya 
lukoka ya sentimita chache ambayo hua- 
kisiwa toka violwa vya mbalij na maa- 
kisisho hayo hudhihirishwa kwenye ki- 
wambo cha neli ya mwali kathodi. 

radadi (mode): namna moja ya wastani. 
Ni thamani inayotokezea mara nyingi. 
Kwa mfano katika 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 
4, 5, 5, 5, 6, 6, namba 4 ni radadi. 

radi (lightining): mng’ao wa nuru ghafla 
kwenye mbingu kutokana na kuondoshwa 
kwa umeme wa angahewa. 

radiani (radian): kizio cha pembe. Radi- 
ani moja hufungia tao sawa na nusuki- 
penyo (rediasi) cha duara katimoja. 2. ra- 
diani = 360^; radiani = 57.296° == 57° 17’ 
45. Radiani ni kizio kamilishi. Alama yake 
ni; rad. 

radidi (vecur): 1. tokea tena, kama vile 
tukio, uzoefu, n.k. 2. rudia tarakimu au 
mfulizo wa tarakimu katika desimali. 

radidia (periodic): -enye kutokea kwa 
vipindi linganifu. 

radikali (radical): kundi la atomi ambazo 
zinaweza kushiriki bila kubadilika katika 
mimenyuko ya kemikali. Huwamo ndani 
ya kampaundi au huwa ioni ndani ya 
mmumunyo lakini hazipo huria. Radikali 
ya asidi na hidrojeni ondoshevu hufanya 
molekuli ya asidi. Katika asidi ionia 
radikali hiyo huwa na chaji hasi moja au 
zaidi, kwa mfano: radikali ya salfati, SO 4 
kwenye kali salfati, CaSO^; ioni ya salfati 
SO 74 iliyomo katika mmumunyo. 


rafadha (turbine): injini ambayo mtaimbo 
wake huzungushwa kwa kani ya mkondo 
wa giligili kwenye mabapa yaliyofungwa 
kwa mtaimbo huo. Katika rafadha ya 
mvuke, mvuke hulengwa kwa bomba 
kwenye mabapa hayo. 



rafadha 


rai (rye): mbegu au nafaka za mrai. 

raibuka (addict): kutumia au kufanya 
jambo kwa sababu ya kulemaa kutokana 
na mazoea. 

raifo (rifle): bunduki yenye mwanzi mrefu 
na ndani yake kuna mifuo ambayo huipa- 
tia risasi mwendo mpoteko, na hivyo 
kufanya usahihi zaidi kwenye masafa 
marefu. 

rajaligha (realgar): madini laini adimu 
ya rangi chungwa-nyekundu yenye aseniki 
salfidi katika umbo fuwele monokilinia. 
Hupatikana Utah na Rumania. Ni mtapo 
muhimu wa aseniki, na pia butumiwa 
kama pigimenti. Fomula ni: AgS. 

rakifasi (keming): sawazi nafasi kati ya 
rufimara, yaani ujongezaji wa rufimara 
karibu na rufimara iliyotangulia. 

ramani (map): 1. kiwakilisho cha sehemu 
au uso wa dunia kama ionekanavyo toka 
angani, ukionyesha umbo la nchi, mahali 



randa 


268 


rejeta moto 


pa miji, mwinnko wa ardhi, mito, n.k. 2. 
wakilisha au geuza (matumizi, umbo, seti, 
n.k.) 



randa (plane): 1. chombo cha seremala 
kitumikacho kusafisha au kuondolea se- 
hemu ya ubao 2. tendo la kupunguza se- 
hemu ya ubao, kusafisha au kupata usawa 
wa ubapa kwa kutumia randa. 



randa 

randa ya kuviringia (spoke shave 
plane): aina ya randa ambayo bapa lake 
la metali lina makali upande mmoja, 
kisha likafungwa pembeni kwa mipini mi- 
wili. Hutumika kurandia miviringo ya nje 
kwenye mbao. 



randa ya kuviringia 

rangi^ (colour): matokeo yoyote mbali- 
mbali ya mwanga yanayoonwa kwenye 
sura za vitu kama vile tepe za upindi 
wa mvua. Rangi huweza kuwa nyekundu, 
chungwa, njano, buluu, kijani, zambarau, 
urujuani, n.k. 


rarigp (paints): dutu iliyo katika hali ya 
majimaji, ikiwa ni buluu, kahawia, njano, 
n.k. Hupakwa kwenye majengo, magari, 
mabango, n.k. Pia: pakwe 

rangi kamilishi (complimentary co- 
lours): rangi mbili zinazoungana kufanya 
rangi nyeupe. 

raULgimaJi (distemper): mchanganyiko 
mjarabati wa pigimenti kavu na maji au 
mafuta. Hutumika kupaka viwambaza na 
dari za majengo. 

ranigisha (colour): tia aupaka kitu rangi. 

rashia (sprinkle): tupa nyiri za kiowevu 
zinazotolewa na nozeli ya mrashi na 
kuangukia mbali ardhini, aghalabu kwa 
umwagiliaji mashamba. 

ratibti (coordinate): husianisha na ku- 
panga katika utaratibu wa aina moja. 

rayoni (rayon): tembwe ya nguo ina- 
yotokana na tetefya ya miti au aina 
nyingine za selulosi. 

rediasi (radius): tazama: niisukipenyo 

redio (radio): chombo kitumiacho ma- 
wimbi sumakuumeme kupeleka taarifa 
toka kwenye mikrofoni katika kituo cha 
redio kufikia kipokezi cha kituo kingine. 

rediolojia (radiology): 1. sayansi ina- 
ytDhusika na eksirei au miali itokanayo na 
dutu toanguvu, hasa kwa matumizi ya 
tiba 2. uchunguzi au upigaji picha wa 
ogani, n.k. kwa kutumia mionzi ya eksirei. 

rejeleza (recycle): gangiza dutu ambayo 
imetumika ili ifae kutumika tena. 

rejeta (radiator): chombo katika motakaa 
kitumikacho kupoza injini kwa kunuru- 
ri.sha joto. 

rejeta moto (thermal radiator): gimba 
litoalo mnururisho ukiwa matokeo ya 
mtetemo joto wa molekuli au atomi. 





rekebika 


269 


reptilia 


rekebika (accomodate): kubali au afi- 
kiana na masharti ya hali mpya. 

rekebisha (adjust): tengua kitu ili kiwe 
sahihi na barabara kwa madhumuni au 
hali mpya. 

rekebisho (accomodation): kitendo cha 
kubadili maki na urefu wa fokasi ya lenzi 
ili kuona violwa vya karibu au vya mbali 
vizuri. 

rekebu (adapt): kufanya au kufalia ma- 
dhumuni au hali mpya. Pia: rekebika 

rekodi (record): 1. andika maelezo au 
taarifa, au hifadhi sauti au televisheni 
kwa ajili ya kujulikana au kusikilizwa 
au kuonwa baadaye. 2. tendo la kunasa 
sauti kwa kutumia ukanda, kinasasauti na 
mikrofoni. 3. sahani ya santuri. 

rekodipleya (record player): mashine ya. 
umeme kwa ajili ya kupigia sahani sa- 
nturi zikiwa na tanitebo, mkonotoni, am- 
plifaya, spika ya/za ndani au nje baidi, na 
kibadili sahani. 

rektifaya (rectifier): kitumi cha umeme ar 
mbacho hugeuza mkondo geu wa umeme 
kuwa mkondo mfulizo. Vali themionia 
aghalabu hutumiwa kwa ajili hii. 

rektifaya mstari (linear rectifier): 
mstari ambamo mkazo wa zatokeo la 
mkondo wa umeme unawiana na mwaJko 
wa nje wa volteji geu iliyotumika. 

rektifaya panda (junction rectifier): 
rektifaya yenye nusuvipitishio viwili to- 
fauti vinavyogusana hivyo kwamba ume- 
me au mkondo unaweza tu kutiririka toka 
kimoja kwenda kwa kingine, laJkini si 
kinyume. 

rektifaya ya metali (metallic recti- 
fier): rektifaya ambayo ina metali inayo- 
gusana na mango ifaayo, mfano nusukipi- 
tishio au oksidi ya metali. Utendaji kazi 
wake hutegemea upitishaji wake usio 


pacha na pand^, huku ukinzani wake 
ukiwa umepungua kwenye uelekeo mmoja 
wa mtiririko kuliko upande mwingine. 
Pia: rektifaya metalia 

rektifaya ya mvuke zabaki (mercury 
vapour rectifier): rektifaya ya neli ili- 
yojazwa gesi ambamo kathodi yake ni 
namna ya waya moto na gesi inayotu- 
mika huwa ni zebaki ya mvuke. Uchajuaji 
hutokea kwenye kathodi hadi kwenye a- 
nodi, lakini si kinyume chake. 

rektifaya ya redio (radio rectifier): 
chombo cha kugeuzia mawimbi ya mko- 
ndo geu (a.c.) kuwa mipwito kwenye 
uelekeo mmoja. 

rektifaya ya wimbikamili (fnM wave 
rectifier): rektif aya ambayo hugeuza 
nusu wimbi hasi la mkondo geu (a.c.) 
kuwa nusuwimbi chanya ili nusu zote 
mbili zinazobembea ziweze kutoa mkondo 
wa uelekeo mmoja. 

reli (rail): 1. pau 2a metali zinazotandazwa 
sambamba juu ya mataruma maalumu ili 
kupitishia treni; njia ya garimoshi. 2. se- 
hemu mtambaa kwenye mlango au paneli. 

rembostatili (array): mpangilio katika 
safu na mistari, Namba zifuatazo zi- 
nafanya rembomstatili. 


12 

23 

43 

62 

47 

24 

12 

31 

18 

22 

3 

45 

52 

78 

83 


renini ( renin ): kimeng'enya chenye uwezo 
wa kugandisha protini iliyo kwenye 
maziwa. 

reptilia (reptile): moja ya makundi ya 
wanyama ambao ni vetebrata na yana 
(a) ngozi magamba au ngozi iliyobabu- 
kababuka, (b) miguu minne, au bila 
miguu; na (c) mayai yao yamekingwa kwa 
ganda gumu, Baadhi ya reptilia huishi 
majini, k.m., kasa na mamba, lakini hu- 
vuta hewa. Reptilia wengine huishi nchi 



resiproka 


270 


ribosomi 


kavu, k.m., mijusi, kobe, nyoka, n,k. 

resiproka (reciprocal): namba ambayo ik- 
izidishwa kwa namba iliyotajwa matukeo 
ni 1 . Kwa mfano, 2 x ~ = 1 ; kwa hiyo | 
ni resproka ya 2 ; Pia 2 ni resproka ya | 
ni resproka ya | kwani | x | - 1 . Aidha 
I ni resiproka ya Resproka pia huitwa 
kinyume. 

resiproka ya oamba (reciprocal of a 
number): namba ambayo zao lake na 
namba iliyotolewa ni sawa na 1 , k.m., ku- 
gawanya kwa namba iliyotolewa ^ ni 
resiproka ya f, 

resista (resistor): kitumi ambacho huleta 
ukinzani kwa mkondo wa umeme. Kama 
thamani ya resista inajulikana kwa omu 
na haibadiliki huitwa resista fungwa. Pia; 
kikiosa 




resista 

resista badilifia (variable resistor): uki- 
nzani unaoweza kurekebishwa thamani 
yake kila inapohitajika kufanya hivyo. 
Pia; riostati 

resista geufu (variabie resistor): re~ 
sista ambayo ukinzani wake huweza 
kubadilishwa. Mgusano husererea kufu- 
ata marefu ya zongomo la waya na hivyo 
hubadili ukinzani. 

resista joto (thermal resistor): tazama: 
themista 

retina (retina): utando wa ndani kabisa 
wa sehemu ya jicho wenye seli nyeti 
kwa mwanga (nuru) ambazo zimeunga- 
nishwa na ubongo kwa neva maonzi, nayo 
hupokea taswira iliyopitishwa na lenzi. 


reza (staple): kitu mfano wa pete kina- 
chopigiliwa kwenye mlango na ambacho 
hupachikwa tumbuu na kufungwa kufuli. 

rezioi (resin): kundi la kampaundi mango 
au nusuhobela, ambazo hupatikana moja 
kwa moja toka kwa baadhi ya mimea 
kama utomvu. Hutumiwa katika tiba na 
vanishi. 

ribai (interest): kiasi cha fedha kina- 
chotozwa au kinacholipwa kwa ajili ya 
matumizi ya fedha. Kwa mfano, Benki ya 
Tciifa ya Biashara hutoa riba ya 25% kwa 
mwaka. Mteja akiweka benki kiasi cha Sh. 
100.00 kwa mwaka, basi riba atakayopata 
ni Sh. 25.00. 

riba. peia (compound interest/expone- 
ntial interest): riba inayokokotolewa 
kv/enye mtaji na riba inayotokana nao. 

riba sahili (simple interest): riba a- 
mloayo fedha ambayo hulipiwa riba 
hubakia hiyohiyo wakati wote wa kipindi 
cha mkopo. 

ribiti (rivet): pini ya metali au bolti 
ya kupitisha kwenye matundu katika 
mabamba mawili au zaidi na kuyashikiza 
pamoja, ikiwa na kichwa upande mmoja 
na mwisho wa pili ukipigwa nyundo kuwa 
na kichwa baada ya kuchomekezwa. 

ribofiavmi (riboflavin/riboflavine): ki- 
tu chenye vitamini B-tata, C 17 H 20 N 4 O 6 , 
kinachopatikana kwenye maziwa, nyama 
mbichi, mayai, mboga mbichi, n.k., na 
ambacho ni muhimu kwa ukuaji. Ni vita- 
mini njano inayomumunyika majini. Pia: 
vitammi B 2 

ribosi (ribose): sukari pentosi ambayo iko 
kabika umbo isomeria ya arabinosi. Hu- 
patikana kwenye RNA na riboflavini. Fo- 
mula: CH^OH^CH OH^aCHO. 

ribosomi (ribosome): gimba duchu la 
kilmlungo kwenye uteseli wa seli zote. 



riketi 


271 


roboti 


Ribosomu husanisi protini kutoka katika 
asidi amino. 

riketi (rickets): ugonjwa uifanyayo mi- 
fupa kuwa miororo, kupinda miguu na 
mgongo, kifua kutokeza mbele na fuvu 
la kichwa kuwa na umbo baya. Hu- 
sababishwa na upungufu wa madini ya 
kalisi mwilini. 

rilei (relay): kitumi cha umeme amba- 
cho hutumia mkondo mdogo wa mneme 
kudhibiti mVoudo mkubwa wa umeme 
kwenye saketi nyingine kwa kuwasha 
au kuuzima. Rilei za umeme hutu- 
mia sumakuumeme kuwasha na kuzima 
swichi. 

rima (reamer)■. 1. kifaa cha duara chenye 
hesi au menomeno kwa ajili ya kumalizia 
au kupanulia matundu yaliyopekechwa 
kwenye metali. 2. zana itumikayo kusa- 
wazishia tundu lililotobolewa kwa kekee, 
kerezo, n.k., ili kupata kipimo sahihi. 

rimii (rim): 1. ukingo wa nje, size=35mm 
mpaka au pambizo hasa ya kiolwa duara. 
2 . sehemu duara ya gurudumu^ mbali 
kabisa na ekseli. 





rimu 

rinda (pleat): mkunjo wa nguo unao- 
pindwa kwa ndani na kufanyiza peto 
tabaka. 

rindima (resonate): kurudia sauti au ku- 
sababisha urudiaji wa sauti na kuie- 
ndeleza. 

riostati (rbeostat): tazama: resista geu- 
geu, resista badilifu 

riostati owevu (liguid rheostat): kiki- 


nzani kinachobadilika na elementi ya uki- 
nzani ni kiowevu cha metali. 

risasi^ (huUet): kipande mviringo au 
chongefu kinachotupwa na kurushwa toka 
kwenye raifo au bastola. 

risasi^ (lead). metali buluu kijivu, nzito, 
laini kiasi, pengine hupatikana kiasilia, 
lakini hasa ikiwa imeunganika kama sa- 
Ifidi katika galena. Alama yake ni Pb; 
uzani atomia; 207.19; namba atomia: 82; 
graviti mahususi: 11.34 kunako 20°. Pia: 
plumbi 

RNA (RNA): huwakilisha asidi ribonyu- 
kilia, asidi nyukilia. Sukari ni ribosi. Besi 
katika kila nyukiliotidi ni moja ya: urasili, 
sitosini, aderuni na gwanini. lilkufu ■wa 
nyukiliotidi hufanyiza utepe mmoja. RNA 
hupatikana kwenye viini na uteseli, ya 
seli. Tepe za RNA hufanyizwa kwenye 
kiini kutoka kwa DNA, ikapelekwa kwa 
uteseli, na kisha ribosomu huunganishwa 
na RNA. Ribosomu hujongea kunako 
utepe wa RNA na kufanyiza poHpeptidi; 
muundo wa polipeptidi hudhibitiwa na 
RNA. 

robo (quarter): moja ya sehemu nne sawa 
za kitu kimoja. 

roboduara (quadrant): sehemu \ iliyo- 
tengwa kwa nusuvipenyo viwili. 



Foboduara 


robota (hale): bunda kubwa la nyasikavu, 
mabua au sufi ya pamba na kondoo. 

roboti (rohot): mashine ambayo inaweza 
kujongea na kufanya baadhi ya kazi za bi- 
nadamu, na aghalabu hudhitiwa kwa ku- 
tumia kompyuta. 



robotikia 


272 


nidufio 


robotikia (robotics): mtaala wa ute- 
ngenezaji na utumiaji wa maroboti. 

roda (pulley): gurudumu ambalo juu yake 
hupita mfuo kama wa mnyororo. Gu- 
rudumu hilo huzunguka kwenye pini ili- 
yofungwa kwenye fremu. Hutumika ku- 
nyanyulia vitu vizito au kuvutia violwa. 
Pia: kapi - 



mifano ya roda 

roda fuasi (dviven pulley): roda baa- 
dia ambayo wakati toki hawilishi ina- 
potumika upande ambao mkanda xm- 
akaribia hukaza, na upande ambao 
mkanda tinatoka kwenye roda fuasi 
hulegea. Pia: kapifuasi 

roda hawilishi (driver pulley): kapi 
hawilishi ambayo wakati toki hawilishi 
inapotumika, upande wa mkanda unaoiso- 
gelea au unaoikaxibia hukaza na upande 
wa nakanda unaotoka kwenye roda haw- 
ilishi hulegea. Pia: kapi hawilishi 

rodanyingi na kamba (block and 
tackle): roda kadhaa zinazotumiwa kui- 
nulia vitu au mizigo. 

rodoniti (rhodonite): madini nyekundu 
waridi, manganizi siliketi MnSiOa. 

roketi (vocket): 1. kibumba au gari 
la angani linalopelekwa angani kwenye 
obiti kwa kuchoma fueli. 2, kitumi ki- 
nachojiendesha, hasa mcheduara wenye 
mchanganyiko wa vilipuzi mango, nacho 
hutumiwa katika fataki, kama ishara ya 
kutingwa, meli za uvuvi, n.k. 

rombasi (rhomhus): msambamba wa 


pembe mshazari wenye pande nne zina- 
zolingana. Linganisha na mstatili. 



rombasi 

rombia (rhombic): 1. -enye kuhusiana na, 
au -enye umbo la rombasi. 2. jina jingine 
h. othorombia. 

rosini (rosin): dutu kaharabu ng’avu 
na kechu inayotokezea katika mwevusho 
wa tapentini oleoresini ghafi. Hutumiwa 
katika utengenezaji wa vanishi, nyino za 
uchapaji na lakiri, pamoja na kuganga 
miyongo ya ala za nyuzi. 

rota (rotor): 1. sehemu ya mashine ina- 
yozunguka kinyume na kituami. 2. mfumo 
wa vijaribosihewa vinavyozunguka kama 
vile vijaribosihewa vya helikopta au vya 
kompresa ya injini ya jeti. 

rotenoni (rotenone): kampaundi hetero- 
saikilia sumu, nyeupe na fuwelia ina- 
yomumunyuka majini, C23H22O6, ina- 
yopatikana kwenye mizizi ya mderisi. 
E[utumiwa katika viuwadudu fulani, na 
hutibu upele na matekenya. 

rovn (goitre): hali ya kitiba ambamo thi- 
roidi mbele ya shingo hufutuka pengine 
kutokana na mwili kukosa dutu fulani za 
kemikali, hasa iodini, yaani madini joto. 

rnba (liver fluke): moja kati ya nema- 
todi anuai kama Fasciola hepaiica ambaye 
hudusia kwenye virija vya ini na nyongo 
ya binadamu na mifugo. 

rudufia (reciprocate): tendo la kwenda 
rabele na nyuma au juu na chini kufuata 
rastari kama pistoni ya injini ifanyavyo. 

niduflo (reciprocation): hali ya kwenda 



rudufu 


273 


ruwazagae 


mbele na nyuma au juu na chini kufu- 
ata mstari mnyoofu kama inavyofanyika 
katika mashine. Pistoni ya injini ni mfano 
mzuri wa kuelezea mwendo huu. 

rudufu (duplicate): fanya kitu kwa 
kuongeza kitu kingine kama hicho; nakili. 
Kwa mfano, kwa kutinnia karatasi ya 
kaboni unaweza kurudufia kwa idadi una- 
yopenda. 

rufldadi (pitch): idadi ya rufimara zilizo- 
taipiwa au kuchapwa kwa kila inchi. 

ruflmara (character): alama itumiwayo 
katika mfumo wa kuandika, kama vile 
herufi ya alfabeti, ishara, n.k. 

rula (ruler}. ala ya pau ya metali, pla- 
stiki, mti, n.k., ihyonyooka maalumu kwa 
kupimia vipimo vya urefu na kuchorea 
mistari minyoofii. 



rula metali (metalic ruler}. aina ya 
rula iliyotengenezwa kwa metali ya chuma 
felejL Hutumika kupimia vipimo na ku- 
chorea mistari minyoofu. Pia: rula feleji 


runda (accumulate): kusanya vitu, au 
dutu pamoja. 

rundojoto (thermopile): tazama: the- 
mopali 

rusu^ (course}. kusanyiko la mawe, mato- 
fali au vitu kama hivyo yakiandamana 
mtambaa ndani ya ukuta, au uso wa 
jengo, n.k. 

rusu^ (pinworm): mnmyoo nematoda 
mdogo, Enterobius vermicularis, anayeka- 
lia utumbo na kuhamia kwenye puru na 
mkimdu hasa kwa watoto. 

rutubifu (fertUe}. enye virutubisho vyote 
muhimu kwa ustawi wa mimea hususani 
madini, mboji n.k. 

ruwaza (pattem): mpangilio wenye tara- 
tibu wa namba, maumbo au viambato 
vingine kwa mujibu wa kanuni fulani. 

ruwazagae (tesseUation/filing}. ruwaza 
ya vigae. Awafi ilirejea tu kwa raeko la 
vigae vya mrabasawa, lakini sasa inahu- 
sisha hata umbo lolote (au maumbo yo- 
yote) ambayo hujirudia katika mpango li- 
nganifu na bila kuacha mapengo. 


saa 


274 


safiri 


S,s 


saa^ (clock): kifaa cha kupimia muda. 



saa 

saa^ (hour): muda unaochukua dakika si- 
tini au sekunde 3600 ; sehemu moja ya 
ishirini na nne inayokamilisha siku. 

saa ima (stop watch): saa inayoweza 
kuanzishwa na kusimamishwa kwa kubo- 
nyeza kifungo au wenzo jongefu. Hutu- 
miwa kwa ajili ya mbio na mashindano 
ambayo hayana budi kupimwa muda kwa 
usahihi. 

saampaka (chronometer): saa sahihi 
sana iliyobtmiwa kwa matumizi ya ba- 
harini. Muda halisi huhitajika kwa ajili ya 
kutafuta nafasi au mahali meli ilipo. 

saa mshumaa (candle clock): kitumi cha 
kuhesabia wakati. 



saa msbumaa 


sababisha (cause): fanya jambo au hali 
itokee na kuwapo. 

sababu (cause): kisa cha tukio. 


sabudivisheni (suhdivision): mgawanyo 
mdogo wa moja ya makundi makuu ya 
himaya ya mimea (ufalme wa mimea). 

sabiifamilia (subfamily): aina ya jenera 
husiani ndani ya familia. 

sabiini (soap): chumvi ya metali na asidi 
mafuta. Sabuni hutengenezwa kwa amali 
ya alikali kwa mafuta. 

sabiioda (suborder): nusuoda au aina ya 
familia husianifu ndani ya oda. 

sabiiseti (subset): seti iliyo ndani ya seti; 
seti B ambayo memba zake zimo ndani ya 
seti A. Hivyo, B ni sabuseti ya A. Kwa 
kifupi huandikwa B C A,... Alama yake ni 
C. 

sadi (surd): jumla yenye vipeuo visivyo- 
wiana vya namba moja au zaidi, kama vile 
2v^ -h = 6. 

sadi mtajovipeo (binomial surds): poli- 
nomia yenye namba mbili ambapo katika 
ncimba hizo kuna angalau moja ambayo 
ni sadi. 

sadlfia (genetic): -enye kuhusiana na 
jenetiki, au jene ya asili ya kitu. 

sadlfu (incident): -enye kukutana, ku- 
dtita, au kuanguka kwenye uso, k.m., 
mwali sadifu (mwali mtuo) wa nuru. Pia: 
mtuo, 

safi (clean): -asiokuwa na uchafu au ba- 
kteria; menyu. 

safl'ri (travel): enda toka sehemu moja 
hadi nyingine; enda kwa kufuata njia. 



saflrisha 


275 


saketi 


Kwa mfano, dunia husafiri kuzunguka 
jua, motokaa husafiri toka mji mmoja 
hadi mwingine. 

safirisha (convey): chukua au hawilisha 
kitu. 

safisha ( refine ): fanya kuwa men^m kadiri 
inavyowezekana. Kwa mfano, sukari 
husafishwa kuondoa matmzi ya mmea 
yasiyotakiwa; metali husafishwa kuondoa 
takataka, n.k. 

safu (column): mpangilio wima. 

safnra (hookworm): minyoo nematodi 
wanyonyao damu kama vile Ancylostoma 
duodenale na Nector americanus, Safura 
ni vidusia kwenye utumbo wa binadamu 
na wanyama. 

safu ya hewa ( column of air ): mitetemo 
ya safu za hewa katika ogani (kinanda) 
au ala nyingine za sauti mbalimbali zina- 
zofafanuliwa kuwa ni chanzo msingi cha 
sauti. Pia: mwimo hewa» 

sahani (disc): bambaduara la metali, 
ubao, n.k., ambalo aghalabu ni jembamba 
na duara, k.m., sahani ya santuri. 

sahani ya breki (brake disc)\ bamba- 
duara linalozimguka na gurudumu dhidi 
ya viganja ili kufanya msuguano. 



sahani ya breki 

sahihi (accurate): -siokuwa na kosa, ka- 
soro, wala hitilafu. 

sahili (simple): -siokuwa na sehemu au 
mchanganyiko wa viambato, na epesi ku- 
tumia au kuendesha. 


sahilisha (simplify): fanya kuwa nyepesi 
kutumia au kufanya. 

saho ( mmen ): tumbo la kwanza la 
wanyama wacheuao, likiwa karibu na 
kizingatumbo. 

saikilia (cyclic): -enye kuhusika na ka- 
mpaundi ambazo fomula-muundo wake 
una mtungo au pete ya atomi iliyofungwa. 

saiko ( cycle )\ mabadiliko na matukio 
ambayo hayana mwanzo wala mwisho, 
lakini huja yakifuatana, hivyo kwamba 
yanarudiwa mfululizo. Michakato yote 
ya maumbile ya asili hufuata saiko, 
vinginevyo mchakato asilia ungefikia 
mwisho. 

saitolojia ( cytology ): mtaala wa seli za 
wanyama na mimea ukiwa rd pamoja na 
muundo, kazi na uumbikaji wake. 

saizi (size): tazama: kiliego 

sajaria (surgery): utaalamu au kazi ya 
kuganga maradhi, majeraha au maatil- 
ifu kwa upasuaji, hasa kwa kutumia ala, 
ambao ni pamoja na kukata ngozi na 
nyama. 

sajili (record): kuandika na kuonyesha 
hoja za kweli kutokana na yale uliyo- 
yachunguza kama kumbtikumbu. 

sakafu mfuto (jointless flooring): sa- 
kafu ambayo uso wake umesaki kwa ulaini 
na hakuna sehemu ambayo sakafu yake 
imetokeza au kiungo chake kinaonekana. 

sakafu ya mawe (stone floor): aina ya 
sakafu iliyotengenezwa kwa mawe au zege, 
kisha juu yake pakawekelewa saruji ili 
kuleta ulaini. 

saketi ( circuit ): njia kamilifu ya mkondo 
wa mneme, pamoja na chanzo cha 
mkondo huo, kapasita, resista, n.k., zina- 
zokuwamo ndani yake. 



saketi fuasi 


276 


sambo 


saketi fuasi (secondary circuit): saketi 
ambamo kani mwendotimeme (k.m.u) 
hudukizwa na muachano wa mkondo wa 
umeme kwenye saketi nyingine saketi ya 
msmgi. 

saketi mfulizo (series circuit): saketi 
ambamo sehemu zote zimeunganishwa 
moja baada ya nyingine, hivyo kwamba 
mkondo uleule wa umeme hutiririka 
kupita ndani ya kila sehemu. 

saketi mkato (short circuit): unganisho 
la umeme lenye dosari ambalo hufanya 
umeme kutiririka kufuata njia potofu, na 
hivyo kufanya usiwepo ugavi wa umeme. 
Pia: saketi potofu. 

saketi potofu (short circuit): tazama: 
saketi mkato 

saketi sambamba (paraiell circuit): 
mfumo kuunganisha viambato au ele- 
menti za saketi kwa namna ambayo voltej 
kutambuka .ncha zake ni sawa. 

saketi thabiti (stable circuit): saketi a- 
.mbayo haitoi tija ya mibembeo isiyohita- 
jika chini ya hali yoyote ya utendaji. 

saketi wazi (open circuit): saketi a- 
mbamo mkondo wa umeme hukatishwa 
kwenye sehemu fulani ili usiendelee ku- 
tiririka. 

saketi ya kusisima (smoothing cir- 
cuit): saketi itmnikayo kwa madhumuni 
ya kupunguza tambo ya mutia. 

saketi ya mzigo (load circuit): saketi 
ya zatokeo la mashine yeyote ya \imeme, 
jenereta, kipokezigavi, n.k. 

sakihewa (airtight): -enye kubana kabisa 
kiasi kwamba hewa haiwezi kuingia au ku- 
toka. 

sakitu (frost). dutu nyeupe ya unga- 
unga (umande ulioganda) inayofanyizwa 
upande wa nje wa nyuso za vitu wakati 


halijoto ya hewa inapokuwa chini ya ki- 
wajigo cha kuganda. 

sadfai (sulphur): dutu sahili (elementi) a- 
mbayo hupatikana katika namna nyingi, 
hususani unga mwepesi wa njano. Alaima: 
S; uzani atomia: 32.064; namba atomia: 
16; graviti mahususi: 2.07 katika 20 °C. 

salfati (sulphate) 1 . radikali ya asidi sa- 
Ifuria (H2SO4); pia ni chumvi yoyote ile 
kutokana na metali na asidi salfuria, k.m., 
natiri salfati, Na^SO^. 2 . chumvi au esta 
ya asidi salfuria. Radikali SO 4 ^ 

salfiti (sulphite): raclikali ya asidi ya salfa 
(H2SO3); chumvi yoyote inayotokana na 
metali na asidi ya salfa, k.m., natiri salfiti 
N^i^SOa. Radikali SOj^ 

sama (summer) kiangazi, hasa kwa nchi 
zenye baridi ambapo jua huwa la ku- 
tosha. Ni kipindi baina ya mpukutisho na 
msjchipuo. Pia: majirajoto 

samaki (fi^) mnyama anayeishi majini, 
aghalabu akiwa na mbwabwa, mashavu 
hali amefunikwa na magamba. Hutumia 
mapezi na mkia wake kuogelea. Kuna 
samaki mifupa (k.m., sangara, changu), 
na, samaki gegedu (k.m., papa, tenga. 



samani mifumo (systems fumiture) 
fanicha zilizobuniwa kuwekesha vifaa 
vya kompyuta kwa lengo la kuimarisha 
mafaili kwenye diski ngumu. 

sambamba (parallel): bega kwa bega bila 
kukutana. 

sambo (chord) nota kadhaa za muziki zi- 



samli 


277 


saruji 


nazokwenda pamoja. 

samli (ghee): siagi iliyoyeyushwa kutokana 
na maziwa ya ng’ombe au nyati, nayo 
hutumiwa kwa kupikia. 

sampuli (sample): idadi ndogo ya kip- 
imo au thamani ambayo huchukuliwa 
kuwakilisha populesheni (jumla ya vyote 
ambamo sampuli imetwaliwa). Kutokana 
na sampuli kubashiri kiakili huweza ku- 
fanywa kuhusu populesheni hiyo. 

sampuli nasibu (random sample): 
mtajo katika takwimu unaoonyesha se- 
hemu ya populesheni ambayo imecha- 
guliwa kuwakilisha nzima, huku kila 
namba ikiwa na nafasi sawa ya kucha- 
guliwa. 

sanduku (case): boksi, fuko au kiwekeo 
cha kutunzia au kuchukulia vitu vya 
mbao, ngozi, plastiki, metali, n.k. 

sanifu (design): unda kwa mpangilio 
maridhawa wa michoro au plani ya awali 
ili kufafanua jinsi kitu (k.m. mtambo, 
jengo, n.k.) kitakavyojengwa, au jinsi ki- 
takavyoundwa. 

sanisi (synthesize): unganisha au saba- 
bisha kuunganika kuwa kitu kizima, hasa 
kemikali. 

sanisia (synthetic): -enye kuhusiana na 
kampaundi za kemikali, rezini, mipira, 
n.k., zilizotengenezwa kwa mmenyuko 
kemikalia kwenye maabara au Idwanda 
cha kemikali, kinyume na zile asilia. 

sanjari (streamline): mstari wa mwendo 
ndani ya giligili; njia halisi ya che- 
mbechembe ndani ya masi ya giligili 
inayotiririka ambayo mwendo wake ni 
thabiti. 

sanjari ya pau (train of rods): seti 
ya pau za rangi (pau Kusenaire, kadhia 
rangi) zilizowekwa ncha kwa ncha. 


santuri (gramaphone): kifaa ambacho 
huweza kubadili taarifa au maelezo yali- 
yohifadhiwa kwenye rekodi kuwa sauti 
asilia, muziki awali, n.k. Pia: gramafoni 

sapentini (serpentine): yoyote yale ya 
madini kadhaa fuasi, yenye magnesi si- 
likati hidria, yenye rangi kijani hadi 
meusi na yanayonata yakishikwa. Fomula: 
MgaSiOs.^HsO. 

sarafu (coin): duara au kipande me- 
tali kama vile fedha, shaba, dhahabu, 
n.k.,*kilichopigwa chapa na kuhalalishwa 
na serikali kutumika kama thamani ya 
ubadilishanaji wa vitu. 

sarara (sirloin): nyama laini zinazoambaa 
pambizoni mwa uti wa mgongo mbele ya 
tako hadi karibu na bega. 

Sarateni (Satum): sayari kabambe ya 
sita toka kwenye jua, nayo ina kipenyo 
cha 115,200km, umbali wastani wa 141, 
760,000 km toka kwenye jua, na muhula 
wa mzunguko wake mmoja ni miaka 29.5. 
Sayari hii ina miezi kumi na imezingirwa 
na mfululizo wa pete bapa nyembamba. 
Ni sayari ya pili kwa ukubwa katika 
mfumo wa jua. 

sare (uniform): -enye kasi, velositi, au 
mchapuko ambao haubadiliki na muda; 
au umbo, rangi, sura, au kipimo amba- 
cho ni kilekile kwa kioiwa kizima. Kwa 
mfano, bomba la maji lenye kipenyo sare 
lina kipenyo kilekile pote katika marefu 
yake. Pia: linganifu 

sarifu (seal): funga au ziba kwa kuunga- 
nisha ncha au kwa kalafati., 

saruji (cement): aina ya udongo laini 
kama ungaunga ambao umeandaliwa ki- 
taalamu kutokana na mchanganyiko wa 
dutu kadhaa kama vile udongo wa 
mfinyanzi, jasi, chokaa, mawe, kabonati, 
n.k. Hutumika kutengenezea matofali na 
kujengea majengo. Pia: sementL 



saruji hidrolia 


278 


sehemu halisi 


saruji hidrolia (hydranlic cement): 
saruji ambayo huimarika au huwa ma- 
dhubuti inapogusana na maji. Pia: se- 
menti hidrodia 

sauti (sound )-J hisia ya kifiziolojia ina- 
yotolewa na '^ogani ya kusikizia wakati 
mawimbi ftilani yanapofanyizwa katika 
mazingira hewani au midia nyingine 
ya kunyumbuka kutokana na gimba. 
linalotetema. 

sautisare (harmonic): kizidisho cha re- 
jeo cha marudio yaliyotajwa, hivyo saiko 
au mibembeo 256,512, 768 ni sautisare 
za kwanza, pili na tatu za saiko 256 kwa 
sekunde. 

sautisare shufwa (even harmonic): 
sautisare ambayo ni kigawe shufwa cha 
marudio msingi. 

sawa (same): 1 . sio tofauti; mshabaha. 2 . 
-enye kuhusika na kundi moja pana au - 
enye sifa moja ya pamoja. Kwa mfano, 
maumbo ambayo yote yana pande tatu 
sawa kwa sifa hiyo hupewa jina pembe- 
tatu. Yawe^kana yakatofautiana kilingo, 
pembe zan ,na urefu wa pande zao. 

sawasawa (exact): bila kosa, sahihi. 
Namba moja huweza kugawanywa kwa 
nyingine sawasawa kama hakuna- baki. 
Kwa mfano, 16 huweza kugawanywa 
sawasawa kwa 4. 

sawazisha (round): chonga namba hata 
kuwa ya kiwango fulani cha usahihi. Kwa 
mfano, 2587 ikisawazishwa kuwa kumi la 
karibu ni 2590. 

sawia (simultaneous): (kwa matukio 
mawili) -enye kutokea wakati mmoja, 
k.m., mawe mawili yaliyoshikwa mkono 
mmoja, hudondoka sawia yanapoachiwa. 

sawiri (plot): mchakato wa kuweka nukta 
ambazo kwa kawaida huelezwa katika 
namna ya majira, k.m., (2,3). Hizo nukta 


husawiriwa kwa kurejea mistari miwili 
iliyo pembe mraba iitwayo majira. 

sayansi (science): mtaala wa maarifa 
yanayoweza kufanya mfumo na ambao 
kwa kawaida hutegemea kuona na ku- 
jaribisha hoja, na kutoa sheria asilia za 
jumla. 

sayiansi kimu (domestic science): mta- 
ala wa kitaaluma wa upishi, usafi, 
ushonaji, na kazi za nyumbani. 

sayari (planet): moja kati ya magimba 
kumi na moja ya angani yanayolizu- 
nj;uka jua, na yanayong’aa kutokana 
na nuru iliyoakisiwa. Sayari hizi ni ^ 
baki Ng’andu/Zuhura; Dunia, Mirihi, 
Sumbula, Sarateni, Zohali, Kausi, na 
Utaridi. 

seba (sehum): mchozo kama mafuta unao- 
chozwa na tezi 3 «i mafunta. Pia: mafunta 

sehemisha (fractionate): fanya iwe ka- 
tika sehemu baidi zilizomo. 

sehemu’ (fraction): namba (k.m., f, |, 
'0.27) amteyo ni matokeo ya kugawa 
namba mbili ambapo asili ni kubwa zaidi- 

sehemu^ / section): baadhi au kiasi fulani 
cha kitu. 

sehemuduara (sectorf. sehemu 3 ^ duara 
ili.youndwa na nusu vipenyo viwili. Pia: 
kipiara. 



sehemu guni (improper fraction): se- 
hemu iliyo na kiasi kikubwa kuliko asili, 
k.m., I f, n.k. 

sehemu halisi (proper fraction): sehemu 



sehemii kawaida 


279 


seleni 


ambapo kiasi ni ptingufu ya asili. Kwa 
mfano, | | na | ni seheniu halisi. 

sehemn kawaida (common fmction): 
sehemu ambayo kiasi na asili yake zote 
zina namba kamili; seheniu ambayo ni 
pungufu ya 1. Kwa mfano - | / y'^ni se- 
hemu kamili. 

sehemii kmi za pembetatu (principal 
parts of a triangle): pande na pembe 
za ndani za pembetatu. 

sehemii moja (nnit fraction): sehemu 
yenye 1 kama kiasi na ambayo asili yake 
ni nambakamili isipokuwa 0, (sifuri). 

sehemii mtambiiko ( cross section): 
mchoro wa uso uliofanywa kwa kukatisha 
kitu, hasa katika pembe mraba, kwenye 
urefu wake. 



sehemti mtambuko 

sehemu pia (conic section): mchirizo 
uliofanyizwa kwa kukatishana kwa bapa 
na pia wima duara, duaradufu, parabola. 

sehemii sahili ( simpie fraction ): ta- 
zama: sehemii kawaida. 

sehema wakilishi (SW) ( representa-^ 
tive fraction ( RF )): sehemu ndogo 
inayofananishwa na sehemu halisi. Kwa 
mfano, kipimio kinapoonyesha 1:100, hiki 
ni kipimio wakilishi. 

sehemii ya desimali ( decimal /mc» 
tion): sehemu yenye kipeo cha 10 kama 
asili. Kwa kawaida asili haiandikwi ila 
huonyeshwa kwa nukta ya desimali. 
Nukta huwekwa baina ya kizio cha namba 
na kiasi. Idadi ya namba baada ya nukta 
ya desimali ni sawa na kipeo cha 10 cha 


asili. Kwa mfano 12.015 == 12015/1000, 
0.004 ^ 4/1000. 

seisimografu (seismograph): ala ya 
kurekodi matetemeko, nayo hufanyiza 
seisimogramu zinazoonyesha tambo ya 
mitetemeko. 

sekanti (secant): mstari mnyoofu ukatao 
duara au mchirizo. 2. tazama uwiano wa 
trigonometria. 



sekenene / sty): uvimbe kwenye ukingo wa 
ukope, ambao huchonyota kama jipu. 

sekunde / second): moja ya sitini ya muda 
wa dakika moja. Alama yake ni: 5. 

selaji (phagocyte): seli nyeupe ya damu, 
aghalabu yenye viini kadhaa, yenye 
uwezo wa kwenda kama amiba. Se- 
laji ni muhimu katika kukinga wanyama 
dhidi ya mashambulio ya bakteria kwani 
huwazingira na kuwameng’enya. Pia: 
fagositi 

seleni (selenium): elementi simetali a- 
mbayo hupatikana ikiwa namna kadhaa 
za alotropia. Hupatikana huria kwenye 
maeneo ya zaha na kwenye mitapo ya 
salfa, hasa nyengwe. Aina ya kawaida 
ni mango kijivu fuwelia ambayo ni piti- 
shinuru, voltanuru, na nusupitishi. Hutu- 
miwa kwenye selinuru, selijua, na kwenye 
zerografia. Alama: Se; namba atomia: 
34; uzani atomia: 78.96; valensi; 2, 4 
au 6; densiti husianifu 4.79 (kijivu); ki- 
wango cha kuyeyuka: 217°C; kiwango cha 
kuchemka; 684.9°C kwa seleni kijivu. 



seleri 


280 


seli nyekimdii ya damii 


seleri ( celery )\ mboga yenye mashina me- 
upe na umbo la karoti. 

seli (ceU)\ 1 . chombo kinachotoa umeme 
ambacho huwa kizima au sehemu ya 
betri ya volt a. Kwa kawaida huwa ni 
mabamba mawili kila moja la metali to- 
fauti, ndani ya jaa lenye asidi chapwa au 
elektroliti nyingine. 2. muundo wa mmea 
au mnyama, aghalabu unaoonekana kwa 
hadubini ukiwa na nyukilia na mata ya 
uteseli vilivyowekwa kwenye utando nusu- 
penyevu na ukuta wa seli kwenye mimea; 
kizio cha muundo wa maisha ya mimea na 
wanyama. 

seli bwete ( inert cell )\ seli msingi ambayo 
ina kemikali na viambato kadhaa muhimu 
vikiwa katika hali mango, lakini huanza 
kazi baada ya kuongezewa maji kusudi 
ipate elektroliti. 

seii Danieli ( Daniel cell )\ seli ya msingi 
inayotoa volti 1 iliyotengenezwa kwa 
kathodi ya zinki iliyotiwa kwenye asidi 
salfuria na anodi ya shaba iliyotiwa 
kwenye kupri salfati hali elektroliti mbili 
hizi zikiwa zimetengwa kwa chungu au 
gudulia yavuyavu. Imeitwa kwa heshima 
ya mfizikia wa Kiingereza aliyeitwa John 
Daniel (1790-1845). 

seli elektrolitia (electrolytic cell)\ seli 
ambayo elektrolisisi hutendeka kama ma- 
tokeo ya kupitishwa kwa mkondo wa 
umeme. 

seli fnasi (secondary ceU)\ seli ya volta 
ambayo inaweza kutiwa chaji kwa kupi- 
tisha mkondo wa umeme ndani yake 
kinyume na mwelekeo wa kani mwendo- 
umeme, na hivyo inaweza kutumiwa kuwa 
kifaa cha kuhifadhia nishati ya umeme. 

seli gesi ( gas cell )\ seli ya galvani ambamo 
angalau moja ya vimenyukaji ni gesi. 

seli jinsia ( sex cell )\ tazama: gameti 

seli Jiaa (solar cell)\ chombo chochote 


ambacho hugeuza nishati ya jua (nuru, 
jot:o, n.k.) kuwa nishati ya umeme. Mi- 
fano ambayo inaweza kujumuishwa ni 
nu.suvipitishio ambavyo hufanya kazi kwa 
athari ya umemenuru na jotouwili au nm- 
dojoto. 

seli kavu (dry cell)\ seli msingi ambamo 
ehiktroliti ni namna ya lahamu au iliyo- 
gangwa kwa namna fulani kuzuia isivuje 
au kutiririka. 



seli kavu 

seli linzi (guard cells)\ mojawapo ya seli 
mbili za juujuu ambazo huzinga tundu la 
stomata, na kwa kawaida husababisha ku- 
funga na kufunguka kwa tundu hilo. 

seli msiogi ( primary cell )\ kitumi a- 
mbacho huzalisha mtiririko wa chaji ya 
umeme, kwa njia ya mmenyrdco wa 
kemikali. Seli hii huwa na vipande viwili 
vya metali tofauti, katika asidi au alikali 
iliyomo ndani ya chombo. 

selimwili (somatic cell)\ seli yoyote ya 
mivili ambayo si seli ya uzazi. 

selirturn ( photocell )\ tazama: seli ya 
iimemeiiiirii 

seli uyekimciii ya damu ( red blood 
cell )\ (kwa vetebrata) seli yenye umbo 
la ubamba bapa, yenye hemoglobini a- 
mbayo huipa damu rangi nyekundu. Seh 
nyekundu za damu zina uteseli na utando, 
laldni kwa mamalia hazina kiini; zinaishi 
kw^a takribani miezi minne (siku 120). Seli 
hizi ni nyumbufu, na huumbuliwa kirahisi 
ili kupenyeza kwenye kapilari kwani ha- 
zina uwezo wa kwenda. Kwa wanadamu 
kuna kiasi cha seli nyekundu milioni tano 



seii nyeupe ya dama 


281 


sensitometa 


za damu kwenye Imm^ ya damu. 

seli ayeupe ya damu (white blood 
cell): (katika damu ya wanyama) seli 
bila ya maunzi ya rangi. Kwa vetebrata 
huweza kuwa fagosaiti au limfosaiti. Kwa 
wanadamu seli nyeupe za damu ziko kiasi 
cha 7,000 katika Imm^ ya damu. 

selmyiugi (multicellular): -lioundwa au 
-Houmbika kwa seli nyingi. 

seii owevu (wet cell): seli msingi ambamo 
elektroliti ni kiowevu. 

seli sahili (simple cell): seli au betri am- 
bayo haina utata au vitu vingi ndani yake. 

seli sauif u (standard cell): seli ya umeme 
iliyotumika kama marejeo ya volteji san- 
ifu. Pia: seli kigezo, 

seli ya asidi risasi (lead acid cell): aina 
ya kilimbikizi ambacho ndani yake mna 
kathodi za sifongo ya risasi na anodi za 
plumbi dioksaidi. Pia mna asidi salfuria 
chapwa itumikayo kama elektroliti. 

seli ya fueli (fvel cell): seli inayotoa 
umeme kwa njia ya oksidisho ya fueli 
kwa kugeuza waziwazi nishati ya kemikali 
kuwa nishati ya umeme. Seli hii hufanana 
na kilimbikizi lakini badala ya kutiwa 
chaji tena kwa nishati ya umeme, yenyewe 
huwekewa fueli mpya. 

seii ya Lekilanchi (Leclanche cell): seli 
ya msingi inayotoa volti 1.5, na am- 
bayo imetengenezwa kwa anodi ya kaboni 
na kuzingiwa na mchanganyiko wa man- 
ganizi dioksidi na podapoda za kaboni 
katika chungu au kigudulia yavuyavu. Na- 
cho huwekwa kwenye jaa yenye elektroliti 
ya mmumunyo wa amoniamu kloridi am- 
bayo pia ina kathodi ya zinki. Wakati 
saketi ya nje inapokuwa imekamilika, 
mkondo wa umeme huanza kutiririka 
huku ioni za klorini kwenye elektroliti 
zikianza kusogea kuelekea elektrodi ya 


zinki na ioni za amonia zikisogea kuelekea 
elektrodi za kaboni. 

seii ya nmemennrn (photoelectric cell): 
seli ya nuru itumikayo kwa ajili ya 
ugunduzi na upimaji wa nuru, ikiwa ni 
pamoja na minururisho mingineyo. Hutu- 
mika katika mita mfiduo, na kamsa za 
vunjamajumba. 

Seisiasi (Celsius): kipimo cha halijoto 
chenye vizio mia moja kati ya (kiwango 
cha kuganda kwa maji) na lOO^ (kiwango 
cha kuchemka kwa ma ji). Kimepewa jina 
la mwanasayansi Mswidi, Selsiasi (1701 - 
1744). Awali kiliitwa kipimio sentigredi. 

seiuloidi (celluloid): maunzi angavu kama 
kioo na membamba kama karatasi, 

selulosi (cellulose): polima, mkufu kaboni 
ndefu ya glukosi. Molekuli za selu- 
losi hubabadika pamoja kufanya muundo 
thabiti. 

semeuti hidrolia (hydraulic cement): 
tazama: saruji hidroiia 

seminiferia (seminiferous): 1 . -enye ku- 
chukua au -enye shahawa 2. -enye kutoa 
au kuzaa mbegu. 

seng’enge (barbed wire): waya wenye 
ndoana pitani au mibamiba. 



sensa (census): hesabu rasmi ya wakazi wa 
mahali, au pengine hata vitu. 

sensitometa (sensitometer): chombo 
kwa ajili ya kupima unyeti wa mabamba 
nyeti au filamu za fotografia. 



sentensi 


282 


seti ambatika 


sentensi (sentence): ftingu la maneno 
au neno linalowakilisha tendo au jambo. 
Katika hisabati inaweza kuwa na numerali 
na alama nyinginezo. Sentensi inaweza 
kuwa kweli au uongo. 

sentensi ghalati (faise sentence): tamko 
la kihisabati ambalo si kweli. Tazama pia: 

sentesi kweli 

sentensi ilofimgwa (closed sentence): 
sentensi ya kihisabati ambayo ni sahihi au 
si sahihi. Kwa mfano, 3+4 = 7 au 3 + 4 = 8 . 

sentensi namba ( number sentence): 
sentensi ya kihisabati. Kwa mfano: 
7 + 2 = 9 ; 8 > 6 ; 4 + 0 = Hni sentensi za 
hisabati. 

sentensi wazi (open sentence): seritensi 
ambayo ukweli wake haujulikani, k.m., 
4 + 0 = 5 . 

senti (cent): kwa mia au sehemu ya mia. 

senti- (centi-): kiambishi awali cha kizio 
sawa na 10 “^ au 0 . 01 . Alama yake ni: c. 

sentigredi (centigrade): tazama: Selsi- 
asi. 

sentimita (centimetre): kipimo cha urefu 
ambacho thamani yake m asilimia moja 
ya mita ( 1 / 100 ). 

sepali (sepal}. kitu mfano wa jani katika 
dikotiledoni na kwa kawaida idadi yake 
huwa vitano. 



sepetu (shovel): chombo kilichotenge- 


nezwa kwa bamba la metali lililobonyea 
kiasi katikati, kisha nchani kukachome- 
kewa mpini wa mti. Hutumika kuchotea 
au kudbianganyia udongo, mchanga, sa- 
ruji, n.k. Pia: shepe beleshi 



sepetu 


septikemia (septicaemia): mojawapo ya 
magonjwa anuai yanayosababishwa na 
vidubini kwenye damu. Septikemia hu- 
sababisha halijoto kubwa na sehemu 
nyekundu mwilini. 

sereberamu (cereberum): sehemu ya 
mbele na kubwa kabisa ya ubongo, iki- 
dliibiti msogeo huria na kuratibu amali 



sereberamu 


seremala (caTrpenter): fundi anayetenge- 
neza samani hususani kutokana na mbao. 

ser<}reka (slide): kwenda mbele katika 
hiili ya kujiburuza kati ya nyuso mbili 
ZEi magimba yanayoteleza au kukwaruza. 
Tazama: msuguano wa kuserereka.’ 

seti / set): kundi au mtangamano wa vitu, 
herufi, namba, memba, n.k., ambapo kwa 
namna moja vina sifa inayovishirikisha. 
Iv/apo, k.m., memba ‘ zinawakilishwa na 
« 1 , 02 , 03 , ( 01 , 02 , 03 ...) = A huonye- 

sha kwamba zinahusika na seti A. 

seti ambatika (eguivalent sets): seti 
mbili zilizo na uhusiano wa kulinga- 
nishi ka, hivyo kwamba kila memba ya. seti 
moja ni sawa na memba ya seti nyingine. 



seti badili 


283 


shabu 


setl badili (replacement set): seti ya 
thamani ambazo hubadili kigeu katika 
mlinganyo au katika tamko lolote lile 
jingine la kihisabati. 

seti baidl (discrete set): seti ambayo 
haina nukta za aina moja. 

seti fafanuzi (well-defined set): seti ili- 
yoelezewa wazi kiasi kwamba inadhihirika 
kama kiambato chochote kile kimo au 
hakirao katika seti hiyo. 

seti iliyofungwa (closed set): seti ya 
nukta U katika narana ambapo kila 
nukta ya raalimbikizo ya J/ ni nukta ya 
U’, kikamilisho cha seti wazi. Pia: seti 
fungwa 

seti kapa (null set): tazama: seti tupu 

seti kweli (truth set): seti ya thamani a- 
mbayo kwayo sentensi au tamko ni kweli. 
Kwa mfano, [ ] ni siku za juma. Seti 

kweli ni {Jumapih, Jumatatu, Jumanne, 
Jmnatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi} 
Kiambato chochote cha seti hii ka.ma. 
kikiandikwa ndani ya kisanduku [ ] 

kitafanya sentensi kuwa kweli. 

setilaiti (satellite): gimba au chombo a- 
mbacho huenda kuzimguka sayari ka.ma. 
dimia. Pia: mwezi. 

seti mote (universal set): seti yenye vi- 
ambato vyote ambavyo vinafikiriwa. 

setindogo (subset): seti iliyomo au ina- 
yoweza kuwa ndani ya seti nyingine. 
Kwa mfano, wavulana katika darasa la 
wavulana na wasichana hufanya setindogo 
ya seti ya wanafunzi darasani. Namba 
shufwa hufanya setindogo ya seti ya 
namba nzima. Pia; sabuseti 

setindogo halisi (proper subset): se- 
tindogo yoyote ambayo ina viambato 
vichache kuliko seti kuu. Kwa mfano, 
Seti A — {ng’ombe, mbuzi, kondoo}. 
Setindogo halisi hapa ni {ng’ombe,} 


{mbuzi}, {kondoo}. {ng’ombe, mbuzi, 
kondoo} si setindogo halisi. 

seti sawa (equal sets): seti sahili yenye 
memba sawa ambayo kwayo hakuna haja 
ya kujali rapangilio. Kwa rafano: A = vi- 
jana, wazee, watoto; B = wazee, watoto, 
vijana; basi Seti A = B. 

seti tengeka (disjoint sets): seti ambazo 
zina memba tofauti ndani yake mfano, 
A= a,b,b,c, B = d,e,f. 

seti toshelezi (solution set): seti ya 
thamani zinazokidhi sentensi wazi, mli- 
ngano, zisolingana, n.k. ikiwa haina ufu- 
mbuzi wa namna moja pekee. 

seti tupu (empty set): seti isiyo na namba 
yoyote. Alama yake ni (....)au{}. 

seti wazi (open set): seti ya nukta katika 
hali ya ujirani ambapo kila nukta hulaJa 
ndani ya seti. 

seti ya jiometria (geometry set): mku- 
sanyiko wa ala kwa ajili ya matumizi 
katika jiometria. 



seti ya jiometria 

shaba (copper): metali kahawia nyekundu 
inayotumiwa sana kutengenezea nyuzi za 
umeme. Pia; kupri. 

shabihiana (correspond): kuwa sawa na, 
au kufu. 

shabu (alum): tazama: alumu 



shadidia 


284 


sheria ya Faradi 


shadidia (concentrate): fanya nzito au 
nene au kali zaidi. 

shahada (certificate): karatasi inayotoa 
uthibitisho rasmi wa jambo. 

shanta (kitbag/haversack): mfuko mrefu 
na imara wa kuhifadhia na kuchukulia 
vyombo na vitu kama ule unaobebwa na 
wanajeshi. 



shashi (gauze): maunzi membamba ya 
nyuzi za nguo au waya yaliyofanywa kwa 
kufumwa au kutambukisha nyuzi. 



shashi 

shata (shutter): kijilango mbele ya lenzi 
ya kamera ambacho huziba mboni ili 
kuzuia mwanga usipenye hadi wakati wa 
kupiga picha kulingana na mahitaji. 

shata pazia (f€)€al plane shiitter): ki- 
jilango kinachotengenezwa kwa kipande 
cha. kitambaa cheusi au ngozi laini a- 
mbacho kinaweza kuviringika kwa urahisi. 
Shata aina hii huwa nyuma ya lenzi karibu 
sana na sehemu mayokaa filamu. 

shata vibati (blades shutter): kijilango 
kilichotengenezwa kwa kuvisuka vibati 
vidogovidogo na vyenye uwezo wa ku- 
funguka na kufungika. Kwa kawaida 


shata aina hii huwa katikati ya lenzi na 
kidirisha. 

shavu (gill): ogani ya upumuliaji ma- 
jini kwa ajili ya kupatia oksijeni ili- 
yochanganyika na maji. Aghalabu ogani 
hii huwa na manyoyanyoya au chane. 

shayiri (harley): mmea wa nafaka kama 
ngano ambao mbegu zake hutumika kwa 
chakula na kutengenezea vinywaji mba- 
limbali, katika jenera Hordeum. 

shaziua (inflorescence): mpangilio wa 

m. aua kwenye mhimili (jira), maua kwa 
ujumla. 

shembwelele (dewlap): mkunjo wa ngozi 
ir.ayoninginia chini ya shingo ya ng’ombe, 
pengine hata kwa baadhi ya mbwa, kuku, 

n. k. 



shembwelele 

shepe (spade): tazama: sepetu 

sheria (law/principle): kauli au tamko la 
uhusiano au mfuatano wa matukio bila ya 
k abadilika katika hali zinazolingana. 

sheria badilishaua (commutative law): 
tazama: tabia badilishani 

sheria ya Faradi (Faraday’s iaw): ka- 
nuni kwamba inapotokea kuwa na badi- 
liko katika uga wa sumaku unaopi- 
tiliza ndani ya kipitishio, kani mwe- 
ndoumeme hudukizwa. Nguvu ya kani 
mwendoumeme huwiana na kima cha 
badiliko la nguvu ya uga wa sumaku. 



sheria ya mesha 


285 


sheria sa Mendeli 


sheria ya inesha (law of inertia): kani 
ya kwanza ya mwendo. Pia: sheria za 
mwendoo 

sheria ya Jnli (Joule^s iaw): she- 
ria isemayo kuwa joto litolewalo kwa 
mkondo wa umeme I na kutiririka kupi- 
tia kwenye kikinza R katika muda uleule 
t huonyeshwa kwa ^Rt Iwapo mkondo 
wa umeme huwa katika Ampea, ukinzani 
huwa katika Omu, na muda huwa katika 
sekunde. Hivyo thamani ya joto linalo- 
tolewa huwa katika Jouli. 

sheria ya kinyume mraba (inverse 
square law): kanuni yoyote inayoeleza 
kuwa ukalifu wa athari kwenye nukta 
B kutokana na chanzo A, hubadilika 
kinyume na mraba wa umbali AB. 

sheria ya kwanza ya themodainamikia 
(fir^ law of therniodynamics): she- 
ria hii inasema kuwa nishati ya joto na 
nishati ya mitambo haibadilishiki pamoja 
na kwamba huwa pana kima cha badiliko 
baina ya nishati mbili hizi. 

sheria ya Lenzi (Lenz^s law): sheria ina- 
yoeleza kuwa, kama saketi ya umeme na 
uga wa umeme vikienda kwa kuwiana, 
mkondo utakaodukizwa kwenye saketi 
utakuwa na uga wa umeme unaopinga 
mwendo. 

sheria ya Nyiitoni ya nvutaiio (New- 
ton^s law of gravitation): kanuni 
kwamba, kila chembe kwenye ulimwengu 
huvuta chembe nyenzake kwa kani inay- 
owiana dhahiri na jumla ya masi zao, 
ambapo zao la masi za chembe huwiana 
kinyume na umbali mraba baina yake. 
Kwa hiyo, kani ya mvutano baina ya inasi 
m, na zikiwa zimebaidishwa na umbali 
S huonyeshwa hivi:P := ambapo 

G ni kibaki cha uvutano. 

sheria ya Paskali ya kanieneo ya gili- 
gili (PascaPs law of fluid pressure): 
sheria isemayo kuwa kanieneo inayotu- 


inika popote pale kwenye giligili hufanya 
kani hii kuamili pembe mraba kwenye uso 
wowote humohumo, au kwa kugusana na 

giligili. 

sheria ya pili ya themodanamikia (sec~ 
ond law of thermodynamics): kanuni 
hii hueleza kuwa: iwapo magimba mawili 
au dutu zimegusana, joto toka kwenye 
gimba au dutu yenye halijoto ya juu 
litatiririka kwenda kwenye gimba au dutu 
yenye halijoto ya chini, hadi hapo halijoto 
baina yao litakapokuwa sawa. 

sheria ya Sneli (SnelPs law): kanuni ya 
kupinda ambamo — n^ri — kibaki, 

ambapo i ni pembe mtuo, i ni pembe ya 
kupindika, n na n' ni vipeo vya kupindika 
vya midia ya kwanza na midia ya pili. Jina 
hili lilitokana na Willebrord Snell (159- 
1626) mfizikia wa Kiholanzi. 

sheria ya vekta pembetatu (trian« 
gle law of vectors): kanuni kwamba 
iwapo viasi viwili vya vekta vinawaki- 
lishwa na pande mbili za pembetatu 
zikiwa kwenye mpangilio, vekta tokeo 
itawakilisha upande wa tatu wa pembe- 
tatu. 

sheria za Faradi za elektrolisisi (Fara- 
day^s laws of electrolysis): sheria ise- 
mayo kuwa: masi ya dutu inayoachiliwa 
au kutuamishwa huwiana na nguvu ya 
mkondo wa umeme na muda mkondo 
huo unaotiririka, yaani kiasi cha chaji 
ya umeme kikipimwa katika kulombu 
huwiana na visawe vyake kikemikali. Kwa 
mfano, kulombu 96,500 za umeme zitatoa 
au zitatuamisha gramu 1 ya hidrojeni, au 
8g za oksijeni, au 108g za fedha, au 12g 
za magnesi. 

sheria za gesi (gas laws): kanuni hasa 
za Chalesi na Boyili ambazo huhusisha 
kanieneo, mjao na halijoto ya gesi. 

sheria sa Mendeli (MendePs laws): 
kanuni za urithiano zilizopendekezwa 



sheria za mwendo 


286 


shinakoka 


na Gregori Mendeli. Sheria ya ubaguzi 
hueleza kuwa kila selimwili ya mtu bi- 
nafsi hubeba jozi ya vizio rithishwaji 
kwa kila tabia au nduni; jozi hizo hute- 
ngana katika miosisi hivyo kwamba kila 
gameti hubeba kizio kimoja tu cha kila 
jozi. Sheria ya Ainisho Tegemevu hueleza 
kuwa ubaidishaji wa vizio vya kila jozi 
hauathiriwi na ule wa jozi nymgme yo- 
yote. 

sheria za mwendo (laws of motion): 
sheria tatu za mwendo: (a) kila gimba 
huendelea na hali yake tulivu au mwendo 
usiobadilika kufuata mstari ulionyooka 
ila tu pale linapokabiliwa na kani ya 
n^ inayobadili hali hiyo. (b) badiliko la 
mwendo huwiana na kani inayotumiwa 
na hufanyika kwenye mstari ulionyooka 
kuelekea upande kani inapoamili. (c) kila 
amali ina jibutiko sawa bali kinyume na 
amali hiyo. 

sheria ssa Stefano (Stefan’s law): kanuni 
kuwa: joto linalonururishwa na gimba kila 
sekunde kwa kizio cha eneo huwiana na 
joto lake halisi kwa kipeo cha nne EaAT 
Juli/Sekunde au Wati; ambapo A = eneo 
la uso wa gimba, T halijoto halisi la 
gimba. 

sheria sa npindaji (laws of refraction): 
kanuni kuwa mwali ulioakisiwa na kisu- 
lubi kwenye uso baidishi wa midia mbili 
kwenye nukta ya mtuo hulala kwenye 
bapa lilelile. 

shiganga (boulder): mwamba mkubwa 
ulioliwa na kulainishwa na maji au ha- 
lihewa. 

shikamana / adhere): -ng’ang’ania kwenye 
kitu kingine tofauti nacho. 

shikio (tongs): ala yenye mikono miwili 
jongefu iliyounganishwa upande mmoja, 
nayo hutumiwa kushikilia au kupokelea 
violwa mbalimbali. 



shina^ (boie): gogo la mti. 

shiria^ / stem): sehemu kuu ya mmea juu 
yct ardhi ambamo matawi hutokezea na 
kuenea yakatandaa. 

shinabongo (brain stem): sehemu ya 
ubongo kama vile kikonyo yenye medula 
obulongata, ubongokati na poni varolii. 

shiriagimbi (corm): shina fupi, nene 
mviringo ambalo huhifadhi chakula chini 
ya, ardhi. Shinagimbi lina tumba kwenye 
kv/apa la majani kama magamba. Mmea 
mpya hukua kutol^ma na kitumba uki- 
tumia chakula kilichohifadhiwa na hutoa 
miashinagimbi mengine kabla ya kufa. Ni 
nj:ia ya uzaliano wichemea. 



shinagimbi 


shinakoka / rhizome): shina la ardhini 
lenye vichomozo kwenye kwapa za majani 
kama magamba. Shinakoka hukua mwaka 
hata mwaka na mimea hukua toka kwa 
vichomozo. Ni njia ya uzaliano vuvumshi 
(au uzaliaho wichemea). 



shira 


287 


shurutishi 



shira (ayrup): myeyusho mzito wa sukari 
iliyomumunyika kwenye maji na aghalabu 
ulionogeshwa kwa juisi ya matunda. 

shirika^ (associative): sheria ya shirika au 
tabia shirika {a*)* c = a* {b * c) ambapo 
a, 6 na c huwakilisha kiasi, na * huwakil- 
isha tendo kama vile kujumlisha, kutoa, 
kuzidisha na kugawanya. 

shirika^ (common): -enye kuhusu au ku- 
tumiwa na wote, zote au vyote. 

shisha (hour glass): chombo cha kupimia 
muda, nacho kimetengenezwa kwa vi- 
bumba viwili vya kioo vilivyounganishwa 
kwa mwanya finyu ambapo kiasi cha 
mchanga au zebaki hudondoka kila baada 
ya saa moja. 


X 



, 

/' 

X' 

/ \, 

1 




shisha 

shokomsoba (shock absorber): chombo 
kirefu chenye umbile la mcheduara a- 
mbacho kwa ndani huonekana kama mna 
giligili ili kufifiza au kupunguza mititigo 
na kuongeza ubora wa mneso unaotokea 
kwenye kinesi, matairi, n.k. 3 ^ motokaa, 
pikipiki, n.k. 



shondo (guartz): moja ya madini ya 
kawaida sana, silikoni oksidi, SiO^, 
yakiwa ni ya aina nyingi ambazo huto- 
fautiana rangi, mng’ao, n.k. Hupatikana 
kwenye mabonge kama vile ageti au 
kwenye fuwele, na rii kiambato kikuu cha 
miamba mingi mingine. 

shubiri (span): umbali kati ya kidole 
gumba hadi cha kati vikiwa vimetanuliwa, 
nao ni kiasi cha sentimita 23. 



shufwa (even/divisible): -enye kugawika 
kwa mbili bila kubaki. 

shuka (bedsheet): kipande kikubwa msta- 
tili cha lineni, pamba au maunzi mengine, 
kinachotumiwa kuwa sehemu ya mata- 
ndiko ya kitanda. 

shungi (crest): kicha cha manyoya, ngozi 
au nywele kwenye kichwa cha kiumbe, 
hasa ndege. 

shupavu (refractory): ngumu kuyeyu- 
ngana, kutapasa au kusana kama vile 
mtapo wa metali. 

shurutishi (conditional): lililodhamiriwa 
kufanyika na lazima lifuate jambo, kanuni 
au vipengee fulanifulani. 




shwari 


288 


sikamu 


shwari (calm)'. bila ya mawimbi wala up- 
epo. 

siagl (hutter): chakula cha mafuta kili- 
chotengenezwa kutokana na malai. 

sianidi (cyanide): chumvi ya asidi hidro- 
siani, kama kali sianidi, KCN. 

slanokobalamini (cyanocobalamin): ka- 
mpaundi fuwelia nyekundu tata, yenye 
sianidi na kobalti, na hupatikana kwenye 
ird. Ukosefu wake kwenye tishu huletea 
anemia dhurishaji. 

sibika (contaminate): fanya kitu kiwe na 
viini vya maradhi au sumu. 

sibiko (contaminatian): upataji wa viini 
vya maradhi au sumu. 

sida (cider): kinywaji chenye alikoholi kili- 
chotengenezwa kutokana na matofaa. 

sidiria (bra/brassiere): vazi la ndani la 
mwanamke linaloshikiza na kuegemeza 
matiti. 

slelekrollti (non^electrolyte)\ dutu ikiwa 
katika namna ya myeyusho au lahamu 
lakird haitoi ioni, na hivyo hufanya iwe 
ina uwezo mdogo wa kupitisha umeme. 

sifa (quality): tabia au asili kama ina- 
yohusu au kupambanua kitu. 

sifongo (sponge): mnyama anayeishi ma- 
jini, mwenye seli nyingi lakini hana 
neva na hawezi kujongea. Ana tishu 
lakird hana ogani. Maji huingia kupi- 
tia vitundu vidogo kwa kujongeza flajela, 
na hutolewa kupitia kwenye matundu 
makubwa. Chembechembe za chakula hu- 
naswa toka kwenye maji. 

sifoni (siphon): chombo namna ya neli 
iliyopindwa kama hemfi U huku upande 
hnimoja ukiwa mfupi na wa pili mrefu, 
nacho huwezesha kiowevu kilicho juu ku- 
nyonywa kupitia ndani yake. 



sifuri (cipher): namba isiyokuwa na idadi 
inapokuwa peke yake, isipokuwa huonge- 
zeka idadi iwekwapo mbele ya namba 
nyingine isiyokuwa kama hiyo. Nayo 
huandikwa 0. Mahali pa mwanzo ku- 
hesabia au kupimia kwenye kipimio k.m. 
O'^C au O^mm au Okg. Pia: nimge 

sifuri halisi (ahsolute zero): halijoto ya 
chini kabisa ambapo hali ya mata inge- 
kuwa bwete kabisa. 

sigiligili ya Nyntoni (non~Newtonian 
fluid): Giligili ambayo haitekelezi kanuni 
ya mnato ya Nyutoni, yaani kiasi cha 
mavune hakiwiani na mkazo na muda. 

sigiri (charcoal stove): jiko ambalo hutu- 
mia makaa kama fueli katika kupika. 



sigiri 

sihiari (reflex): aina sahili sana ya mwe- 
nendo unaoonekana kwa wanyama wote 
wenye mfumo wa neva ambayo kiamshi 
maalumu siku zote husababisha mwitikio 
unaofanana bila taahira. Kwa mfano, 
kiolwa kilengwacho jichoni husababisha 
arnali sihiari ya ukope kufunga. 

sikamii (caecum): tawi la utumbo wa 
mnyama lililofungwa upande mmoja. 
Baadhi ya vetebrata wana sikamu moja 
au mbili katika ungio la utumbo mwe- 



sikifu 


289 


silinda kipimio 


mbamba na mpana. Walamea wana 
' sikamu kubwa mno ambayo husaidia 
mmeng’enyo wa selulosi. Mbuai wana 
sikamu ndogo mno. Kwa binadamu 
sikamu ni kifuko mwanzoni mwa utumbo 
mpana. 



sikifu (unsaturuted): 1 , -asio na kimu- 
munyishaji cha kutosha. 2. (kampaundi 
za kemikali mahuluku) -enye mbabadi 
marudufu au utatu mmoja au zaidi^ na 
hivyo -enye uwezo wa kutokewa na mi- 
menyuko zaidi. 

sikilika ji ( audible ): -enye kuweza kunaswa 
na sikio au kupulikwa kwa sauti ya ku- 
tosha. 

sikiokati (middle ear): (kwa vetebrata 
isipokuwa samaki) nafasi nyembamba 
iliyojazwa hewa ikiwa na osiko. 

sikionje (outer ear): (kwa mamalia) neli 
fupi kuendea wambo toka kwa pina. 
Kwa ndege hakuna pina. Kwa amfibia 
na reptilia wengi hakuna sikionje. Samaki 
hawana sikio. 

sikusare (equinox): wakati jua linapota- 
mbuka bapa la ikweta ya dunia na kuu- 
fanya usiku na mchana kuliizgana urefu 
kote duniani nao hutokea kv'enye Machi 
21 (sikusaxe machipuo) na Septemba 23 
(sikusare otomnia). 

sikusare machipuo (vernal equ%nox): 
muda ambapo jua hutambuka bapa la 
ikweta kuelekea nusutufe inayohusika, 
ukiufanya urefu wa usiku na mchana 
kuwa sawasawa. Hutokea Machi 21 kwa 
nusutufe Kaskazini, na Septemba 23 kwa 


nusutufe ya Kusini. 

sikusare otomiiia ( autumnal equinox): 
muda ambapo jua hutambuka bapa la i- 
kweta mbali na nusutufe inayohusika iki- 
fanya urefu sawasawa wa mchana na 
usiku. Hutokea kwenye Setpemba 23 kwa 
nusutufe Kaskazini. na Machi 21 kwa 
nusutufe Kusini. 

silenterata ( coelenterate ): invetabrat a 
yoyote wa faila Coelenieraia yenye gimba 
kama fuko lenye tundu moja (mdomo) 
ambalo hutokea kwenye aina za chaza na 
medusa. Kundi hili hujumuisha hidra, na 
matumbawe. 

silesi ( slice ): kipande kipana bapa na 
chembamba kilichokatwa kutoka kitu cho- 
chote, k.m., silesi ya mkate, nyama, n.k. 

silika (ailica): dutu'ngumu sana nyeupe, 
ambayo ni silikoni dioksidi. Shondo na 
mchanga zina silika. S^ilika pia huungana 
na dutu besia kufanya silikati, kampaundi 
ambazo ni za kawaida kwenye madini. 

silikati (silicate): chumvi yoyote iliyoten- 
guliwa kutokana na asidi silikinia au si- 
lika. 

silikoni (silicon): elementi simetali yenye 
maumbo fuwelia na hobela, ikipatikana 
katika miungano kwenye madini na mi- 
amba. Hufanya robo ya gamba la diinia, 
na hutumika katika utengenezaji feleji, 
n.k. Alama ni: Si; uzani atomia: 28.086; 
namba atomia: 14; uzani mahususi: 2.4 
kwenye 20"C. 

silikonia (silicanic): -a silikoni au - 
anaohusika na silikoni, au -enye silikoni 
au asidi iliyopatikana kutoka kwa silikoni. 

silinda ( cylinder ): chumba mcheduara 
katika injini ambamo kanieneo ya gesi au 
kiowevu husogeza pistoni. 

silinda kipimio (measuring cylinder): 
tazama:jaa kipimio. 



siliBgamfn 


290 


sini 


silingamfn (uneven): a saxe; yenye to- 
fauti za miinuko, mabonde, rangi, n.k. 
Kwa mfano, barabara au uso wa kiwanja 
wenye matutamatuta. 

silingi (windlass): mtambo wenye mfumo 
wa gurudumu na ekseli ambapo kamba 
hutatiwa kuzungukia ekseli iliyokaa mlalo 
huku ikiwa imeambishwa kwenye gu- 
rudumu au kombo. Kwa kuztmgusha gu- 
rudiunu au kwa kukomboa huweza kuinu- 
lia kitu au mzigo. Mtambo huu hufaa sana 
kuinulia ndoo ya maji kutoka kisimani. 



siiingi 


sima (sima): tabaka ya chini ya tabaka- 
litho ifunikayo Dunia yote. Maki ya sima 
si rahisi kuipima. Ina densiti ya 3000 
kg/m^ na imeundwa zaidi kwa basati. 

simenyn (impure): -liochanganyika na 
kitu au dutu nyingine moja au zaidi. 

simetali (non~metal): elementi isiyo na 
tabia kuu za metali. Simetali nyingi m 
gesi, baadhi ni mango, na moja ni vio- 
wevu katika halijoto ya chumbani. Baadhi 
hufanyiza ioni hasi. 

simn / telephone): kifaa, mfumo au 
mchakato wa kupeleka na kupokea ma- 
wimbi ya sauti au kauli kwa umbali fulani, 
hususani kwa kutumia vifaa vya umeme. 

sinapsi / synapse): sehemu ya makutanio 
ya dendira na aksoni. Mwisho wa aksoni 
hugusa mwisho wa dendira, na mpwito 
huruka toka aksoni hadi kwenye dendira. 
Aksoni huweza kuwa na sinapsi kadhaa 
kila moja, ikiwa na dendira za nyuroni to- 
fauti. Dendira inaweza kuwu na sinapsi na 
aksoni kadhaa. Kupitia kwa sinapsi, m- 


pwito huweza kusafiri kwenye njia nyingi 
kupitia nyuroni tofauti. 

smdlano^ (injection): 1. kiowevu kina- 
choingizwa mwilini kwa wiba na sirinji 
kv/a ajili ya matibabu. 2. mdungo au ui- 
ngizaji v/a kiowevu mwilini hasa kwa ma- 
dhumimi ya tiba kwa kutumia sirinji na 
wiba. 

sindlano^ / needle): ala ndogo nyembamba 
yenye ncha kali na tundu la kupitisha uzi 
kv/anyuma. 

sinekamera (cine-camera): kamera ya 
kupigia picha jongefu za senema, video, 
tel.evisheni, n.k. 



sinekamera 


sinema (cinema): 1. jengo maalumu a- 
mbamo ndani yake huonyeshwa matukio 
mbalimbali kwa msaada wa picha za fi- 
lamu. 2. maonyesho ya matukio kwa picha 
za filamu. 

singe (bayonet): jisu linalofungwa mwi- 
shoni mwa bunduki ya raifo. 



sini (sine): 1. husisho trigonometria a- 
mbalo kwenye pembetatu mraba ni 
uvdano wa urefu wa upande mkabala na 
ule wa kiegama. 2. husisho ambalo kwalo 
duara yenye kati kv/enye asili ya mfumo 
wEi majira Katishani ni uwiano wa jiraw- 
ima kwenye nukta ya mduara na rediasi 
ya duara. 


sinki 


291 


soketi 


sinki (sink): beseni au kikaro kilichou- 
nganishwa na ugavi wa maji (aghalabu 
kwa bomba) kitumikacho kwa kimawia na 
kiifulia. 



sinki 


sinovia (synovia): giligili angavu, ina- 
yoshikamana, ya kunata, na inayolai- 
nisha. Huchozwa na utando unaofanya bi- 
tana ya. viungo, nyuo za kano, n.k. 

siriba (plaster): ziba kuta, dari, n.k. kwa 
dongopachi na kufanya bapa zaidi. 

sirinji (syringe): chombo cha kioo, me- 
tali, mpira au plastiki ambacho ni neli ili- 
yofinywa mdomoni na kutiwa pistoni au 
balbu kwa ajili ya kuvuta kiasi fulani cha 
giligili na kuitoa, au kuitia giligili kwenye 
gimba. 



sisahihl (inaccurate): ambayo haikue- 
lezwa sawasawa kama inavyot^wa; -enye 
makosa. Tazama: sahihi. 


slsawa (nnegual)r. si linganifu; -a thamani 
tofauti. Alama ya sisawa ni Kwa 
mfano, 3| x 3 ^ 9. 

sishwari (unstable): 1 . ambayo hakitulia 
kwa sababu ya kukos^ urari au ulinganifu 
wa kani. 2. -epesi kuchanganuliwa Pia: 
sithabiti 


sisima (smoothen): fanya kuwa na uso 
laini bila ya mabonde au mikwaruzo. 

sitosini (cytosine): pirimidini nyeupe 
fuwelia inayopatikana kwenye asidi nyu- 
kilia; y-amino-2-hidroksi. Fomula: C 4 H 5 - 
N3O. Pia: thiamini 

sivukivu (non-volatile): isoweza kuvu- 
kizika kwa kiowevu katika halijoto ya 
kawaidaM 

siwazi (iinknown): isiyo dhahiri. Katika 
mlinganyo kama vile 3® - 1 - 3 = 15, x siwazi. 
Kupata thamani ya x lazima kufumbua 
mlinganyo. 

skala (scaiar): kiasi chenye ukubwa bila 
uelekeo, k.m., masi, densiti. 

sklera (sclera): utando mweupe ma- 
dhubuti wa nyuzinyuzi unaofanya mfu- 
niko wa nje wa tufejicho. 

skonzi (hun): mkate mdogo mithili ya keki 
wenye umbo la mviringo. 

sleti (slate): kifaa cha kuandikia kina- 
chotengenezwa kwa kinywe cheusi na 
kuzungushiwa fremu ya ubao au kipande 
batabata. Huandikwa kwa chaJsi au kri- 
oni. Pia: ubao. 

sodiamu bikaboneti (sodium hicar- 
honate): unga unaomumunyika majini, 
NaHCOa,. ukitumiwa zaidi katika ute- 
ngenezaji wa chumvi za natiri, hamira na 
vinywaji. Hutumika kama kitenzi kwenye 
maabara, kizima moto, na kama kindasidi 
katika tiba. 

softibodi (softboard): tazama: hadibodi. 

soketi (sockety.ch.oTaho cha tundu mbili au 
zaidi ambamo njiunu za plagi huingia au 
huchopekwa. 




sokwe 


292 


songoni 



soketi 

sokwe (chimpanzee): aina ya nyani 
mkubwa sana, Pan troglodytes, apa- 
tikanaye katika misitu ya kati ya Afrika 
Magharibi. 



sokwe 

sokwere (ape)-. ngedere wasio mikia kama 
vile sokwe au gorila. 

solania (solanaceous): -enye kuwa katika 
Solanaceae au mimea ya familia ya vi- 
tuka, ambayo ni pamoja na mibeladona, 
tumbaku, pilipili, n.k. Pia: solanasia 

solenoidi (solenoid): kipitishio cha ume- 
me kilichotatiwa kama hesi kikiwa na hato 
duchu au kama hesi mbili au zaidi ji- 
raenzi, ambacho kama mkondo wa uineine 
ukipita ndani yake hufanyiza uga wa 
siunaku. 


m 



solenoidi 


soli (sole): kitako au uso wa chini wa u- 
nyayo, kiatu, buti, n.k. 

solistisi (solstice): mojawapo ya nyakati 
mbili za inwaka ambapo jua huwa katika 
uinbali mkubwa kabisa kutoka ikweta. 
Hutokea Juni 21 na Desemba 22. 

solo (matrix): 1. maunzi mango ainbayo 
hufanyika kwa seli na huchozwa kuzizu- 
nguka hivyo kwainba seli hizo husukuinwa 
zitengane kuwa seli zilizotawanyika huku 
na huko katika solo. 2. mfiimo wa meinba 
za namba halisi au tata zilizopangwa 
katika intindo wa mraba au mstatili. 

a b c 12 3 

d e f au 4 5 6 
g h i 7 8 9 

solo doti (dot matrix): idadi ya doti 
kvrenye eneo lililoelekezwa kwa rufi- 
mara katika kiwambo Idadi ya doti ina- 
vyoongezeka kwenye solo doti ndivyo 
ilivyo dhahiri zaidi rufimara au picha 
yake. 

solopande (directrix): instari fungwa wa 
mrejeo, ulioko upande mbinuko wa se- 
hemu pia, nao hutumiwa wakati wa ku- 
fafanua au kukotoa ukatipande wake. 

somaji rufimara maonzi (optical char- 
acter reader): mashine ambayo husoma 
na kuchakata kurasa zilizotaipiwa au zili- 
zochapwa, na ambayo huhawilishia mau- 
dhui kwenye chakataji maneno, kompyuta 
au vitiuni vingine. 

sombeleko (sessile): 1. (kwa mimea na 
miundo.) -Hofungiwa kwenye shina au 
kuegemezwa bila kikonyo, k.m., jani 
sombeleko halina kikonyojani. 2. (kwa 
wanyama pwetelevu) -liofungwa bila ku- 
jongea. 

songoni (sonometer): chombo chenye 
waya au nyuzi mbili hata zaidi zilizo- 
nyooshwa juu ya ubao wa sauti, kina- 
chotmniwa kujaribia na kuonyesha maru- 



sonometa 


293 


sporangia 


dio ya nyuzi na jinsi zinavyotetema. Pia: 
songoni 

sonometa (sonometer): tazama: so- 
ngoni 

sopacha (asymmetrical): -iso pacha. 

sopeo (infinite): -iso koma; iso mpaka 
wowote wa kilingo au idadi. Kwa mfano, 
katika mfuatono 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ..., namba nzima ni msopeo_huwa- 

kilisha namba zote zinazokosekana, 10, 
11 , 12 na kuendelea. 

sorobani (soroban): namna ya Kijapani 
yh kuhesabu kwa kutumia kibao. 

sota (cutworm): kiwavi wa baadhi ya 
nondo ambao hujilisha usiku kwenye 
mimea michanga ya mahindi, kabichi, 
n.k., na kuikata mashina yake karibu na 
au kwenye uso wa ardhi. 



sota 

soviini (sterile): (hasa pathojenia) vidu- 
bini vya maradhi visivyokuwa na uhai. 
Pia: muma 

soya (soy bean): mmea mkundekunde 
kichaka, (Glycene soja) wa Dunia Ko- 
ngwe, ukistawishwa nusu ya Marekani ya 
Mashariki hasa kwa ajili ya foreji na ku- 
rutubisha udongo. 

spana (spanner): chombo kilichotengenezwa 
kwa feleji, na ambacho hutumika kufun- 
gulia na kukazia nati kwenye Sukurubu au 
bolti. 



spektra (spectrum): tazama: taswirangi 

spektroskopi (spectroscope): ala ya ku- 
fanyiza na kutazamia rangi za taswirangi 
(spektra). 



spektroskopi 

spematofita (spermatophyta): yoyote 
kati ya mimea inayotoa mbegu. 

spika (speaker): chochote kile cha vitumi 
anuai ambacho kwacho kauli, muziki, n.k., 
huweza kufanywa kusikika kote ndani ya 
chumba, ukumbi, bwalo, n.k. 

spishi (species): kundi dogo kabisa katika 
uainishaji wa viumbe. Wahusika wa spishi 
huweza kuwa wazazi wa watoto ambao 
nao huwa wazazi. Jozi zinazotokana na 
spishi tofauti haziwezi kuzaliana watoto; 
kama zikimudu basi watoto wao hawaza- 
liani. Kwa mfano, farasi na ptmda huzaa 
kihongwe ambaye yeye hawezi kuzaliana 
zaidi. 

sporangia (sporangium): muundo unao- 
funikwa na ukuta, ukiwa na vibufu. 
Hujiumba mwishoni mwa ukungunyanzi 
unaoota toka kwa miselia. 



springi 


294 


stomata 



sporangia 


springi (spring): aina 3^ waya wa me- 
tali uliotatiwa na kuwa namna ya mita- 
tio wima, au bamba la metali lililopindwa 
hivyo kwamba juhudi ya kulinyoosha 
huleta kunesa. Pia: kinesi. 



springi 

stailasi (stylus): sindano au kitumi kwa 
ajili ya kutoa sauti kwenye sahani ya sa- 
nturi. 

staili (style): kitu mfano wa uzi mwe- 
mbamba, aghalabu chenye umbo la mche- 
duara, kikiwa na mwendelezo wa ovari, 
nacho kikiwapo huwa na stigima Hleleni 
mwake. 

stameni (stamen): ogani ya. ua inayotoa 
chavuo, nayo inaundwa na filamenti na 



staili/ stameni/stigma 


stani (tin): tazama: bati 

sta.ta (starter): 1. kiolezo cha bakteria ki- 
tumiwacho kuanzisha uvundikaji, kama 
iatika utengenezaji jibini na vitu vya 
aina hiyo. 2. kitumi kinachowasha injini 
mwako ndani bila ya kupiga hendeli, 
kama katika mota ya umeme, n.k. 

stsitili (array): panga katika safu na mi- 
stari. 

steiradiani (steradian): kizio cha pembe 
rnango. Steradiani moja hufanyizwa kati- 
lati mwa tufe ya nusukipenyo r kwa kise- 
hemu cha uso wake wa eneo r^- Alama 
jake ni: Sr. 

steroidi (steroid)•. lolote lile la kundi 
kubwa la kampaundi mahuluku zina- 
zomumunyika zikiwa na mfumo unaondu- 
nishwa na pete. Nyingi ya kampaundi 
i;ake ni pamoja na steroli, asidi ny- 
ongo, homoni nyingi, na vitamini D. 
Steroidi zina amali muhimu kifiziolojia 
katika maisha. 

steroli (sterol): kundi lolote lile la aliko- 
holi steroidi, lililotenguliwa kutoka katika 
mimea au wanyama kama kolesteroli na 
egosteroli. 

steta (stator): sehemu fungwa ya mashine 
ya umeme (mota au jenereta) ambayo ina 
saketi fungwa ya sumaku. Pia: mtuli. 

stibi (antimony): elementi metali kechu 
ya rangi ya fedha Alama yake ni Sb, 
namba atomia: 51; uzani atomia: 121.75; 

. aamba atomia: 51, valensi 3 au 5; de- 
nsiti husianifu: 6.69; huyeyuka katika 
630°C; na hutanuka katika kupoa na huwa 
imango. Hutumiwa katika metali za taipu 
na aloi nyingine. 

st igima (stigma): uso wa kapeli amb^ m 
wa kunata; bulungo za chavuo hujishi- 
kisha kwake na kumea. 

stomata (stomata): vijitundu katika rna- 



studio 


295 


sukrosi 


jani ya mimea, hasa upande wa chini wa 
jani, vikizingirwa na seli mbili ziitwazo 
seli linzi. 

studio (studio): 1. chumba au seti ya 
vyumba vyenye vifaa vya kutangazia re- 
dioni au vipindi vya televisheni, kute- 
ngenezea sahani za santuri, n.k. 2. mahali 
ambapo picha au picha za senema hute- 
ngenezwa. 

suala kanganyifu (ambiguous case): 
hali itokeayo inapokuwa pande mbili za 
pembe ya pembetatu zimetolewa, pembe- 
tatu yamkini nne huweza kuchorwa kuli- 
ngana na marefu ya pande hizo, ukubwa- 
wa pembe na mahali husianifu pa pande 
hizo na pembe hiyo. Suala kangany- 
ifu hutokea wakati upande mkabala na 
pembe iliyotajwa huweza kuchorwa na 
hivyo kupata pembetatu mbili tofauti. 

suanipani (suan pan): hesabao la Kichina 
ambalo kila koja moja la juu ni 5, na yaJe 
ya chini yanahesabiwa 1. 

subana (thimble): kastabini au kofia 
ndogo, aghalabu ya metali, ivaliwayo 
kwenye kidole ili kusukumizia sindano 
wakati wa kushona. 

subu (cast): 1. umba kitu kwa kupoza ma- 
dini yaliyoyeyushwa. 2. kitu kilichoumbwa 
kwa kupoza madini yaliyoyeyushwa. 

sudopodia (pseudopodium): sehemu ya 
seli (kwa baadhi ya protozoa) inayofa- 
nyizwa na uteseli unaotokeza mkono ho- 
bela kwa muda. hutumiwa kwa kuji- 
jongeza na kula, na kish^a huingizwa ndani 
ya seli. Aina hii ya kujijongeza huitwa 
msogeo kiambo. 



sudopodia 

sudusi (sixth part/one sixth)): sehemu 
moja kati ya sita za kitu kimoja zilizo 
sawa. 

sugabiti (sugar beet): biti, Beta vulgaris, 
yenye mzizi mweupe, ambayo hulimwa 
kwa ajili ya sukari. 

sugu (refractory): maunzi yanayoweza 
kustahimili halijoto ya juu bila ya 
myeyungano au uchangukaji. 

sugua (rub): kabilisha uso wa kitu na 
kanieneo pamoja na kuvutisha kwa nguvu 
kama katika kusafisha. 

suka (churn): tikisa kitu kwa kukipeleka 
huku na huko, k.m., maziwa ili kupata 
siagi. 

sukari (sugar): kabohidrati fuwelia ina- 
yomumunyika majini na yenye ladha 
tamu. Mimea hutengeneza sukari anwai 
katika usanisinuru. Sukari ni namna sahili 
kabisa ya kabohidrati. 

sukari sahili (simple sugar): tazama; 
monosakaridi 

sukari tata (complex sugar): tazama: 
polis£ikaridi 

sukrosi (sucrose): disakaridi, fomula yake 
C12H22O11 ipatikanayo katika mimea 
mingi lakini si katika wanyama. Hute- 
ngenezwa kutokana na miwa. Molekuli ya 
sukrosi ina molekuli moja ya gluikosi ili- 
youngana na molekuli moja ya fraktosi. 
Sukrosi huhidrolika kuwa glukosi na frak- 
tosi. 



sukurubu 


296 


Sumbula 


sukurubu (screw): kitumi, aghalabu pau 
duara, kinachotumiwa kufungia maunzi 
pamoja, kikiwa na ncha au upande wenye 
hesi na kofia. 



sukurubu 

sukurubUgome (corkscrew): kifaa cha 
kutolea vizibo vya gome. 

sulubi (perjtendicuiar): -enye kukutana 
na mstari au uso kimako pembe mraba 
yaani 90® AB, sulubi kwa GD 

c. 


A- L — Q 

D 

sulubi 

sumakn (magnet): gimba au kioiwa 
niango kinachovuta chuma na kuvuta au 
kuwinga sumaku nyingine. Kikiwa ki- 
niemng’inizwa huru huelekea kaskazini 
kusini. 



sumakti 


sumakiia (demagn etize): ondoiea sifa na 
tabia ya usumaku. 

sumaku aushi (permanent magnet): 
sumaku ambayo haiishiwi na usumaku- 
’'^3*ke; kwa kawaida ni ya feieji au cdoi. 

sumaku kiatufarasi (horseskae mag- 
net): sumaku yenye umbiie ia kiatufarasi 
na ncha zake huwa zimekaribiana. 



sumaku kiatufarasi 

sumaku nchambili (magnetic dipole): 
tazama: nchambili, momeoti ya su- 
maku 

sumaku nchamoja (magnetic mono- 
pole): kizio dhahania cha chaji ya 
sumaku kifananacho na chaji ya umeme. 
Hapana uhakika uiiokwisha fikiwa kuhusu 
kuwepo kwa ncha sumaku baidi ambapo 
muda wote huonekana kuwa katika jozi. 

sumaku pao (bar magnet): sumaku aushi 
ambayo ni kipande mango kirefu duara au 
pembemsingi. 

nrTi 


sumaku pao 

sumaku ya muda (temporary magnet): 
sumaku yenye uwezo au sifa za sumaku 
kwa muda fuiani tu, hasa kutokana na 
mdukizo bandia unaotokana na uga wa 
sumaku. 

Sumbula (Jupiter): sayari ya tano toka 
kwenye jua, nayo ina kipenyo cha 
131,724km na umbali wastani toka 
kwenye jua wa 772,800,OOOkm. Muhuia 
wa mzunguko wake mmoja ni miaka 
11.86. Sumbuia huzungukwa na miezi 
ktimi na miwiii, na ni sayari kubwa kupita 
zote katika mfumo wa jua. Tazama pia: 
mfumo wa jua 



siimu 


297 


swiclii pewa 



sumu (poison): dutu yoyote, (kiowevu, 
mango au gesi) ambayo kwa sababu ya 
tabia ya kuwa na kiambato kisichote- 
nganika kinaclioharibu au kuua au ku- 
dhuru afya na maisha ni hatari. 

sumuvija (toxin): mazao mahususi yo- 
yote yaliyotokana na vidubini pathojenia 
yenye madhara ya kusababisha magonjwa 
mbalimbali kama pepopunda, dondokaa. 

sungU (ant): aina ya wadudu wadogo a- 
mbao huishi katika jamii zilizo na utarat- 
ibu wa hali ya juu, 

sUBgUra (rabbit): mnyama mamalia Oryc- 
tolagus cuniculus kama panya mwenye 
masikio marefu, mdomo wa juu ulio- 
gawika, mkia mfupi na miguu mirefu ya 
nyuma iliyokusudiwa kwa kuchupa. 



surua (measles/rubeola): ugonjwa una- 
oambukiza sana nao zaidi huwapata wa- 
toto, ukindunisliwa kwa dalili za homa, 
mchonyoto wa koromeo, na utokaji wa 
vipele vidogo vyekundu. 

sururu (pick axe): kifaa clia metali a- 
mbacho kwenye kichwa chake kuna miisho 
miwili yenye ncha, kisha kikafungwa na 
mpini. Hutumika kutekulia au kuvunjia 


nyuso ngumu kama mabarabara, mato- 
fali, mawe n.k. 



swichi (switch): 1. chombo cha kufungu- 
lia au kufungia saJceti, 2. chombo cha 
kubadilisha hali ya kuendesha baina ya 
viwango maalumu. 



swichibodi (switch board): kifaa chenyc 
swichi nyingi na waya kwa ajili ya kuu- 
nganishia .n jia za simu. 

swichi iuesha (inertia switch): aina 
ya swichi ambayo hufanya kazi wakati 
yanapotokea mabadiliko ya ghafla kwenye 
velositi yake. 

swichi mBimgaiiisho (linked switches): 
swichi zilizounganishwa kimtambo ili 2 i- 
weze kufanya kazi pamoja au katika 
mwandamo dhahiri. 

swichi njiambili (double throw switch): 
aiha ya swichi ambayo huwezesha umeme 
kuunganisha kwenye moja ya njia au zote 
mbili za seti hiyo. 

swichi njiamoja (one way switch/ aina 
ya swichi ambayo hutoa umeme kwa ku- 
tumia njia moja. 

swichi pewa (centrifugal switch): swichi 
inayofunguliwa au kufungwa kwa ka- 



swichi ya mlangoni 


298 


swila 


nipewa, nayo hutumika katika baadhi ya 
mota mdukizo. 

swichi ya mlangoni (door switch): 
swichi iliyoambishwa mlangoni kwa ma- 
dhmnuni ya kuashiria kufunguliwa au ku- 
fungwa kwa mlango. 


swila (cohra): nyoka aumaye na mwenye 
stimu sana, avimbishaye kichwa na 
kutema mate ya sumu, wa jenera Naja 
wii Afrika na Asia ya tropiki ambaye ni 
hjitari. 



swila 



taa 


299 


tabakatropo 


T,t 


taa (lamp): chochote kile kati ya vitumi 
mbalimbali vinavyotoa mwanga kwa ku- 
tumia gesi au umeme au ukanzaji kwa ku- 
choma alikoholi. 

taa salama (safe light): aina ya taa 
itumikayo kwenye chumba cha giza cha 
kusafishia picha. Nayo hutoa nuru hafifu 
sana isiyoathiri vifaa nyeti vya fotografia 
kama vile karatasi za -picha, magamba 
nyeti, n.k. 

tabaka (stratum): kipande chembamba na 
bapa cha maunzi pamoja na vipande sawa 
bapa juu na chini yake. Tabaka ni nye- 
mbamba kuhusiana na eneo lake; huweza 
kuwa mfuniko wa maunzi ya chini yake. 

tabakaekso (exosphere): tabaka ya nje 
kabisa ya angahewa ya dunia. Dco kwenye 
kilomita 400 hivi juu ya uso wa dunia. 
Pia; tabakanje 

tabakaioni (ionsphere): mfululizo wa 
tabaka za ioni ambazo hufanya vyeneo 
vya nje vya angahewa ya dunia baada ya 
tabaka<strato na kuenea mamia ya kilo- 
mita juu yake. Pia: angaioni 

tabakajoto (thermosphere): cheneo kwe- 
nye angahewa ya juu ambamo halijoto hu- 
ongezeka kulingana na kimo. 

tabakamwamba (lithosphere): sehemu 
mango ya dunia ya nje kabisa, ambayo 
hufunika sehemu moto zaidi za ndani. 
Ni kiasi cha kilomita 70 kwa maki. 
Miamba geu ndiyo ya kawaida sana 
katika tabakamwamba, ambapo mwamba 
tabaka ni kawaida sana usoni mwake. 
Tabakamwamba pia huitwa gamba la 


dunia. 

tabaka mweneo (diffusion layer): ta- 
baka la mmumunyo ambayo kwa kweli 
huwa ni tabaka maradufu ambayo hua- 
mbishwa haraka pamoja na elektrodi 
wakati wa mchakato wa elektrolisisi. 

tabakanje (exosphere): tabaka iliyoko nje 
kabisa ya angahewa ya dunia. Nayo hu- 
fanya cheneo nje ya tabakaioni ikikadiriwa 
kuwa umbali wa kilomita 400 juu ya uso 
wa dunia. Pia: tabakaekso, angaekso 

tabakanuru (photosphere): sehemu ya 
mng’ao kalifu wa jua inayoonekana a- 
mbayo ina halijoto linalokadiriwa kuwa 
6000“K. Nayo ni maki nene zaidi ya kilo- 
meta mia. Pia: anganuru 

tabaka ozoni (ozone layer): tabaka 
iliyoko kwenye angahewa ya juu ya- 
pata kilomita 15-30 juu ya uso wa 
dunia ambamo ozoni kiangahewa (chaji 
ya umeme) imeshadidi, nayo ina jukumu 
la kufyonza kiasi kikubwa cha mnunurisho 
wa urujuanimno wa jua. 

tabakastrato (stratosphere): cheneo cha 
angahewa nje ya tabakatropo, lakini 
ndani ya tabakaioni chenye sifa ya hali- 
joto inayofanana katika tofauti kubwa za 
kimo au tenguo dhahiri la joto likilinga- 
nishwa na lile la tabakatropo chini yaJke. 
Nalo linakadiriwa kuwa rimbali wa kilo- 
mita 11 juu ya usawa wa dunia. Pia: an- 
gastrato 

tabakatropo (troposphere): sehemu ya 
chini ya angahewa ya dunia ambamo 
halijoto yake hupungua kufuatana na 



tabaklsha 


300 


taiga 


kimo isipokuwa mahali maalumu ambapo 
huingiliwa na halijoto. Pia: angatropo 

tabakisha (plate)•. tia gambajemba.nba la 
dhahabu, fedha, kromu, n.k,, juu ya uso 
wa metali au plastiki ili kuifanya ing’ae 
au isibabuke au isishike kutu kwa tirahisi. 
Pia: goza 

tabaradi (relax): (kwa misuli) kutoka hali 
ya kutenda kuwa hali ya utulivu. Musuli 
ambao ama umenywea au umetulia; kwa 
jozi shindani za misuli, mmoja himywea 
wakati wa pili tmatulizana. 

tabia (property): sifa mtihimu au pa- 
mbanuzi ya kitu au kiolwa. Maelezo ya 
maunzi ambayo huyawezesha kutambu- 
liwa. Tabia za kiumbo ni pamoja na: 
kilingo, harufu, rangi, densiti, hali (gesi, 
kiowevu au mango); imyumbufu. 

tabia akisishi ya mahusiano ( reflex- 

ive property of relations): uhusiano a- 
mbamo kiambato kinajihusu chenyewe 

tabia badilishani ( commutative prop- 
erty): tabia 3 ^, mpangilio wa tendo 
kuathiri matokeo. Kwa mfano, kuju- 
mhsha namba ni badilishani: 4 -t- 7 = 7 
d" 4 = Tl. Kuzidisha namba pia ni badil- 
ishani: 4 x 3 = .3 x 4 = 12 . Kutoa namba 
si hadilisham: 9 — 4 = 5 , lakini 4 — 9 = - 5 . 
Kugawa si badihshani: 12 -r 4 = 3, lakini 
4 T- 12 = 1/3. Pia: tabia badilifu. 

tabia mpango (order property /: sifa 
ya namba ambayo ikiongezwa kwenye 
sentensi hiyo, ropango utabakia vilevile. 

(climate): rachanganyiko au 
haJi ya jumla ya halihewa ya eneo kama 
vile halijoto yake, kanieneo ya barometa, 
unyevu, mtuamisho, jua, uwingu, na up- 
epo katika mwaka mzima wote. 

tabia pacha ya mahusiano (symmet- 
P^i^uct of relations): tabia ya 
uhusiano ambayo kwayo kama a inahu- 


sitma na basi b inahusiana na a kwa 
namna hiyohiyo. Kwa mfano, Amani ana 
ncloa na Rehema, hivyo Rehema ana ndoa 
na Amani. (“Ana ndoa” na ni uhusiano 
pacha). 

tabia shirika (common property): nduni 
ambazo ni za msingi pande zote. Gololi 
zinaweza kutofautiana maumbile, saizi, 
rangi na kwa njia nyinginezo. Vitu 
vyovyote ambavyo hufanana au huwa 
sawa husemekana kuwa na tabia shirika. 
Mfano, tabia shirika ya mistatili ni 
kv/amba ina pembemraba nne. 

tafiiina (chew): sagasaga chakula kwa 
meno kwa kujongeza taya. 

tafuta (detevmine): fikia tamati au ufu- 
mbuzi kwa kutumia fomula, hoja au ka^ 
nuni. Pia: ukilia. 

tafiita na badilisha (search and ^e- 
placef. hii ni kazi ya uchakataji maneno 
ambayo huwezesha hati kuchunguzwa 
kwa ajili ya mlolongo wa rufimara zilizo- 
ta jwa na kuibadilisha kwa mlolongo rufi- 
mara mwingine. 

tahaflfu (almost): karibu sana na kuwa 
kzmili. 

taif odi / typhoid): ugonjwa wa homa 
unaoambukiza, aghalabu huleta kifo, nao 
hundunishwa kwa mchonyoto wa tijmbo 
na vidonda kutokana na basila wa taifodi 
ambao huingia katika chakula, maji au 
vinywaji. Pia: homa ya matumbo. 

taiga (tigeic): gwagu mgwizi mkubwa, 
Panthera tigris, wa Asia mwenye milia 
njano kahawia, wakiwa wa aina nyingi 
huko India na Penisula ya Malaya hadi 
Siberia. 



tairi 


301 


tamikanza 



tairi (tyre): pete ya mpira inayovishwa 
juu ya rimu ya gurudumu la gari ili ku- 
patia mnaso na kupunguza mishituo ya 
barabara. 

tajino (crown): ile sehemu ya jino ambayo 
imefimikwa na enameli au kibadala 
mnemba kama cha dhahabu au kauri. 



tajino 


takamwili (excreta): dutu zilizobaidishwa 
na kuondolewa kwenye ogani za mwili 
kama vile jasho na mkojo. 

takataka (refuse}. vitu au masalia yasi- 
yokuwa na thamani, na yasiyohitaji kuhi- 
fadhiwa. 

takatisha (bleach): 1. dutu inayofanya 
kuwa nyeupe au iliyofifia rangi. 2. fanya 
iwe nyeupe kwa kutumia kemikaJi au nuru 
ya jua. Pia: pararisha. 

takia (cushion): mfuko uliojazwa kitu 
laini kwa ajili ya kukalia, kuegemea, n.k. 

takiometa (tachometer): ala kwa ajili 
ya kupimia kima cha mzunguko wa 
mtaimbo. 

takiometria (tachometry): mtaala imao- 
husu upimaji wa kima cha mzunguko wa 
mtaimbo. 


takwimu (statistics): sayansi inayoshu- 
ghulika na ukusanyaji, uainishaji, na ma- 
tumizi ya hoja au data nmneralia zinazo- 
husu jambo au mada. 

tama (definite): -liofafanuliwa waziwazi 
au kuamuliwa kinagaubaga. 

tambarare (level): mtambaa. Hutumika 
kwa mstari au uso ambao ni sambamba na 
upeo. Mstari tambarare au uso tambarare 
huwa pembe mraba na mstari wima, 
yaani ule imaounganisha nukta kwenye 
uso wa dunia kwa kitovu cha dunia. 

tambo (amplitude): msogezo wa juu 
kabisa wa chembechembe inayotetema au 
inayobembea kama katika wimbi la sauti 
au umeme. 

tambua (conserve): jua ni vipengee gani 
vya hali ambayo havibadiliki. Kwa mfano, 
kilogramu ya chuma na kilogramu ya 
pamba ni ipi nzito? 

tambuka (cross): sogea au pita toka 
upande mmoja hadi mwingine wa kitu. 

tamburania (transuranic): elementi ye- 
nye namba atomia kubwa kuzidi ile ya 
urani. 

tambusisita (highJight): tambua na kazia 
matini kwa kung’arisha, au kutanua ma- 
neno au uvuli. 

tambuza (weld): unganisha metali mbili 
kwa kutumia joto la ulimi wa oksi-asetlini 
au aki ya umeme. 

tambuzo (welding): uunganishaji au 
uyeyunganishaji vipande vya metali, n.k., 
kwa kugonga nyundo, ubinyaji, au kama 
hivyo, hasa baada ya kuvilainisha au ku- 
vifanyiza lahamu kwa joto, na pengine 
kwa kuongezea maunzi • yeyunganishaji 
sawa au tofauti na vipande vinavyounga- 
nishwa. Pia: utambuzaji.. 

tamikanza (incubator): kifaa cha ku- 



tamko 


302 


tani 


tunza mayai au vidubini katika hali zina- 
zofaa mpaka vinatokea viumbe vichanga 
au viumbe vipya vya aina ya awali. 

tamko (statement): sentensi ya kihi- 
sabati kama vile 3a? + 2 = 8. Tamko 
huweza kuwa kweli au ghalati kulingana 
na thamani inayobadiliwa kwa ajili ya 
kigeu ambacho ni ar. 

tamn (sweet): -enye ladha inayopendeza 
kama ya sukari au asali. 

tamnkoni (paradox): kauii ambamo 

mahitimisho mawili huelekea kupingana, 
na bado yote huelekea kuwa sawa. 

tanda (testa): mfuniko wa nje mgumu wa 
mbegu; hauruhusu maji kupitiliza. Ukiwa 
mkavu hauruhusu oksijeni kupita, lakini 
ukiwa mnyevunyevu au chepechepe hu- 
ruhusu oksijeni kupita. 


tanda 

tandabni (cobweb): wavu wa buibui. 

tandala mknbwa (greater kudu): swala 
wazuri wa • Afrika, Tragelaphus strep- 
siceros^ ambao madume huwa na singa 
kooni na pembe kama sukurubu komboli 
lakini majike hayana pembe. 

tandongosi (pieura): muundo mithili ya 
kiriba cha ngozi nyepesi mno, nao ni mfu- 
niko wa nje wa pafu na utando wa ndani 
wa nafasi linapokaa pafu. Ngozi hiyo ni 
utando unaotoa kiowevu majimaji amba- 
cho hu jaza naf asi baina ya mf uniko wa n^ 
na utando wa ndani, na kuzuia msuguano 
baina ya nyuso mbili. 

taadii (centipede): kiumbe mdogo ata- 
mbaaye mwenye miguu mingi afananaye 
na jongoo. 



tandu 


tangamam (adjacent): -ubavuni au ka- 
ribu na. 

tangaza (broadcast): peleka mbali kwa re- 
dio au televisheni. 

tangi (tank): kiwekeo kikubwa aghalabu 
kilichotengenezwa kwa metali kinachotu- 
miwa kuhifadhia dutu owevu, giligiH 
gesi kama vile maji, mafuta, na oili. 

tangimaji (cistem): tangi lenye bomba la 
kuingizia na la kutolea maji kama vil^ la 
choo cha kuvuta. 

tang’isteni (tungsten): metali ya kijivu- 
jivu yenye sifa ya kufulika bamba kufu- 
lika waya na haibabuki. Hutumika katika 
kutengeneza feleji, filamenti za taa za 
umeme, n.k. Pia: wolframi- 

tango (cucumber): boga refu mviringo 
lenye ngozi ya kijani hafifu na maji mengi, 
na aghalabu huliwa bichi. Hutokana na 
mtango Cucumis sativis^ ambao ni mta- 
mbaazi. 

tangramii (tangram): fumbo la kichwa 
lililovumbuliwa kimako miaka 40oO ih- 
yopita. Mraba hukatwa kuwa vipan e 
Sciba kama ilivyoelezwa. Maumbo mengi 
yii kuvutia huweza kufanywa kutokana na 
vipande hivyo. Kuna namna mbili kuu 2 :a 
fumbo hilo. 

tangnfwata (contiguous): tangnlia mbele 
ya, au fuata nyuma ya. 

tani (tonne/ton): kizio cha masi ^u uzani 
ambao ni sawa na kilogramu 1000- 



tani metriki 


303 


tapu 


tani metriki (metric ton): kilogramu 

1000 . 

tanjiti (tangent): 1. mstari, mchirizo, 
bapa au cheneo pinde cha kijiome- 
tria kinachogusa mchirizo au cheneo 
kingine kwenye nukta moja lakini bila 
kukatishana. 2. (kuhusu pembe) husisho 
kitrigonometria ambalo kwenye pembe- 
tatu mraba ni uwiano wa urefu wa upande 
mkabala na upande kiegemio; uwiano wa 
sini na kosini. 

tanuka (expand): ongezeka kilingo, idadi, 
mjao, kiwango, n.k. 

tanuri (kiln): joko la kuchomea, kuokea au 
kukaushia vitu, hasa la kuchomea chokaa 
au matofali. 

tanuri la Besema (Bessemer con~ 
verter): chombo kilichotengenezwa kwa 
feleji huku kikiwa na umbo la yai. Hutu- 
mika kuyeyushia chuma kuwa feleji. 

tanuri la joto (thermal reactor): tanrui 
la nyukilia ambamo miatuko ya nyukilia 
husababishwa na nyutroni za joto. Pia: 
tanuri themia; mtambo wa nyukiia 

tanuri ya matofali (brick kiln): joko la 
kuchomea matofali. 

tanuri zalishaji (hreeder reactor): mta- 
mbo wa nyukilia ambamo vitu vinavyo- 
atuka hutumiwa kuwa chimbuko la 
nyutroni kupata viini viatukavyo zaidi ya 
vile vilivyotumiwa awali. 

tanzi^ (hutton-hole): tundu la kifungo au 
kishikizo. 

tanzi^ (loop): mchirizo uliofungwa. 

tanzu (components): moja ya vekta ka- 
dhaa zilizoungana kialijebra au kijiome- 
tria kufanya vekta tokeo. 

tanzu ya nishati (energy component): 
tazama: mkondo amilifu. 


tao (arc): 1. sehemu yoyote ya mduara au 
mstari uliopinda. 2. umbo pinde kwenye 
daraja, nyumba au kitu kingine chochote 
kilichojengwa. 

tao dogo (minor arc): tao ambalo ni pu- 
ngufu kuliko nusuduara. 

tao kifua (pectoral arc): (kwa vetebrata) 
tao la mfupa au gegedu linaloshikiza ma- 
gendeo ya mbele. 

tao kuu (major arc): tao ambalo ni zaidi 
ya lile la nusuduara. 

tao sihiari (reflex arcs): njia inayofu- 
atwa na mpwito toka kwa kipokezi hadi 
kwa ogani mwisho katika usohiari, Njia ni: 
kipokezi, neva fahamu, sinapsi, nyuroni 
ushirikiano, sinapsi, neva mota, ogani 
mwisho. 

tapeni' (terpenes): yoyote ile ya baadhi 
ya hidrokaboni monosikilia yenye fo- 
mula (CsfTs^n ipatikanayo katika mafuta 
muhimu au mafuta vukivu. 

tapentini (turpentine): oleoresini ku- 
tokana na utomvu wa misindano na 
mipia. 

tapu (tap): chombo kilichotengenezwa kwa 
feleji ya thamani, kisha kikaimarishwa, 
nacho kina umbo la mcheduara. Kwenda 
chini tapu ina mifereji maalumu ya ku- 
tolea nje chembe za chuma na kuruhusu 
mafuta ya kupozea kupita. Kwenda juu, 
tapu ina umbo la pembe nne, za mraba ili 
kuwezesha kushikwa wakati wa kutumia. 
Hutumika kuweka hesi za ndani ya nati. 




tarabe 


304 


taswira kioo 


tarabe (double door): mlango wenye 
pande mbili zinazoweza kufungiiliwa, zote 
au mojawapo tu. 

tarakiki (constriction): kitu au haJi ya 
kuwa ndogo au membamba 

tarakimu (digit): namba yoyote kamili 
kuanzia sifuri hadi tisa (0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6 , 7, 8 , 9). 

tarakimu aushi ( significant figures): 
tarakimu za namba kama kipimo cha 
usahihi wake, yaani tarakimu za namba 
isipokuwa ukiondoa sifuri ambayo hu- 
onyesha tu mpango wa ukubwa wa 
namba. Mfano, 659 na 0.0362 kila moja 
ina tarakimu aushi 3 ambapo 7054 ina 
tarakimiu aushi 4. Pia: tarakimu tha- 
manifu 

tarakimu kadiri (significant figures)-. 
tazama: tarakimu aushi. 

taridi (phitonic): -liofanyizwa au ku- 
tokana na ndani kabisa ya dunia, chini 3 ^ 
gamba la dunia. Kwa mfano, misogeo ys. 
magima ni taridi. 

taruma (sleeper): kipande kinene cha 
ubao au metali a'mbacho hulazwa mki- 
ngtoio na reli kutandikwa juu yake. 



taruma 

tasa (barren): -asio ua uwezo wa kuzaa 
uiatunda au watoto. 

tasnia za maelezo (information indus^ 
t>pies): tasnia ambazo shughuli zake hasa 
pi kupokea na kutoa maelezo kwa mfano 
ilivyo elimu au huduma za benki. 


tasriki ( dehiscent ): fumbuzi au -enye ku- 
pasuka kwa nguvu kama vile matunda 
makavu ya mbarika kwenye jua kali. 

tasv/ira ( image ): kifani aii matokeo ya ki- 
olwa kwenye macho kama kitolewacho na 
kioo, kutokana na kuakisiwa, kupindwa 
kwa miali kwenye lenzi, au upitaji wa mi- 
ali ming’avu kwenye kitobwe. 



taswira 


tasv/ira bandia (virtual image): taswira 
au kifani cha kiolwa ambacho huonekana 
machoni tu kuwa imefanywa au kime- 
fanywa kwa miali ya nuru lakini haiwezi 
kutupwa kwenye kiwambo. 

tasv/ira fichu (latent image): taswira 
ambayo haijapevuka au haijatengemaa 
hasa kwenye filamu au karatasi ya 
picha kiasi cha kuweza kuonekana mpaka 
karatasi au filamu hiyo imetiwa ndani ya 
developa kwa muda wa kutosha na hali- 
joto maalumu. 

tasv/ira halisi (real image): kifani au 
taswifa iliyofanywa kwa miali halisi ya 
nuru, na inaweza kutupwa kwenye ki- 
WcLmbo. 

tasv/ira kioo ( mirror image ): pindu 
inayoonekana kwenye kioo. Taswira hu- 
onekana kuwa umbali sawa nyuma ya 
kioo kama kioo kitakuwa mbele yake. 
Kwa kawaida kushoto na kulia hugeuzika 
kv/enye kiolwa na taswira yake. 



ta&wira kioobapa 


305 


taiilo 



taswira kioobapa (plane^miTvor im^ 
age): kifani cha kiolwa ambacho kime- 
tokana na miali ya kiolwa kuakisiwa 
kwenye uso wa kioo bapa. Taswira hiyo 
hufanana na kulingana na kiolwa hasa 
inapokuwa kiolwa kiko karibu sana na 
kioo, na miali hiyo haijaathiriwa na hali 
au hoja nyingine. Pia: taswira kioo 

taswira tobwe (pinhole image): kifani 
cha kiolwa kinachotokana na nuru kupita 
kwenye lenzi ikiwa imetoka kwenye ki- 
olwa. 



taswira tobwe 

taswira ya umeme (eiectricai image): 
seti ya nukta za chaji kwenye upande 
mmoja wa uso unaopitisha umeme a- 
mbao utatoa uga sumaku uleule upande 
mwingine wa uso. 

taswirangi (spectrum): spektra au mta- 
wanyiko wa mnururishokuwa rangi mba- 
limbali kama za upinde wa mvua ku- 
tokana na kupindwa kwa nuru nyeupe 
kwenye midia nzito zaidi hivyo kupata 
kanda za rangi: nyekundu, chungwa, 
njano, ki jani, buluu, oili na urujuani. 

taswirangi atomia (atomic spectrum): 
taswirangi ya mstari; taswirangi ya atomi 
amilifu ambayo mistari yake hujibainisha 
waziwazi. 


taswiraiigi mpasiiko (explo3ion spec^ 
trum): taswirangi itolewayo na mango au 
kiowevu wakati mango hiyo au kiowevu 
hicho kinapopasuka. 

taswirangi mstari (iine spectmm): 
taswirangi (utoaji au ufyonzaji) ikiwa na 
mstari dhahiri huku kila mmoja ukishabi- 
hiana na lukoka maalumu. 

taswirangi oBekani (visibie spectrum): 
hududi ya minururisho ya sumaku- 
umeme ambayo huonekana machoni mwa 
mwanadamu. 

taswirangi sindelevu (discountinous 
spectrum): utepe wa taswirangi mistari 
zilizotangamana; nayo huwa na mistari 
iliyotengwa ambayo hufanana na kikoka. 

taswirasigi ya iipiBda ji (diffmction 
spectmm): taswirangi inayotolewa na 
kuratibiwa barabara Wa mpindizo. Ta- 
zama pia; mpiindizo wa taswirangi- 

tata (compiex): 1. -alioimdwa au ku- 
umbika kwa sehemu zinazohusiana na 
kukamilishana. 2. kampaundi ya kemikaJi 
yoyote ile ambamo molekuli moja imeu- 
nganishwa na nyingine kwa mbabadi ra- 
tibu. 

tatarika (crackie): fanya sauti ndogo- 
ndogo za kuatuka. 

tathmmi (evaiuate): tafuta thamam ya 
kitu. Hutumika hasa kusahilisha onyesho 
la numerali. Mfano; tathmini 12 x 5 = 60. 

tatia (trebie): zidisha kwa tatu. Kwa 
mfano, ukitatia 6, matokeo ni 18 (6 x 3). 

tatuti.tu (tripie): seti ya tatu. Kwa 
mfano, tatutatu (3, 5, 7) ni majira ya 
nukta katika nafasi mawanda matatu. 

taulo (towei): nguo au karatasi fyonzi kwa 
ajili ya ktifutia maji na kukaushia kitu 
chepe, hasa nguo kwa ajili ya mikono na 
uso baada ya kunawa, au mwih mzima 



taunl 


306 


tekenya 


baada ya kuoga. 

tauni (plague): ugonjwa kumbakumba 
usababishao vifo vingi wakati mmoja, nao 
hutokea kwa kuambukizwa kupitia kwa 
viroboto wa panya, Xenopsylla cheopis. 

tawa (pan). mojawapo ya viwekeo viwili 
kama dishi kwenye mizani. 



tawa 

tawajua (dial)\ uso uliodarijiwa, agha- 
labu wa duara, ambao juu yake kishale 
hujongea kusajili kipimo, k.m., darujua, 
uso wa saa, darajua ya pimakasi, tarajua 
kwenye meta za umeme au gesi, n.k. 

tawanyifu (distributive): -enye tabia ya 
kukasi mi ka sehemu au mafungu. 

tawanyika (diverge): enda kinyume cha 
kutanika. 

tawi (branch): tanzu la shina au mhimili 
wa mti, kituka au mmea mwingine. 

tawimto (tributary). mkondo mdogo wa 
maji unaochangia mtiririko wa maji 
kwenye mkondo mkubwa au mto mkubwa 
zaidi. 

taya (jaw) mojawapo ya makanwa au mi- 
fupa miwili inayounda kiunzi cha kinywa. 

tayachini (submaxUlary): -enye kuhusika 
na taya au kanwa la chini. 

tayalini (ptyalin) kimeng’enya ndani ya 
mate ya binadamu na baadhi ya wanyama 
wa chini, chenye uwezo wa kubadili wanga 
kuwa dektrini na maltosi. Pia; amilesi 
mate. 

tayupau (steelyard): mizani chukulifu 


yeaye pau iliyoegemezwa ikiwa na mikono 
miwili isiyolingana. Mzigo huning’inizwa 
kwenye mkono mrefu zaidi na pau hure- 
jeshwa kuwa mtambaa kwa kuongeza 
mauzani kwenye mkono mfupi. 



tazi (byte): kizio cha maelezo ya kompyuta 
sawa na biti nane. 

tegemezi (dependent) -enye kutegemea 
injpne. Inapokuwa vigeu viwili vinahu- 
sieina, kimoja huweza kuteuliwa kwanza 
na thamani ya cha pili yake hutege- 
mea uchaguzi huu. Kigeu kinachoteuliwa 
kwanza huitwa kigeu huru na cha pili ni 
kigeu tegranezi, Kwa mfano. katika mli- 
nganyo y = 3x, j/ ni kigeu huru, na x ni 
kigeu tegemezi. 

tegu (tapeworm): mnyoo bapa wa ngeli ya 
Cestoda, ambaye hana njia ya chakula. Ni 
kidusia anapokuwa amepevuka ndani ya 
njia ya chakula ya binadamu na v®tebrata 
wengine. 



tekechu (delicate) -enye kudhurika kwa 
urahisi kwa sababu ya ulaini wa mau- 
m'bile. 

tekenya (chigoe/chigger/jigg^) 
boto, Tunga penetrans, wa visiwa. vya a 
ribeani, Amerika ya Knisini, Afrika, n. -i 
arabaye jike lake hujichimbia ndani ya 






tekinolojia 


307 


tepurekoda 


ngozi ya binadamu na wanyama. 

tekinolojia (technology): tawi la maa- 
rifa linalohusika na sayansi na uhandisi 
au matumizi yaJke kama inavyotumiwa 
kwenye tasnia au viwanda. 

tekinolojia ya mtumiaji nadhari (user 
interface technology): vitumi na mbinu 
zilizoingizwa kwenye maunzi na pro- 
gramu ambayo humruhusu mtumiaji ku- 
fikiri na kutenda kwa akili; hivyo kuzi- 
fanya kompyuta kuwa rahisi kuzitumia. 

telegraila (telegraphy): upelekaji wa 
taarifa kwa kutumia ishara za umeme. 

telegramu (telegram): taarifa au ujumbe 
unaopokewa kwa kutumia mtambo au 
telegrafu na baadaye kuandikwa. Pia: 
simuandishi. 

teleprinta (teleprinter): teletaipureta au 
chombo telegrafia ambaeho kwacho ishara 
hupelekwa kwa kudota herufi na namba 
za kibodi ya ala inayoshabihi taipureta, 
na hupokewa na kutolewa sawasawa na 
ala mshabaha. 

televisheni (television): mfumo wa ma- 
wasilianoanga ambamo habari za kuone- 
kana na kusikika hupelekwa. Vifaa vya 
msingi katika mfumo huu ni kamera 
ya televisheni kugeuza habari kuonekana 
kuwa katika ishara za umeme, mkuzo, 
kudhibiti, saketi za upelekaji habari na 
kipokezi cha televisheni ambayo hugu- 
ndua ishara na kutoa tija ya taswira 
kwenye kiwambo cha neli ya mwali wa 
kathodi. Habari ya kusikil^ hupelekwa 
papohapo na tija ipatikanayo mwisho 
huwa sauti na taswira ya chanzo cha 
mandhari. 

televisheni ya kebo (cable television): 
huduma ya televisheni inayofikishwa ma- 
jumbani mwa watu kwa waya. 

telofezi (telophase): hatua ya mwisho ya 
niitosisi ambamo viini vipya hufanyika» 


tembwe^ (hast): fumwele kutokana na miti 
fulaiii nazo hutumiwa kusukia mikeka, 
vikapu, n.k. 

tembwe^ (fibries): tazama: utembwe 

tembwea (fibrotks): -enye au alioumbika 
kwa nyuzinyuzi. 

tendo (operation): hali au mchakato wa 
kufanya kazi. Kujumlisha (-1-), kutoa (-), 
kuzidisha (x), na kugawanya (•^-) ni ma- 
tendo manne ya namba. 

tendo jozi (binary operation): sheria ya 
kuunganisha memba mbili za seti ili ku- 
pata memba tatu ya seti hiyo. Kuju- 
mlisha na kuzidisha ni mifano yake. 

tenga (partition): kipengee kimoja cha 
kugawa, kingine kikiwa umegaji. Kutenga 
pia huitwa kuchangia. 42-e- 3, hufikiriwa 
kuwa ni kugawiana au kuchangiana vio- 
Iwa 42 kati ya watu 3. 

tengua (differentiate): pata difu au 
kitenguo cha kitu. 

tenguo (differentiation): mchakato wa 
kuchangua sehemu mbalimbali. 

tensimeta (tensimeter): manometa ye- 
nye vitumi vilivyolakiriwa na kuambishwa 
kwenye kila mkono. Hutumika kupimia 
kanieneo ya gesi. 

tensiometa (tensiometer): 1. kifaa cha 
kupimia mvuto wa uso wa kioevu. 2. ki- 
faa cha kupimia mvuto kwenye waya, uzi, 
mwamba, 

tepali (tepal): (kwa monokotiledoni) muu- 
ndo wa perianthi ambamo hakuna tofauti 
kati ya sepali na petali. 

tepe (bary. kipande mstaxi kinachotumiwa 
kwenye sehemu ili kutenganisha kiasi na 
asili. Kwa jumla huitwa mtepe. 

tepurekoda (tape recorder): tazama: ki- 
nasasauti. 



tera- 


308 


tesi pltiiltaria 


tera- (tera^): kiambishi awali cha kizio 
sawa na 10^^ au 1 000 000 000 000. Alama 
yake ni: T. 

terldofita ( pteridophyta ): kundi msingi 
la ufalme wa mimea likiwa na mimea 
kama kangaga ambayo haina mbegu bali 
ina tishu neli na imegawanyika kwenye 
mizizi, shina na majani. Hujumuisha vi- 



tesltubu ( test-tube ): neli iliyozibwa u- 
pande mmoja itumikayo kufanyia uchun- 
guzi wa kemikali. 



V 

tesitubu 


tesla (tesla): kizio cha ^ensiti ya sumaku 
ambacho hufafanuliwa kama weba moja 
ya mtiririo wa sumaku kwa mita moja 
ya mraba, Alama yake ni TT = a- 
mbapo Wb = weba, m = mita. Kiliitwa 
hivyo kutokana na Nikola Tesla (1857 - 
1943) Mmarekani mhandisi na mvumbuzi 
aliyezaliwa Yugoslavia. 

tetefya (ptdp): dutu ya nyuzinyuzi za miti 
zikiwa laini, nyevu na zenye mshikamano 
kidogo wa masi, nazo hutokana na miti. 
Hutumika kutengenezea karatasi. 

tetekuwanga (chicken pox ): ugonjwa fu- 
futende, ambukizaji na uzukao kwa wa- 
toto ^kiandamana na homa na vipele 
kama ndtii, lakini vipeu vyake ni vidogo 


na ni vikubwa kuzidi vya surua. 

tetemeko (tremor): mtetemo wa uso 
wa dunia, imaosababishwa na mawimbi 
mshituo. 

tetravalensia ( tetravalency ): -enye va- 
lensi nne; valensi nne. 

tetrodi (tetrode): chombo chochote cha 
elektronikia ambacho kina elektrodi nne 
za vali ambazo ni: kathodi, gridi, ki- 
wetmbo, na anodi. 

tezi ( gland ): ogani ambayo huchukua maji 
na dutu tbka kwenye damu, na hute- 
ngeneza dutu mahususi za kemikali zina- 
zohitajiwa na kiumbe. Kampaundi hizo 
hutolewa nje ya tezi ndani ya mmumunyo 
uitwao mchozo. 

tezl jasho (sweat gland): mojawapo ya 
tezi duchu, nelia, na zongomi za ngozi a- 
mbazo huchoza jasho. 

tezi limfu (lymphatic gland): ma- 
gimba yoyote yale kama tezi yanayotokea 
kv;enye mishipa ya limfu. 

tezi machozi (lackrymal gland): kwa 
vetebrata, isipokuwa samaki, tezi ina- 
yochoza machozi, ambayo hufanya konea 
iwe owevu. 

tezi mate ( salivary gland ): yoyote ile ya 
tezi kadhaa, kama tezi tayachini, ambayo 
huchoza mate. 

tezi ndani ( endocrine gland): (kwa vete- 
brata) tezi ambayo huchoza homoni. Tezi 
hii haina kifereji. Homoni huenea kwenye 
mkondo wa damu toka katika tezi hii. 

tezi pltuitaria (pituitary gland): (kwa 
vetebrata), tezi ndani chini ya kitako cha 
ubongo. Huchoza homoni kadhaa ambazo 
hudhibiti amali za tezi ndani nyingine. 
Tezi pituitaria ni muhimu kuliko tezi 
ndani zote; iko chini ya udhibiti wa 
mfumo mkuu wa neva. 



tezi sebamia 


309 


thamani pH 



tezi pituitaria 


tezi sebamia (sebaceous gland}. -tezi 
kwenye demisi, aghalabu hufungukia kwe- 
nye shina la unywele. Hutoa sebamu. 

tezi tayachini (submaxiHary gland): 
mojawapo ya jozi za tezi mate iliyoko 
chini ya taya la chini pande zote mbili. 

tezo (adzey. chombo cha feleji kama 
patasi nzito kilichofimgwa pembemraba 
na mpini wa mti, nacho hutumika ku- 
chongea mti, mbao, n.k. 


tezo 

thabiti (rigid): tabia ya mango kuwa 
haibadili umbo lake wakati kani inapo- 
likabili, na wala haipati muumbuo kwa 
mkazo, k.m. nguzozege ni mango thabiti. 

thalamu (thalamus): sehemu ya kati ya 
ubongokati ambapo mipwito ya hisia 
hupitia na kufikia kotesi ya ubongo au 
sereberamu. 

thamakati (median): 1 . thamani ya kati 
ambayo siyo juu wala chini. Kwa mfano, 
2, 15, 19, 9, 6, zikiwekwa kwa mfu- 
atano, 9 ni thamani ya kati, au thamakati. 
2 . mstari uliochotwa toka kwenye ncha 
ya pembetatu hadi kwenye nuktakati ya 
upande mkabala. 



thamana (onentate): weka katika uelekeo 
fualani kuhusiana na nukta za dira, au 
welekeo mwingine wowote ule ulio thabiti. 

thamani (value): 1. namba inayopatikana 
au inayotokea wakati uonyesho unaposa- 
hilishwa. Kwa mfano: = 6. 2. ki,- 

pimo cha wingi au ubora wa kitu. 

thamani kikalori (ccdorific vaJue): ki- 
asi cha joto kinadiotolewa kwa mwako 
kamili wa kizio kimoja cha masi ya fueli. 
Hupimwa katika juli/kilogramu. 

thamani nafasi (piace vaiue): thamani 
ya tarakimu kutokana na nafasi au mahali 
inapokalia. Kwa mfano, kwenye 25327, 
2 ya kwanza kushoto huwakilisha 10000 
mbili, na ile nyingine huwakilisha 10 
mbili. Hiyo 2 ya kwanza ina thamani 
nafasi ya 20000, na ya pili ina thamam 
nafasi ya 20. 

thamani papohapo (instante- 
neous vaiue): thamani kwenye muda 
maalumu ambapo kiasi chake hutofau- 
tiana na muda. Kwa mf^o, kasi au urefu 
wa mmea, n.k. 

thamani pH (pH vaiue): namba ina- 
yowakilisha kiwango ambacho dutu, hasa 
udongo, ni asidi au alikalini. Huwa 0- 
14 kwenye thamani ya 7, ukolevu wa 
ioni zote mbili hulingana na mmvununyo 
huo ni batili. Kati ya 0 na 7, kiowevu 
ni asidia, kukiwa na ukolevu wa ioni za 
hidrojeni ukiongezeka kadiri thamani ya 
pH inavyoshuka toka 7 hadi 0. Kati ya 
7 na 14, kiowevu ni alikalini, kikiwa na 
ukolevu wa ioni hidroksili unaoongezeka 




thamani rejeo 


310 


themopali 


kadiri thamani ya pH inavyoongezeka. 

thamani rejeo (definite intergral): 
mchakato wa kutafuta thamani reieo. Pia: 
thamani tama. 

thamani ya nishati (energy value): 
thamani kikalori au kiasi cha kalori zina- 
zotolewa na masi maalumu ya chakula. 

thamikati (interpolate): tafuta thamani 
kati ya thamani mbili nyingine. Tunaweza 
kukisia thamani hiyo au kuitafuta kwa 
kukokotoa. 

theluthi (third part/one-third): sehemu 
moja ya tatu ya kitu kamili (i). 

themia (thermal): -a joto. Kwa mfano, 
ufanisi themia wa injini ni uwiano wa kazi 
ifanywayo na injini na nishati joto ili- 
yotolewa na fueli; au mkondo themia ni 
mkondo wa hewa upandao haraka toka 
kwenye uso au cheneo moto juu ya dunia. 

themionia (thermionic): -enye kuhusika 
na themionikia au themioni, k.m., utokaji 
themionia. 

themionikia (thermionics): tawi la ele- 
ktronikia linalohusika na utoaji wa ele- 
ktroni ufanywao na magimba moto na 
vitumi vitegemeavyo athari hiyo, hasa 
mtaala na ubuniaji wa vali themionia. 

themodainamikia (thermodynamics ): 
mtaala wa uhusiano baina ya joto na 
namna nyingine za nishati. Unahusika na 
mifirmo ya namba kubwa za chembe ili 
vigeu kama vile kanieneo P, mjao v, na 
hahjoto I, vyote vikiwa katika kiasi cha 
takwimu. 

themoelektria (thermoelectric): mtaala 
unaoelezea utoaji wa mkondo wa umeme 
moja kwa moja toka kwenye joto. 

themokapo (thermocouple): tazama: 

kapo themoelektria 


themokemia (thermochemistry): mta- 
ala unaohusu mabadiliko ya joto yaki- 
fuatiwa na mimenyuko ya kemikah na 
uhusiano wake mwingine, na matukio ya 
maumbile kikemikali. 

themometa (thermometer): ala ya ku- 
pimia halijoto, kwa kawaida ikiwa na ki- 
tungi cha kioo kilichoambishwa kwa neli 
nyembamba yenye kipimio cha namba 
na kiowevu (k.m. zebaki au alikoholi ya 
rangi) ambacho kimefungiwa humo, na- 
cho hupanda na kushuka kufuata mabadi- 
liko ya halijoto. 

themometa ya kimajuu na kimachini 
(maximum-minimum thermometer): 
themometa inayopima kiwango cha juu 
kabisa na cha chini kabisa kilichofikiwa, 
mahususi cha muda, aghalabu siku moja. 
Kiowevu cha themometa ni alikoholi, 
nayo husukuma mwimo wa zebaki kupita 
tliemometa yenye umbo la U. Zebaki hiyo 
ina vilekezi viwili vya metali kuonyesha- 
halijoto ya juu kabisa au chini kabisa. 
Vilekezi hurejeshwa mahali pake kwa 
sumaku. 



1:1 


themometa ya kimajmi na kimachini 

themometria (thermometry): sayansi ya 
kupima halijoto na mabadiliko ya ha 1 
joto. 

themonyukilia (thermonuclear): -enye 
k:uhusu myeyungano wa kinyuk’iiia- 

themopali (thermopile): ala ya 

mbua na kupimia joto, mnururisho au 
kwa ajili ya kutoa au kufanyiza m on o 
themoelektria. 




limeria amlmyo huwa plastiki kwa ku- 
kanzwa, na huweza kupewa umbo kwa ka- 
nineo au joto, bila kubadili tabia zake 
kikemikalL Mchakato huu huwe^a kure- 


dhibitiwa na homoni katika tezi pituitari. 

thrombini (thrombin): kimeng’enya kina- 
chofanyika kutokaoa na protini kwenye 





ya kuiseti hukinza matumizi zaidi ya joto. 

dosa, kuondoa na/ au 

kuponya ugonjwa. 

lemostati (thermostat): kitumi cha ku- 

tibia (tibia): mfupa v 

ra ndani wa mifuj» 


fanyiza giligili au kiolwa kuwa na ha- 
Kjoto isiyobadilika. Kibamba metalimbi 
dha brasi na chuma hupinda kikiwa moto, 
na htmyooka kikiwa baridi. Kikipoa hugu- 
sanisha umeme kuanzisha koili kanzaji. 
Inapokuwa na joto la kutosha, mgusano 
huondoka. 

therapia (therapy): matibabu ya ugonjwa 
wa akili au mwili, hzusa bila ya madawa au 

sajaria. 

thiamiiii (thymine): besi pirimidini fu- 


ntiki wa matamko ambayo huahzisha u 


miwili ya mguu kati ya goti na nguyu. 



tibii (tuherculosis): ugonjwa wa kua- 
mbukiza unaoathiri tishu anuai za mwili, 
kutokana na basila swaru. na hundunika 


tikiti (melon): tunda la mmea wowote tile 


iodolaiti (theodolite): chombo kitu- 

mikacho kupimia pembe wakati wa 
kupima ardhi, nacho kina darubini ina- 
yosogea mtambaa, na kipimio cha duara 
kikiwa ni katika nyuzi wima. 


timazi {pmmo iinej: uzi au Kamoa 
yenye uzito (au uzani) uliofungwa kwa ku- 
ning’inia. 

timbao (uoood): sehemu ngumu ya shina 
ifanyizwayo kutokana na seli ambazo vi- 



ambayo hudhibiti kima cha metaboK na 
hivyo ukuaji na utoaji wa joto mwilini. 
Ukosefu wa iodini kwenye chakula hu- 
sababisha tezi thiroidi kuwa kubwa nmo. 


una mishipa ya zailemu na si madhubuti 
kama ngerenge. 












tiiidi 


312 


toajimiru 


tindi^ (frustmm): 1. sehemu ya mango 
yoyote yenye kuwa kati ya mabapa sa- 
mbamba mawili ambayo hukata kupitiliza 
mango. 2. Mtajo wowote ambao pia hutu- 
miwa kwa ajili ya sehemu yoyote ile 
kati ya mabapa mawili hata kama si sa- 
mbamba. 

tindi^ (segment): moja kati ya pete zina- 
zounda gimba la anthiropoda au mnyama 
mwingine yeyote mwenye umbo la namna 
hiyo, au moja ya gando baina ya viungo 
vyake. 



tmdi 

tindikali (flw). dutu kama vile bo- 
rasi au florispari inayotumika kukuza 
myeyungano wa metali au madini. 

tindikali ya kulehamia (soldering flvx). 
tazama: itindikali. 

tlndo (cold chisel): zana iliyotengenezwa 
kwa feleji kwa ajili ya kukatia, kutobolea 
na kukwangulia taka toka kwenye metali. 



tlnga (ibob) kwendajuu na chini kama kitu 
kinachoelea. Pia: timazi. 

tinia (tinea): magonjwa kadhaa ya ngozi 
yanayosababishwa na kuvu. 

tirisha* (drain ) toa maji-taka katika 
jengo kupitia katika bomba au mfereji, na 
kuyasafirisha hadi mahali palipotengwa 
maalumu kwa kuhifadhi taka hizo. 


tiriisha^ (titrate) thibitisha kiasi cha ki- 
aunbato maalumu kilichopo kwenye mmu- 
munyo kwa kupima mjao wa kimenyushi 
kwa usahihi kikiwa na nguvu ijulikanayo 
kiibadili kiambato hicho kuwa kingine. 

tirijBwa (streamlined): -enye umbo lenye 
sura ambayo kiowevu kikipita juu yake 
hutiririka. Pia: sanjari. 

tisbiali (barge) boti kubwa lenye kitako 
bapa linalotumiwa hasa kwenye bandari 
na mifereji kubebea mizigo. 

tiskiu (tissue): konga ya seli na ma.zao ya 
seli yanayofanya «dna fulani za dutu za 
muundo wa mmea au mnyama. 

tisbiU limfoidi (lymphoid tissue): tishu 
inayofanya sehemu kuu ya tezi limfia. 

tishu simikaji (erectile tissue): tishu 
y<nye uwezo wa kusimama wima, au 
yenye upgLpaguti wa kurefushwa na ku- 
tunishwa kwa damu na kwa tishu kuwa 
ngumu. 

tishu unganishi (connective tissue): 
(kwa vetebrata) tishu yenye tembwe au 
solo ambayo ni tegemezo kwa tishu nyu- 
ngwe na ogani, k.m., gegedu, mfupa, tishu 
mafuta, n.k. Hutokezea kwa namna na 
sura mbalimbali kote mwilini. 

tita (bundle) mkusanyiko wa vitu vili- 
vyozongomeshwa au kufimgwa pamoja. 

T.N.T (T.N.T) 2, 4, 6 trinitrotolini, 
mango njano ambayo ni mitimiti. Fomula^ 
CHaCsHjCNO)^)^. 

toa (minus). 1. tendo la kupunguza 
thamani fulani toka kwa thamani nyingine. 
Katika tendo hilo alama - hutumiwa. 
Hivyo 8-5 husomeka: 8 toa 5. 2. alama ya 
hasi inayoandikwa kushoto kwa namba, 
k.m., -2 ni namba hasi. 

toajinuru (photoemissive) -enye uwezo 
wa kutoa elektroni wahati inapoka- 



toanguvu 


313 


tokonyasi 


biliwa na mnururisho wa sumakuumeme. 
Lukoka ambayo itasababisha utoaji wa 
aina hiyo itategemea asili ya dutu na hu- 
sisho la kazi. Pia: fotoajL 

toanguvu (radionctive): -enye, au -enye 
kuhusiana na, au kutokana na, hara- 
katiredio. upande mmoja wa metali au 
ubao kwa kutumia kekee, n.k., bila ya 
tundu hilo kujitokezea upande wa pili. 

tofaa ( apple ): tunda lenye nyama ya ma- 
jimaji au tetefya, tamu, na ambalo likiiva 
aghalabu huwa jekundu. 

tofali (brick}. bonge la kitu mango kama 
mchemstatili ambalo hupatikana kwa 
mchanganyiko wa saruji na mchanga, 
au udongo kinamu uliofinyangwa vizuri 
ndani ya kibao. 

tofautp (difference}. kadiri ambayo kwa- 
yo kiasi kimoja ni kikubwa au kidogo ku- 
liko kingine. Hii hufanyika kwa kutoa ki- 
asi kidogo katika kiasi kikubwa. Mfano to- 
fauti ya 3 na 7 ni 4; 4 na 6 ni 2, n.k. 2. 
namna au njia ambayo kwayo vitu viwili 
haviko sawa pengine kwa rangi, ukubwa, 
n.k. 

tofautP (nnlike): -sio kuwa na mwafaka. 
Kwa mfano, ncha ya kaskazini na ncha 
ya kusini ni ncha tofauti; chaji chanya na 
chaji hasi ni chaji tofauti. 

tofauti kawaida (common difference): 
tofauti kati ya mtajo mmoja na unao- 
fuatia katika mwendelezo kihesabu. Kwa 
mfano, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27.... Tofauti 
kawaida ni 4. 

tofauti pacha (symmetric difference): 
seti ya viambato ambavyo vimo katika 
moja au nyinginewe ya seti mbili zilizota- 
jwa leddni sd zote mbili. Kwa mfano^ katika 
mchoro ufuatao, eneo jeupe huwakilisha 
tofauti pacha ya seti Ana B. 



tofauti shirika (common difference): 
tofauti baina ya mtajo mmoja na ule 
unaofuata kwenye hesabu endelezi. 

tofauti wezekani (potentiah differ- 
ence): tofauti katika kani ya umeme 
baina ya nukta mbili zozote zile katika 
saketi ya umeme. Ufupisho wake ni t.w. 
Alama ni V. siku zote mkondo wa umeme 
hutiririka toka t.w. ya juu kuendea t.w. ya 
chini; hutiririka toka t.w. chanya kuendea 
t.w. hasi (hiyo ni kaida). 

toiuyo (brddge): sehemu ya juu ya pua a- 

mbayo ni mfupa. 

tokeo (resuitant): kani moja ambayo ina 
athari sawa na kani mbili au zaidi zina- 
zoamili kwenye kiolwa. 

toki (torgue): Mle Mnacholeta au chenye 
mwelekeo wa kideta mtoMo au mbingio. 

tokoja ( uriniferous ): -a kuhusu tishu ina- 
yotoa mko jo. 

tokonyasi (caterpillar/larva): Mwavi wa 
kipepeo au nondo. Mwili wake ni laini, 
nuefu na duara, naye amegawanyika se- 
hemu kumi na nne zinazoitwa pingili. 
Pingili ya kwanza ni Mchwa, tatu zinazo- 
fuatia ni za kifua, na kumi za mwisho ni 
pingili za fumbatio. Kima jozi ya miguu 
kwenye kila pingili ya Mfua, na jozi 3 » 
miimdo kwenye kila pingili ya fumbatio 
iitwayo mikablia. Kwa kawaida mwili 
wake huwa umefimikwa na manyoya laini. 
Tokonyasi hula majani na inimea, na 
baadhi yao ni waharibifu. 



tona 


314 


transfoma ongezi 



tokonyasi 

tona (dvop): tendo la kudondoka au ku- 
vuja kv/a sehemu ndogondogo za dutu o- 
v/evu. 

tone (drop): kiasi cha kiowevu kinachoa- 
nguka kikiwa masi moja mviringo. 

tonge (holus): donge la chakula lililoviri- 
ngishwa na mkono tayari kupitishv/a ki- 
nywani na kushuka ndani ya koo. 

toni ( tone ): sauti inayotokana na mi- 
tetemo holela au linganifu, ikiwa toni 
menyu au toni mchanganyiko. 

toniki (tonic): dav/a inayochagiza au 
kuongezea mvrili nguvu. 

tonsili ( tonsil ): mo ja ya masi mbili 
dhahiri, zenye umbo la yai, za tishu li- 
mfoidi ikiv/a kila upande v/a kaakaa. 

topito (torpedo): silaha duara inayojie- 
ndesha hali ikibeba vilipukaji ambavyo 
hutupwa toka kwenye ndege, meli au 
nyambizi. Hufuata njia chini ya maji 
kupiga lengo au shabaha yake. 



topito 


topolo jia ( topology ): tawi la jiome- 
tria linaloelezea tabia za umbo ambazo 
haziathiriwi na muumbuo imaoendelea, 
kama vile mkunjuo au fundo. 

topozi ( antidote ): dawa au dutu aguzi 


kv/a ajili ya kuponya ugonjwa au kuondoa 
athari ya sumu, n.k. 

toroli ( wheelbarrow ): kigari kidogo a- 
mbacho kv/a mbele husimamia gurudumu 
moja, na kwa nyuma husimamia miguu 
miwili. Hutumika kubebea vitu, na 
husukumwa kv/a mikono. 

tosheleza (satisfy):^ kubaliana na ma- 
sharti yaliyowekwa. Kwa mfano, tukiw^ 
nei mlinganyo 2 x U = 10, tafuta U. 
5 itatosheleza mlinganyo huu kwani 
2 X 5 = 10- 6 haitoshelezi kv/a sababu 

2 X 6 # 10. 

towesha (purge): futa mafaili toka kwenye 
madiski. 

trarisfoma (transformer): kifaa kina- 
chobadili volteji ya mkondo geu. Kina 

koili' mbili za waya zilizozongomeshwa 

kv/enye masoka moja ya chuma Koili 
moja ina mitatio michache ya waya 
mnene, na koili ya pili ina mitatio mingi 
ya. v/aya mv/embamba. Mkondo geu hupi- 
tishwa kwenye koili moja (msingi) na 
hudukiza mkondo geu v^a marudio sawa, 
ambao hupatikana toka kwa koili y^ piii 
(fuasi). 

trarisforma ambatika (one-tO'-one tra~ 
nsformer): transforma yenye idadi sawa 
ya. pindi kwenye mtatio msingi na mtatio 
fuasi. Pia: transfoisia ambatifti« 

trarisfoma ongezi (step-up trans- 
former ): chombo cha kubadilisha vo teji 
geu kutoka kwenye volti ndogo na kuwa 
vclti kubwa, wakati huo mkondo wa 
umeme’ ukipungua. Nayo ina Viambato 
muhimu kama masoka ya chuma amteyo 
hutatiwa koili msingi yenye idadi n ogo 
yei pindi nene- za waya zilizohaamw^ na 
kuna muundo wa saketi nyingine ^ 
ambayo ni koili fuasi. 




iransfoma punguzi 


31,5 


trapeza. 



transfoma ongesi 

transfoma punguzi (step-down trans- 
former}. chombo cha kubadilisha volteji 
geu kutoka kwen^re volti kubwa na kuwa 
volti ndogo wakati huo mkondo wa 
umeme iikiongezdca. Linganisha na tra- 
nsfoma ongezi. 



transfoma punguzi 

transfoma tenganishi (isolatinp trans- 
former}. transfoma inayotumifei, kuten- 
gamsha saketi au chombo kutoka kwenye 
ugavi wa umeme. Pia: transfoma bai- 
.dishl 

transfoma ya nguvu (power tvans- 
former} transfoma iliyoundwa maalumu 
kwa saketi ya nguvu, na kwa kawaida hu- 
fungwa ndani ya kisanduku. 

transfoma ya umeme (current trans- 
former} chombo cha umeme ambacho 
hakina sehemu zijongeazo ambacho ku- 
tokana na mdukizo wa sumakuumeme, 
hugeuza nishati ya umeme kutoka kwenye 
saketi moja au zaidi zenye marudio 
mamoja, aghalabu pakiwa na badiliko la 
thamani ya volteji na mkondo. 

transfoma ya zatokeo (output trans- 
former} transfoma ambayo hutumika 
kuunganishia zatokeo la saketi, hususani 
lile la amplifaya kwenye mzigo. 


transista (transistor}. kitumi kiduchu 
cha ukuzaji, aghalabu kinachotumia je- 
mani, ambacho hufanya karibuni kazi zote 
za vali elektroliia hali kikiwa na manufaa 
mengi zaidi. 

translsta nchambili (bipolar transis- 
tor}. elektrodi ndani ■y& bafu la kuchovya 
kwa umeme, bila ya kuimganishwa na a- 
nodi au kathodL 

transista nchanne (four-terminal tra- 
nsistor}. transista sanifu amba^^ ina 
ncha nne. Ncha mbili miongoni mwa hizo 
hutumika kuunganisha resista ila ala ya 
kupimia. Mpangilio huu hututhibitishia 
kuwa ala volteji mshuko, kutanibuka re- 
sista hauathiriwi na mgusano wa ukinzani 
kwenye neha. 

translsta panda (junction transistor): 
transista yenye aina kadhaa tofautitofauti 
za vitu nusuvipitishio vinavyogusana. 

transista ya nguvu (power transis- 
tor}. transista iliyosanifiwa kufanya kazi 
kwenye thamani kubwa husianifu ya 
nguvu au kuzalisha nguvu kubwa kufu- 
atana na jinsi inavyopokewa.. Transista 
za nguvu huttimiwa sana kufunga, kufu- 
ngua, na kukuzia. Aidha huhitaji namna 
fulani' ya udhibiti wa halijoto kwani 
nguvu inayotolewa huwa kati ya wati 1 
mpaka wati 100. 

transmita (transmitter): kifaa kinacho- 
tumiwa kutoa na kukuza kichukuzi cha 
marudio ya, redio, kikinamnisha kichukuzi 
kwa maelezo na kuyapeleka kwenye erio ili 
kurushwa hewani. 

trapeza (trdpezium}. tunbo la jiometria 
lenye pembe nne, pande mbiU zikiwa 
ni sambamba. Eneo la trapeza likiwa 
na pande mbiU sambamba ambazo urefu 
wake ni a na 6 na kimo diake ni h 
huonyeshwa hivi: 









trapeza mraba 


, 316 


tufejicho 



trapeza 

trapeza mraba (sguare trapezium): 
trapeza yenye upande mmoja ulio sulubi 
na pande mbili sambajnba. 

trapeza paelia (isosceles trapezium): 
trapeza ambayo pande zake mbili zisizo 
sambamba zimelingana. 

trapezoidi (trapezaid): pandenne isiyo na 
pande zozote mbili sambamba. 

tribolojia (tribology): mtaala juu ya 
msuguano na ulainishaji ambapo dutu 
huzuia msuguano baina ya nyuso mbili 
zilizo kwenye mwendo ili kupunguza ku- 
hka, kupata joto jingi na kupata kutu. 
Viowevu vya hidrokaboni ndivyo vilai- 
nisiio mango kama vile kinywe. Molibdeni 
disalfidi pia hutumika. Pia: msugulojia 

trigonometria (trigonometry): tawi la 
hisabati linaloshughulika na uhusiano wa 
pande za pembetatu ambapo kwa kutu- 
mia iioja unaweza kufumbua mafumbo 
mbalimbali kwa kukokotoa vipengele vi- 
sivyojulikana, mradi pembe na pande 
tatu ziwe zinaeleweka. Mara nyingi ufu- 
mbuzi wa maswali haya hufanyika kwa 
njia ya uwiano wa trigonometria. 

tnodi (triode): vali ya redio yenye ele- 
ktrodi tatu, aghalabu anodi, gridi na 
kathodi. 

trioksidi (trioxide): oksidi yenye otomi 
tatu za oksijeni, kama As^Oa (asenia 
trioksidi); SO3 (salfa trioksidi), n.k. 

^J’ipsini (trypsin): kimeng’enya amba- 
cho imciianganua protini zaidi baada ya 


amali ya pepsini. Hufanyizwa toka katika 
tripsinojeni kwa amali ya enterokinase. 
Tripsini hufanya kazi tu kwenye mmu- 
munyo alikalini. 

tripslnojeni (trypsinogen): aina ya ki- 
meng’enya kisichokuwa amilifu cha tri- 
psini. Hufanywa amilifu kwa kimeng’enya 
enterokinase. 

trofla (trophic): -enye kuhusika na lishe au 
michakato ya lishe. 

tromino (tromino): miraba mitatu ili- 
younganishwa kiasi kwamba miraba mi- 
wili yoyote inayounganishwa huwa na 
ukingo kamili wa shirika. 

tiianane (actave): 1. hatua baina ya 
mfiTudio yoyote mawili yenye uwiano wa 
2 : 1 , Kwa mfano, nota zenye vidato vya 
512 H na 256 H ni sehemu ya tuanane. 2 . 
(katika mwendo wimbi) utepe wa marudio 
baina ya marudio yoyote mawili ambayo 
yamo katika uwiano wa 2:1. 

tufe (sphere): umbo mango litokanalo 
na mzungusho wa nusuduara kwenye 
kipenyo kama jira. Seti ya nukta ya mi- 
panuko mitatu ikiwa umbali sawa toka 
kwenye nukta fimgwa iitwayo kitovu. Uso 
bapa wa umbo jingine huitwa dufira 
ndogo. Sehemu mango ikatwayo na bapa 
la duara kubwa huitwa kizio. Sehemu 
iliyokatwa na dufira dogo huitwa kizio 
tengwa. Mjao wa tufe lenye nusukipenyo 
r =: 4/37rr^’ Eneo la uso = 47rr^* 

tufejicho (eyeball): (kwa vetebrata) ji- 
cho, mfano wa mpira, likiwa na tishu za 
neva zinazoamshwa na nuru (mwanga). 





tufepete 


317 


tungu fofota 


tufepete (armillary): ala ya kizamani 
yenye mpangilio wa pete ambazo zote ni 
miduara ya tufe moja, nayo ilitumiwa 
kuonyesha nafasi husianifu za ikweta ya 
ulimwengu. 

tuli (static): 1. -a kuhusu umeme ulio- 
tuama, kama vile uliozalishwa kwa msu- 
guano au ufanyizaji wa umeme wa namna 
hiyo. 2. -enye kuaxnili kwa uzani tu bila 
kusababisha mwendo. 

tumba (bud): kidude kichanga na teke Id- 
nachochomoza katika shina kongwe. Ki- 
chomozo hicho hukua na kuwa jani au au. 
Pia: klchomozo. 



tumba 


tumbaku (tobacco): nunea wowote wa 
kisolianasia wa jenera Nicotiana, hasa 
moja ya zile spishi kama Nicotiana 
tahacum, kwenye sigara, sigaa, na 
mitemba. 

tumbawe (coral): kiunzi 'kigumu cha 
chokaa kinachochozwa na baadhi ya 
wanyama anthozoa. 

tumbo (stomach): mfutuko kama mfuko 
pengine wenye sehemu mbili au zaidi) 
kwenye njia ya chakula, ukifanya ogani 
ya kuhifadhia, kukiovyesha na kuki- 
meng’enya chakula kwa binadamu na 
baadhi ya wanyama. 

tumbuu (hasp): chombo cha metali ki- 
nachowekwa kwenye mhimili wa mlango, 
ulimi wake ukipachikwa kwenye reza ili 
kipate kufunga. 



tumbuu 

tumbwe (blasttda): hatua awali ya ukuaji 
wa kiinitete ya metazoa inayofuata hatua 
morula, na ina tabaka moja ya seli kama 
tufe linalozingira uwazi kati yake. 

tunda (fruit}. ovari ya nrniea wa mbegu 
iliyopevuka pamoja na maudhui na se- 
hemu ziada kama lihvyo embe, nyanya, 
nanasi, mse, n.k.- 

tundokwa (drupe): tunda lenye nyama 
laini na mbegu moja, Hkiwa na ngozi ya 
nje, ukuta mnene wa nyama na tabaka 
ngumu kama mti kuzingira mbegu. Mi- 
fano ni embe, fyulisi, n.k. 

tundu (birdcage): kilindo ambamo ndege 
huwekwa na kufugwa. 

tunduke (micropyle): kijitundu kwenye 
ganda la mbegu. Maji huingia ndani ya 
mbegu kupitia kwenye tunduke, kisha 
mbegu huanza kuota. 

tungi (chimney): tazama: chemni. 

tungu* (cavity): tundu au nafasi wazi 
chini au ndani ya kitu. 

tungu^ (chum): chombo au mashine ya 
kutengenezea siagi. 

tungu^ (rasp): chombo cha metali chenye 
menomeno kwenye bapa lake. Hutumika 
kusagia au kukatia mbao. 

tungu fofota (pulp-cavity): uwazi ndani 
ya dentini ya jino. Una neva, mishipa ya 
damu, tishu na seli zinazozalisha dentmi. 
Uwazi finyu shinani mwa jino huruhusu 



tlHlgllfliVll 


318 


twinga 


neva mishipa ya damu kuingia tungu fo 
fota. Pia: tuiigii tetefya. 

tungiifiiyii (orbit): shimo la mfupa 
kwenye fuvu kwa mbele, nalo hukalisha 
jicho ndani yake. 

timgii shavii (buccal cavity): uwazi au 
nafasi inayokuwa pembeni mwa mdomo 
au kinywani. 

timgiiii (bulb): shina dogo sana la 
chini ya ardhi linalofunikwa na ma- 
jani manene teketeke ambayo huhifadhi 
chakula. Tumba huota kwenye shina 
baina ya majank Mmea mpya hu- 
fanya matunguu mapya kwa uzaliano 
wichemea, kwa mfano, katika kitunguu. 

timi (tune): tazama: mahadhi 

timiketi (tunicates): mnyama wa ba- 
harini mwenye gimba la kiriba lililozi- 
ngirwa ndani ya utando mnene ambao 
toka kwake kunatokeza mianzi miwili au 
sifoni kuingiza na kutolea maji. 

tupa (file): chombo cha metali, aghalabu 
feleji, chenye kilingo tofauti na umbo 
kikiwa na kingo maridhawa au meno ya 
kukatia juu yake kwa ajili ya kulainisha 
au kukata metali na dutu nyingine. 



tupa duara (round file): aina ya tupa 
ambayo ina umbile la duara, nayo hutu- 
mika kusagia sehemu za matundu ya me- 
tali ambayo ni ya duara. 

tupa pembetatu (triangular file): aina 
ya tupa iliyo na kingo tatu na nyuso bapa 


tatu. Hutumika kukatia matundu ya pe- 
mbetatu kwenye metali. 

tupisha (project): geuza nukta toka katika 
umbo au picha moja hadi katika nyingine. 
Kwa mfano kukuza. Katika mchoro 
ufuatao, kwa mfano, pembetatu ABC 



tuta la kanieneo (ridge of pressure): 
eneo refu finyu la kanieneo kubwa ya a- 
ngahewa ambalo hutokana na eneo kubwa 
la kanieneo ya juu. 

twatnga (pound): ponda kitu kama vile 
mahindi, mchele, n.k. kwenye kinu kwa 
kutumia mchi ili kupata punje au unga. 

twamgo (mortar): mzinga sana, 

kulingana na dango lake, kwa ajili ya ku- 
tupa mbewe katika pembe kubwa. 

twinga (parachute): chombo kama puto, 
mfano wa mwavuli au umbo ia pia, a 
mbacho humwezesha mtu ashuke taratibn 
katika ndege hasa wakati wa dharura. 



twinga 



u 


319 


ubadilikaji 


U,u 


U (U): namba numerali ya Kirumi ambayo 
kama V ni sawa na 5 (tano). 

ua^ (fence). boma lililojengwa kwa mato- 
fali, miti, mabati, makuti, seng’enge, n.k., 
kuizunguka nyumba au jengo, au kwa 
nyuma ya nyumba, uzio. 

ua^ (flower): sehemu ya mmea utoao 
mbegu yenye ogani za uzazi na vigubiko 
(kama vipo), hasa kama vigubiko hivyo ni 
vya namna yake kiumbo na rangi. 



uainishaji (classification): upangaji wa 
mimea na wanyama kwenye makundi 
ndani ya mfumo wa aina zinazopamba- 
nuliwa kwa muundo, asili, n.k. 

uakisishi (reflectivity): hali ya uwezo na 
kiwango cha kurejesha wimbi la sauti, 
nuru au nanururisho. 

ualotropia (allotropism): tazama: alo- 
tropia 

uamilisha ji (activation): ufanyaji kuwa 
na harakati au michakato ya utendaji. 

uamshi (stimvlus): badiliko lolote katika 
hali za nje za kiTimbehai ambalo huleta 
athari kwa kiumbe, lakini halipatii nishati 
kwa ajili hiyo. Kwa wanyama, badiliko 
lolote kwa hali za nje ambalo husababisha 


mpwito katika mfumo wa neva. Kwa 
mfaiio, mwelekeo ilipo nuru ni uamshi 
kwa mimea mingi; harufu ya chakula ni 
uamshi cha tezi za mate; kumwona nyoka 
ni uamshi kwa ndege; kumwona chatu ni 
uamshi kwa mbwa, n.k. 

ueimwaji (suction): uvutaji wa kiowevu 
au giligili ambao huletea ombwe kiasi a-' 
mbacho hujazwa na kanieneo ya anga- 
hawa. 

uangazaji (luminescence): .utoaji wa 
nuru katika halijoto za chini kwa mcha- 
kato wowote ule isipokuwa kwa mwangazo 
kama vile mmemetuko au memetokemia. 

uangazifu (luminosity): sifa au tabia ya 
kuwa nururishaji au akisishi. 

uangazishwaji (illumination): utupiaji 
au uangushiaji mwanga au nuru kwenye 
kitu au kiolwa. 

uasetilishaji (acetylation): mmenyuko 
unaoingiza radikali ya kundi asetili 
kwenye kampaimdi mahuluku. 

uEishi (masonry): kazi ya ujenzi kwa ku- 
tumia mawe, matofali, dongopachi, n.k. 

uasilishaji^ (adoption): uchukuaji wa 
mtu baki na kumkubali kwenye familia 
kama mtoto halisi wa kumzaa. 

uasilishajp (acylation): uingizaji wa 
kundi asili kwenye kampaundi. 

uatilifu (ahnormality): kasoro au ila 
katika kitu, tukio, hali au namna yake 

ubadilika ji (mutation): badiliko ghafla la 




ubadilishanaji 


320 


ubora 


visadifu (jeni) vya kiumbe, likisababishwa 
na badiliko la DNA ya chembeuzi. 
Ubadilikaji hautokei maxa nyingi lakini 
huongezwa na mnururisho, nyutroni na 
dutu fulani za kemikali.. Mabadiliko ya 
kisadifu kimoja huweza kutokea, au 
visadifu vyote ndani ya gimba la seli, 
na yana athari kwa mhusika tu. Lakini 
ubadilikaji vra, visadifu vya gameti yana 
athaii kwa wazawa wote. Ubadilikaji wote 
hutokea kwa bahati nasibu. Mwingi wake 
una athari mbaya. 

ubadilishanaji (substitution): uondo-- 
shaji wa atomi kwenye molekuli ya ka- 
mpaundi mahuluku unaofanywa na atomi 
ya elementi tofauti, au kimdi la atomi, 
k.m., kuondosha atomi ya hidrojeni 
kwenye methani CH 4 kunakofanywa na 
atomi ya klorini. 

ubaidishaji elektrolitia (elecrolytic se- 
paration): utenganishaji wa isotopu kwa 
njia ya elektrolisisi kwa kufuata ukweli 
kwamba isotopu tofautitofauti za ele- 
menti hutolewa kwenye elektrodi kwa 
vima tofautL 

ubalehe (pvberty): kipindi au umri a- 
mbamo mtu ndio kwanza anaweza kuzaa 
kijinsia. 

ubao (timbev): sehemu ya mti au gogo 
iliyopasuliwa vyema kwa ajili ya kuten- 
geneza vitu kama vile meza, viti, kabati, 
dari, n.k. 

ubaochenge (cfiipboard): tazama: chi- 

pubodi 

ubatl (cubicle): mkato wa chumba che- 
mbamba cha kuishi na. kulala kama vile 
kwenye shule au hosteli. 

ubatilishaji (neutralization): mme- 
uyuko baina ya asidi na besi ambapo 
dutu zote mbili hupoteza tabia zao. Kwa 
^ano, asidi hidrokloria hubatilisha natri 
hidroksidi na natri kloridi hufanyika. 


ubav'u (rib): moja ya mfululizo wa mifupa 
pinde mirefu myembamba inayotokea kwa 
jozi ikikaribia kufrmika tungu la kifua na 
kuimganishwa na uti wa mgongo. 



ubavu 


ubinikizaji (polarization): tabia ya vi- 
povu vya gesi ya hidrojeni vilivyobubu- 
jika na kurundikana kwenye anodi mfano 
kibamba cha shaba ndani ya seli ya volta, 
na hatimaye kupunguza au kulegeza 
kupita irnieme kwa wingi. 

uboiigo (brain): (kwa vetebrata) masi 
kubwa ya gangilia inayokingwa ndani ya 
mifupa ya fuvu. Huratibu vitendo vyote 
vya mwili mzima, hasa yile vinavyojibu 
kismshi. 



ubongokati (midhrain): sehemu ndogo 
inayounganisha ubongonyuma na ubo- 
ngombele. Tazama pia: ubongo 



ubongokati 

ubora (guality): tabia ya nota ya muziki 
ambayo huifanya tofauti na nota nyingine 
ya kidato sawa na usikilikaji sawa. Hii 



ubotulia 


321 


iichun^aji 


hutegemea ovatoni zinazofanyizwa na ala 
ya muziki na huwezesha ala tofauti za 
muziki kutambulika. 

ubotulia (botulismJ: ugonjwa wa mfiimo 
wa neva unaosababishwa na botulini 
iliyostawi kwenye soseji zilizovunda, au 
vyakula vingine vilivyohifadhiwa vibaya 
vinavyoliwa na watu na wanyama. 

ubunifu (creativity): hali ya kutafalrari 
na kusanifu jambo, umbo au dhana mpya 
isiyozoewa katika fahamu za watu. 

ubwiri (mildew): ugonjwa wa mimea 
unaondunika kwa kutandwa na yoyote 
yule wa kuvu anwai mithili ya joyo jeupe 
au kijivu. 

uchajuzi (discharge): uondoaji au utoaji 
wa tabia ya kuwa na chaji. 

uchakataji mkupuo (batch processing): 
aina ya uchakataji ambamo kimdi la pro- 
gramu au ka.zi huendeshwa kwenye ko- 
mpyuta kwa wakati mmoja. 

uchakavu (depredation): upunguaji 

wa thamani ya bidhaa. Kwa mfano, 
gari linammuliwa kwa shillingi million 8. 
Baada ya mwaka mmoja thamani yake ni 
shillingi millioni 6. Umetokea uchakavu 
wa shillingi million 2. 

uchambuzi (tanalysis): 1. mchakato wa 
kutenga kitu kuwa sehemu sehemu. Se- 
hemu hizi aghalabu huweza ktifuatiliwa 
ili kuona kile kinachotegemea. 2. Tawi 
la hisabati pevu linalohusika na ukubwa 
na udogo usiogota. Hujmnuisha kalikula, 
mahusisho, vikomo, mifulizo na mifu- 
atano kutanifu. 

uchambuzi wa joto (thermal anal- 
ysis): matumizi ya michirizo ya joto 
na upozaji kwa ajili ya kuchunguzia 
masharti ya msawazo na fezi ya mahu- 
siano ya metali. Pia: uchambuzi themia 

uchambuzi wa mweneo (diffusion 


analysis): utafutaji wa kilingo kina- 
chohusiana au uza ni wa chembechembe 
za molekuli kwa kulinganisha kima dia 
zatokeo la mweneo, au kwa kuzibaidisha 
ukitumia mbinu ya mweneo tenguo. 

uchambuzi wa taswirangi (spectrum 
analysis): utafutaji wa muundo au 
hali ya magimba na dutu kwa kutumia 
taswirangi, au dutu zizitoazo. 

uchapaji (printing): 1. mchakato wa ku- 
fanya alama za herufi, tarakimu, n.k. juu 
ys, karatasi au matmzi mengine kwa ku- 
tumia tapureta, mtambo au kompyuta. 
2 . kitendo ch^ kutengeneza taswira kwa 
kuipiga mwanga karatasi ya picha ukiwa 
umepenya na kuivuka negativu. 

uchapishaji oflslni (desktop publish- 
ing): utumiaji wa kompyuta kubadili 
hatua zote za utayarishaji Wti iliyopigwa 
chapa ambayo kabla 3 ^e ilifanywa kwa 
mkono. 

uchavusha ji (pollination): mchakato 
ambao kwao bulungo chavuo huchukuiiwa 
toka kwenye kichavtdio hadi kwenye 
stigima. Hilo hufan^ova na wadudu au 
upepo. Chavuo huAukuhwa toka kwa 
chavuho ya mmea mmoja hadi kwenye 
stigima ya mmea mwingine. 

uchavushaji mtambuko (cross polli. 
nation): uhawilishaji wa chavuo toka 
kwenye chavtiho ya ua la mmea mmoja 
hadi kwenye stigima ya mmea mwingine. 

uchemkaji (boUing): badiliko baada ya 
kukanzwa katika halijoto isiyobadihka 
toka hah ya kiowevu kuwa mvuke Pia: 
kuchemka 

uchumasumaku (ferromagnetism): tu- 
kio linaloonyeshwa na dutu kama vile 
chuma, ambazo zina upenyevu husiamfu 
mkubwa kuhko dutu nyingine- 

uchunzaji (observation): matunuzi ya 
kunuia kuona, kusikia, kunusa, kuonja au 



udhahania 


322 


ueneaji yamkini 


kugusa, kwa kutumia maarifa yaliyoku- 
sanywa huko n^mma kujua cha kuchu- 
nguza. Kwa mfano, kuchunguza kama 
hidrojeni hutolewa kwa kujaribisha kwa 
kitata cha moto (maarifa ya nyuma ya 
matokeo pamoja na kusikia matokeo). 

udhahania (abstraction): wazo lolote 
lisilopelekea kwenye vitendo halisi au ma.- 
tokeo ya vitendo. 

udhibiti numeralia (numerical con- 
trol): aina ya udhibiti otomatia (unao- 
jiendesha) ambamo nambari zinazoza- 
lishwa na chombo kinachodhibiti, kama 
vile kompyuta ya tarakimu, hutumika 
kudhibiti chombo kingine, hususani ma- 
shine zana. 

udhibiti wa ubora (guality control): 

utaratibu wa ukaguzi unaotumika wakati 
wa uzalishaji wa viambato vya elektro- 
nikia, saketi, vyombo au vifaa vinginevyo 
ili mradi kuhaJcikisha kazi iliyofanyika 
imekamil ik a vyema, na kwa kufuata vi- 
pimo na viwango vilivyokusudiwa viwepo. 

udhibiti wa uga (fidd control): mbinu 
ya kurekebisha volteji ya jenerata au 
kasi ya mota kwa kubadilibadili mkondo 
kwenye uga wa koili. 

udhibiti wa uwiano (proportional con- 
trol): mfumo wa udhibiti ambao awali hu- 
fanya kaa kwa kuyakinisha tofauti kati ya 
thamani halisi ya kiasi ili idhibitiwe na 
thamani inayohitajiwa, kisha tena husahi- 
hisha uwiano wa tofauti hii. 

udongo (soil): sehemu ya uso wa dunia 
ambamo mimea hukua na kustawi, nayo 
hutumiwa kwa kilimo. 

udukizaji (inductivity): uwezo au nguvu 
za kumudu mdukizo. Tazama pia: mdu- 
kizo 

udukizishaji (inductance): mchakato wa 
mfumo wa kupitisha umeme, ukipimwa 
kwa uwiano wa mkondo unaotiririka 


k^venye mfruno kwa tofauti ya mawezo 
kuukatisha wote; resiproka ya ukinzani. 
Hupimwa kwa pmu, umo, au siemeni. 
Alama: G. 

udungaji (injection): 1. utaratibu wa 
kurashia oili katika kichwa cha injini kwa 
kutumia pampu dimgaji. 2. utiaji dawa 
mwilini kwa kutumia sindano na sirinji. 

ueleaji (buoyancy/ floatation): 1. usuku- 
maji juu wa gihgili kwa kiolwa ambacho 
kimezamishwa ndani yake. 2. mwelekeo' 
wa kiolwa kutokuzama ndam ya giligili. 
Ueleaji huamua endapo kiolwa mango ki- 
ta,elea au kitazama. Pia: uelezi 

ueleaji hasi (negative buoyancy): hali 
yii kitu au gimba kushindwa kuelea ndani 
ya giligili au kiowevu kwa sababu za ki- 
maumbile. 

uelekeo (bearing): pembe kama ina- 
vyoonyeshwa na dira. 

uelekeo wa redio (radio bearing): 
uelekeo kufuata upande ambako ishara ya 
r€;dio hupokelewa. 

uelezi (buoyancy): tazama: ueleaji 

uemamelisha ji (enamelling): utoa.ji dutu 
ngiunu inayofanya tabaka y anje ya kitu, 
hususani meno ^tika mamalia. 

uenidaji wa ioni (ion mobUity): velositi 
ya ioni katika kizio cha uea wa luneme. 

uentea ji (distribution): seti ya thamani au 
vipimo vya seti ya viambato au memba,, 
kila kipimo kikihusishwa na kiambato au 
m.emba. 

ueneaji wa Gausiani ( Gaussain distn- 
bution): tazama: ueneza ji wa maru lo 

uerieaji yamkini (probability distnbu 
tion): uwezekano ambao kwao elektroni 
katika atomi huwa kwenye nukta fulani ya 
uwezo kwa mudti unaotambulika. 



uenevu 


323 


ufumbuzi 


uenevu (distribution): njia ainbayo 

kwayo thamani za seti hupangwa. 

uenezi kawaida wa mchirizo (normal 
curve distribution): mchirizo, umbo la 
kengele, ambao mara kwa mara hutokea 
katika takwimu. Kwa mfano, grafu ya 
urefu kimo wa idadi kubwa ya watu 
huonekana kuwa na watu wengi katika 
cheneo cha kati lakini, wachache ambao ni 
warefu sana au wafupi sana wapo. Grafu 
za namna hii kwa kukisia ni pachani. 

uezekaji (roofing}. uwekaji wa nyasi, ma- 
bati, vigae au makuti juu ya paa la 
nyumba. 

ufa (crack): mwanya mwembamba au 
mstari ambapo kitu kimeatuka lakini ha- 
kijaachana kabisa. 

ufafanuzi (definition): taarifa rasmi ya 
maana au umuhimu wa neno, kirai, fo- 
mula, onyesho, n.k. 

ufafanuzi wa desimali (decimal expan- 
sion): uwakilishaji wa nambari kwa ku- 
tumia mfumo wa nambari ya desimali. 

ufalme (kingdom): tazama: himaya 

ufananisho (dUatation): 1. mtanuko au 
uiiyweaji wa umbo la kijiometria. 2. 
ugeuzi unaoletea umbo la ndani na lile la 
awali ukiwa na pande shabihiani zikingali 
sambamba. 

ufanisi (efficiency): ulinganisho wa kazi 
inayofanywa au nishati iliyoendelezwa na 
mashine, injini, n.k. na nishati inayoi- 
ngizwa ndani yake. 

ufanisi wa boila (boiler efficiency): 
uwiano wa zatokeo katika kalori na kalori 
za fueli zinazotumika kukanzia, k.m., 
pembejeo katika boila. 

ufanisi wa joto (thermal efficiency): za- 
tokeo kwenye kizio cha joto kugawanya 
kwa pembejeo yaani joto lililotiwa ndani 


ya mashine. Pia: Ufanisi themia 

ufanisi wa kikusanyi (collector effir- 
ciency): uwiano wa nguvu ya zatokeo na 
mkondo mfuUzo (m.f.) kama vile nguvu 
ya pembejeo kwenye transista. 

ufanisi wa nguvu (power efficiency): 
uwiano wa nishati ya zatokeo kwenye 
kipokezi kigavi na nishati inayofyonzwa 
na saketi ya pembejeo chini ya hali ya 
utendaji maalumu. 

ufanisi wa saketi mzigo (load cir- 
cuit efficiency): uwiano wa nguvu ite- 
ndwayo kwenye saketi ya mzigo wa 
chombo chochote ikilinganishwa na nguvu 
iliyotendwa au pembejeo iliyoingizwa 
kwenye chombo. 

ufito (rod}. vipande vya mti au maunzi 
mengine ambavyo hutumiwa kwa ajili 
ya kukokotoa na kuchunguza mahusiano. 
Mifano ni pau Kusenaire, kadhia rangi, 
maunzi steni, mifupa Napieri, n.k. 

ufito tojo (taJly stick} kifimbo a- 
mbamo mikato ilifanywa kuwakilisha kila 
kiolwa cha kuhesabiwa. Fito tojo pia zi- 
litumika kutunga hesabu (akaunti). Ufito 
huo tilichanwa katikati ih kwamba nusu 
moja ingeweza kuhifadhiwa kuwa risiti 
kwa mtu anayelipa. 

ufototropia (phototropism): utropia una- 
osababishwa na nuru. Mashina ya mimea 
hupinda ili mradi mmea ukue kuelekea 
mwanga—huu ni utropia chanya. Baadhi 
ya mizizi hukua mbali na mwanga uliko; 
hiyo ni fototropia hasi. Majani yana ufo- 
totropia chanya siku zote. 

ufuatishaji wa kitoanguvu (radioac- 
tive tracing): utaratibu wa kufuatisha 
chanzo cha elementi kupitia mbihu za 
kibiolojia, kikemia, n.k. Isotopu mbili zo- 
zote za elementi hulandana kikemikali. 

ufumbuzi (solution): ufafanuzi kwa kutu- 
mia njia au fomula hadi kufikia jawabu la 



ufumbtiri pekee 


324 


ugawajl kifupi 


fumbo au swali. 

ufumbuEi pekee (unigne solution): njia 
au mbinu peke yake inayotumika ku- 
fafanua jambo au swali rli kupata jawabu. 
Mfano, eneo la mstatili ni urefu x up- 
ana. Basi, hakuna njia ya namna nyingine 
utakayotumia kupata eneo isipokuwa hii 
tu. 

ufuudibomba (plumbing): shughuli zi- 
nazohusu ufungaji na utandazaji wa 
mabomba ya maji, au majitaka, gesi, n.k., 
pamoja na vifaa vingine vinavyohusika na 
utawanyaji wa maji hadi ndani ya jengo 
na pia kutolea maji machafu. 

nfnngno.(key): kifaa cha kimetali kinacho- 
tumika kufimgia na kufimgulia kufuii au 
kitasa cha mlango, kabati, saraka, n.k. 

ufunguo wa sllinda (cylinder key): 
chombo kitumikacho kufungua na ku- 
funga vali za silinda za gesi. 

ufupaikaji (ossification): ufanyikaji ku- 
wa mfupa, aghalabu kwa kubadilisha 
tishu nyingine kama vile gegedu na kuwa 
mfupa. 

ufuwelikaji (crystallization): ufanyikaji 
wa fuwele kutokana na mmumimyo kifu 
wa vuguvugu. 

ufyonza ji (absorption): unyonyaji au 
upokeaji ndani kwa kutumia amali ya 
kemikali au molekuli. 

iifyonzi wa ndani (internal ahsorb-- 
tance): kipimo cha uwezo wa kitu kui- 
ngiza au kupokea mnururisho, nacho 
huonyeshwa Wa uwiano wa mtiririko 
uliofyonzwa kwenye uso wa kuingilia na 
uso wa kutokea. 

uga (field): mfumo katika hisabati za juu 

nmbamo memba hutosheleza masharti fu- 
lani. 

^gsga (tartar): taka juu ya jino, nazo 


huonekana kuwa dutu nyeupe au kahawia 
zilizogandamana meno. 

ngamakaa (coalfield): eneo ambapo ma- 
kaa hupatikana kwa wingi. 

uga mpango (ordered field): uga a- 
mbao ima seti ya memba chanya zinazo- 
tosheleza shaxti. 

nga snmakn (magnetic field): hali ya 
nctfasi iliyo karibu na sumaku au mkondo 
wd umeme, ambayo hujidhihirisha ikiwa 
ni kani kwenye violwa vya kisumaku 
ndani ya nafasi hiyo. 

uga wa sauti (sound field): cheneo 
ainbamo kima cha mawimbi ya sauti 
huweza kutambulika. 

uga wa uvutano (gravitational field): 
nafasi inayozunguka gimba kubwa a- 
mbamo gimba kubwa jingine hupata kani 
yii uvutano. 

ugandaji^ (freezing): toka hali 

owevu kuwa hali mango kwa kushuka 
kima cha halijoto. 

uganda ji^ (solidification): ubadilikaji wa 
hali ya kiowevu kuwa mango. 

uganzl (analgesia): kukosa hisia za mau- 
mivu. 

ugavi (supply): chanzo cha nishati ya 
umeme. 

ugavi wa nguvu (poweir supply): chanzo 
. chochote cha nguvu ya umeme katika hali 
ifaayo ili kuendesha saketi ya elektro- 
nikia. Nguvu ya mkondo geu huweza kute- 
nguliwa kutoka kwenye chanzo moja kwa 
moja, au kwa kutumia transfoma. Nguvu 
ya mkondo mfululizo (d.c.) huweza ku- 
patikana kwa kutumia betri, n.k. 

ugawaji kifupi (short division): mbinu 
ya kugawa ambayo inafaa wakati wa ku- 
gawa kwa namba ndogo. 



ugawaji kirefu 


325 


uhakiki wa Paithagorasi 


ugawaji kirefu (long division): mbinu 
ya kugawa, hasa hatua kwa hatua, na 
namba kubwa. 

ugedeaji (fluctuation): hali ya kuzidi au 
kupungua thamani itarajiwayo. 

ugemkaji (tmnspiration): upotevu wa 
mvuke wa maji imaofanywa na mimea, 
hasa kupitia kwenye stomata. Kitendo 
hiki husaidia kanieneo ya mzizi kwa ku- 
vuta maji na kuyapandisha ndani ya 
shina, na hivyo mmea huongeza kiasi au 
wingi wa maji yanayopita kupanda ndani 
ya shina lake. Pia: mlizo 

ugeukaji (mutation): utofautiani ghafla 
na aina ya mzazi hasa mtoto/kizalia ki- 
naposigana na mzazi wake katika nduni 
moja au zaidi zinazorithishwa kutokana 
na badiliko la kisadifu au chembeuzi. 

ugeuti (spinal cord): (kwa vetebrata) 
masi kuru ya tishu za neva yenye ma- 
gimba ya seli ya nyuroni, tembwe neva na 
sinapsi; imegawanywa kuwa mata nyeupe 
na mata kijivu. Kwa pamoja na ubongo 
hufanya mfumo mkuu wa neva. 

ugeuzi (tmnsformation): badiliko la 
namna, mwonekano au muimdo. 

ugezaji (calihmtion): uchunguzaji au 
uthibitishaji vipimo vya ala inayopimia 
vizio vya wingi. 

ugo / asymptote): mstari mnyoofu ambao 
ni kikomo cha mguso hadi kwenye mchi- 
rizo kama nukta ya mgusano ipitayo bila 
ya kukoma. 

ugonjwa (disease): maradhi au hali ya 
maumivu ya mAvili inayosababishwa na 
ambukizo, kasoro, n.k., lakini si kutokana 
na ajali. 

ugozaji (plating): uvikaji wa ugozi mwe- 
mbamba wa dhahabu, fedha, nikeli, kro- 
miamu, n.k., kwenye metali kwa njia ya 
mitambo au kemikali. 


ugoza jiumeme (electroplating): uga- 
ndishaji tabaka nyembamba ya metali juu 
ya metali nyingine, kwa ajili ya pambo au 
kinga, kwa kutumia mchakato elektroli- 
tia. Kwa mfano ugozajiumeme wa fele^ 
kwa kromu. 

ugunduzi wa nguvu (power detection): 
aina ya ugunduzi ambamo kigimduzi 
hutoa nguvu ya zatokeo kubwa moja kwa 
moja hadi kwenye mzigo bila ya kupitia 
hatua ya kati ya uchukuzi 

uguza (nurse): hudumia kwa kumpatia 
mgonjwa mahitaji kama faraja, chakula, 
dawa na huduma nyingine. 

ugwe uti (spinal cord): (kwa vetebrata) 
masi duara ya tishu za neva yenye ma- 
gimba seli ya nyuroni, tembwe neva na 
sinapsi. Imegawanywa kuwa mata nyeupe 
na mata kijivu. Ugwe uti hupita katikati 
na hukingwa na vetebra; jozi ya neva uti 
huacha ugwe 'uti kupitia matundu kwenye 
kila vetebra. Uratibu sahili sana kwa tao 
sihiari hutokea kwenye ugwe uti. Pia: 
ugeuti 

uhakiki (theorem): maelezo au makusu- 
dio ambayo upatikanaji wa hakika yake 
hutokana na sababu za kimantiki zilizo- 
thibitishwa. 

uhakiki mtajovipeo (binomial theo- 
rem): fomula inayofafanua kipec (x y)* 
cha mtajovipeo bila ya kuzidisha mitajo 
yao. 

uhakiki wa Gausi (Gaussian theorem): 
uhakiki uelezao kwamba jumla ya mi- 
tiririko ya umeme ikiwa kisulubi na se- 
hemu yoyote ya uso uliofimgwa katika uga 
wa umeme ni sawa na jumla ya diaji ya 
umeme ndani ya uso uliofungwa. Endapo 
nyuso hazina chaji, jumla ya mtiriiiko juu 
yake iko sawa na sifuri (nunge). 

uhakiki wa Paithagorasi / Pythago- 
ms theorem): uhakiki uelezao kwamba, 



uhakiki wa Paskali 


326 


uisomeria 


katika pembetatu mraba jumla ya miraba 
ya pande mbili zinazofanya pembe mraba 
ni sawa na mraba wa upande mkabala na 
pembe mraba hiyo. 

uhakiki wa Paskadi (PascaVs theorem): 
uhakiki uelezao kwamba, iwapo umbo 
la pembesita limezingirwa ndani ya pia, 
nukta tatu za ungano la jozi za pande mk- 
abala hulala kwenye mstari. 

uhama ji (emigration): utaratibu au 
tendo la kuondoka nchi moja na kufanya 
maskani katika nchi nyingine. Uhamaji wa 
ndege msimu kwa msimu. 

uhamilishaji mnemba (artificial in- 
semination): namna ya utungishaji 
mimba, hususani kwa mifugo, ambapo 
vinyiriri hai hutolewa katika dume na 
kuingizwa katika jike kwa kutumia sirinji 
maalumu. 

uhamisho (translation): ubadilisho a- 
mbamo kila nukta ya gimba hujongea u- 
mbali sawa kuelekea upande mmoja. 

uhamisho pindu (reflection move- 
ment): uhamisho unaogeuza uelekeo wa 
kitu kama ule unaofanyika kwenye kioo. 
Tazama: pindu 

uhuntha (bisexuality): hali ya kuwa na 
ogani, tabia na nduni za kiume na kike 
ndani ya kiumbehai kimoja. 

uhunzi (blacksmithing): kazi ya kufua 
vitu vya metali kama vile majembe, 
mashoka, n.k. 

uhunzi bamba (sheet metal work): kazi 
ya kufua vitu vya metali bapa kama vile 
bati, n.k. Aghalabu mabamba haya ya 
metali huwa na ubapa mwembamba. 

uhusiano (relation): mfungamano kuu- 
nganisha kati ya memba za seti. Kwa 
mfano, ‘nusu ya’ — 2 ni nusu ya x. 

uhusiano bainika (transitive relation): 


tazama: uhusiano elekezi 

uhusiano elekezi (transtive relation): 
uhusiano un^elekeza, k.m., iwapo a 
huhusia,na na b kwa njia sawa kama b 
inavyohusiana na c, basi a huhusiana na 
c. Uhusiano huo huonyeshwa kwa mistari 
mshale —►. 



uhusiano kisawe (eguivalent relation): 
uhusiano unaoasisi kwamba viambato yy& 
seti ni sawa katika hali iliyotajwa. Kwa 
mfano, katika jinsia moja, au vitu vyote 
vimeundwa kwa umbo au kimo sawa. Hali 
tatu zilizotoshelezwa.ni: asisishij pachani, 
nii elekezi. 

uhusiano wa kuambatika (one-to-one 
correspondence): uhusiano kati ya seti 
mbili ambapo kila memba ya seti m^ 
jawapo hufanywa jozi na memba moja 
kamili ya seti nyingine. Kwa mfano, uhu- 
siano wa kuambatika wa seti (a,6,c,rf,) na 
(1,2,3,4,) huonyeshwa kwa kufanya jozi 
(q, l),(6,2),(c,3),(d,4). 

uiniarishaji (fixation}. kuifanya taswira 
kwenye negativu au. karatasi iw® uia- 
dhubuti na kudumu kwa kuyejmsha 
yi dawa maalumu (fiksa) chembe fe^a 
za negativu au karatasi ambazo haziku- 
tumiwa kutengeneza taswira wakati wa 
kupiga au kuchapa picha. 

uisomeria (isomernsm): kuwapo 
kampaundi mbili au zaidi za kemt . i 
zisnye fomula molekulia sawa, lakini zenye 
tabia tofauti kutokana na mp^giho 1 *° 
fauti wa atomi ndani ya mole uli. wa 
mfano, amonia sianati NH4CNO, ua 
yurea CO^NHa)^. 



iijarabati maji 


327 


iikaB^aji 


iijarabati maji (damp proofing): mcha- 
ka:to wa kupakaza ukuta kwa matayarisho 
rfiadhubuti ili kuzuia unyevu usipitilize 
hadi ndani. 

iijarabati santi (sound proofing): kutu- 
mia vitu ambavyo hufyonza sauti kwenye 
kuta ili kupunguza upelekaji wa sauti na 
kuzima mwangwi. 

11 jazi ( capacitance ): tazama: ekapasita 

ujasifu (capacity): tazama: ujazo 

ujazishaji (capacitance): tabia ya kipi- 
tishio au seti ya vipitishio baidi na vihami 
ambamo hulimbikizwa chaji ya umeme. 
Alama ni: C; kizio ni: faradi. 

ujazo (capacity): 1. uwezo wa kupokea 
au kuingilika, mjao. 2. tabia ya mfumo 
ambayo huuwezesha kuhifadhi chaji ya 
umeme, ujazo wa umeme. 

ujaso muhimu (vital capacity): mjao 
wa hewa iliyovutwa, baada ya kupumua 
kikamilifu, hadi mapafu yawe yamejaa 
kabisa. Kwa mwanadamu ni kiasi cha se- 
ntimita ujazo 4000 (4000 sm^)- 

u j eugelele ( intestine ): sehemu ya 

chini ya njia ya chakula inayokaa toka 
kwenye pilora hadi kwenye mkundu. Pia: 
utumbo 

ujeml (construction): uundaji wa kitu 
katika umbo maridhawa kama vile jengo, 
barabara, daraja, kiwanda, n.k. 

ujeuzi wa tofali (brick laying ): kazi ya 
ujenzi wa kutumia matofali. 

ujiusia (sexuality): tabia ya muundo na 
matumizi ya uume na uke. 

ujougeaji (locomotion): kitendo au uwe- 
20 wa kutoka sehemu moja hadi nyingine, 
yaani kuenda bila ya msaada wa nje. 

ujumlishaji kihesabu ( arithmetical 

addition): kuongeza kwa namba chanya 


au thamani halisi. 

ukadiriaji majeuzi (guantity survey- 
ing): utaalamu au maarifa ya kukadiria 
mahitaji na matumizi ya vifaa vya ma- 
jenzi pamoja na wa amali. 

ukalifu (intensity): wastani wa kima cha 
msambao wa nishati ya sauti au nuru, 
aghalabu katika wati, kwa kipindi kimoja 
kwenye kizio kimoja cha eneo kwenye 
pembe mraba na uelekeo mahususi. 
Alama: L 

ukalifu mng^ao (luminous intensity): 
mtiririko wa mng’ao utolewao kwa kila 
kizio cha pembe mango na chanzo 
cha nuru kwenye uelekeo ulioonyeshwa. 
Ukalifu mng’ao hupimwa katika au kwa 
kutumia kandela. Alama yake ni /?;. 

ukamba (funicle/funiculus): kikdnyo ki- 
nachoshikiza kiinitete au mbegu kwenye 
ukuta wa ovari. 

ukanda^ (tape): ugwe wa plastiki mwe- 
mbamba na bapa uliotiwa sumaku kwa 
ajili ya kunasia na kuhifadhi sauti. 

ukanda^ ( zone ): eneo ambalo hutengwa 
au kutofautishwa kwa namna fulani toka 
kwenye maeneo mengine. 

ukanda karatasi (paper tape): utepe 
mwembamba wa karatasi ambao hutu- 
mika katika kompyuta, mashine za teleksi, 
n.k., kwa ajili ya kurekodi taarifa katika 
namna ya mistari ya vitobo sita au nane, 
baadhi au vyote vikitobolewa kupatia 
muungano au mchanganyiko utumikao 
kama alama mficho unetojipambanua. 

ukano ( tendon ): kamba au utepe wa tishu 
nyeupe ya nyuzinyuzi, nzito, ngumu na 
isiyonyumbuka, inayouunganisha misuli 
na mifupa au sehemu nyingine. 

ukanzaji (heating): upatishaji nishati a- 
mbapo halijoto ya maunzi hubadilika na 
kusababisha mtanuko. 



ukanzaji dhahiri 


328 


ukinzagishaji 


ukanza ji dhahiri (direct heating): mfu- 
mo wa kupasha joto kwa njia 3 ^ myuko, 
au mnumrisho. 

ukapasita (capacitwnce): 1 . tabia 3 ^ 
kapasita au kondesa kulimbika ehaji 
ya .umeme. 2 . kipimo cha tabia 3 ^ 
mfumo kinachouwezesha kuhifadhi chaji 
ya umeme, sawa na ile chaji ambayo 
sharti iongezwe kwenye mfumo huo ku- 
pandisha uwezo wake kiumeme kwa kizio 
kimoja. Alama yake ni C. 

ukapilari (capUlarity): upandaji na ku- 
shuka kwa uso wa kiowevu ndani ya neli 
nyembamba, n.k., kutokana na mvutiko. 

ukarabati (rehabilitation): urejeshaji au 
uhuishaji wa kitu kama jengo, mtambo, 
n.k., kwa kukiwekea viambato vipya, na 
vile vya. zamani kuvisafisha na hatimaye 
kuvisuka baxabaxa na kuwa katika hali 
nzmi kama hapo awali. 

ukawihfu (lagging): kiasi cha mlegeo wa 
mwendo fulani uliopanewa au kuwekwa 

’ kabla. 

ukawilishaji (impedance): kipimo cha 
mwitikio wa saketi ya umeme kwa 
nAondo geu. Mkondo hupingwa na 
ujazishaji na udukizaji wa saketi pamoja 
na ukinzani. Ukawilishaji huelezwa kwa 
uwiano wa volteji na mkondo kwenye 
saketi. Alama ni: Z\ kizio ni: omu. 

ukechu (hrittleness): hali au -wepesi wa 
kuvunjika kama ulivyo kwa kioo. 

ukemipira (vulcanization): mchakato 
kuufanya mpira asilia uwe mgumu 
zmdi na usion^mmbuka sana, ili uba- 
kishe umbo lake imapotumiwa. Mpira 
hvikanzwa pamoja na s^fa kufan^^ mpira 
mkemipira, kama utumikao kwa matairi. 
Pia: uvulekanisho 

ukerezaji (tuming): upatiaji umbo kisa- 
naa au kwa tekinia hasa umbo la duara. 


ukerezaji sambamba (parallel tum- 
ing): ukataji au uchongaji wa metali au 
ukiao sambamba na jira lake. 

UKIMWI - Ukosefu wa Kinga 
Mwilini (AIDS = Acguired Immu- 
no-Deficiency Syndrome): ugonjwa 
uletwao na virusi unaodhoofisha na kuo- 
ndoa uwezo wa mwili wa kujikinga na 
maradhi, hivyo kwamba mhasirika hu- 
db.oofika na hatimaye kufa. 

ukiiidani (impedance): 1 . kipimo cha 
upinzani kwa mtiririko wa mkondo geu 
sawa na kipeo mraba cha jumla ya vipeo 
vya ukinzani na mjibutiko unaoelezwa 
kwa omu. Alama ni: Z. 2. uwiano wa 
kanieneo sauti kwenye midia kwa kima 
cha mtiririko geu wa wimbi. Alama: Za- 

ukingoi (edge): mstari unaofanyizwa na 
katishano la nyuso bapa mbili. Kwa 
mfano, mchemstatili ima kingo kumi na 
mbili. 

ukingo^ (margin): 1 . mwisho wa jani, 
ambao huweza kuwa na maumbo to- 
fauti kutegemeana na aina za mimea. 2 . 
mwisho, wa nafasi bapa karibu na mwisho 
wa kitu, k.m. ukingo wa bawa la mdudu. 



ukingo 

ukingo mnyofu (straight edge): ala ya 
kuchorea mistari minyoofu. Ni tofauti na 
rula kwani haina vipimo kwa ajili ya 
kupimia. 

ukinzagishaji (reactance): upinzani wa 
uclukizishaji na ukapasitishaji kwa mko- 
nclogeu, sawa na zao la sini ya tofauti ya 



ukinzani 


329 


ukuaji 


fezi pembe kati ya mkondo na volteji na 
uwiano wa volteji athirishi kwa mkondo 
athirishi. Alama: X. 

ukinzam (resistance): uzuiaji wa mtiri- 
riko wa umeme, joto au mwendo. 

ukinzani mgusano (contact resistance): 
ukinzani kwenye nyuso za vipitishio viwili 
vinavyogusana. 

ukinzani wa kiowevu (liguid resi~ 
tance): likinzani ambao tma majimaji 
yenye upitishaji wa chini, mkondo wa 
umeme ukiwa umetangulia na hatimaye 
kutoka ndani ya majimaji kwa msaada wa 
elektrodi ifaayo. 

ukinzani wa mweneo (spreading re- 
sistdnce): ukinzani wa nusukipitishio 
wa chombo nao husababishwa na unene 
wa nusukipitishio kinapokuwa mbali toka 
kwenye panda na sehemu za kugusanisha. 

ukinzani wa ndani (internal resis- 
tance): tabia ya kipitishio ambayo kwayo 
upitaji wa umeme hupingwa na ku- 
sababisha nishati ya umeme igeuzwe 
kuwa joto. 

ukinzani wa ukapasita (capacitance re- 
sistance): ukinzani wa mfumo wenye 
tabia ya kulimbika chaji ya umeme. 

ukokotoaji (computation): utumiaji wa 
michakato ya hisabati kupata matokeo 
ya numerali. Michakato hiyo huweza ku- 
fanywa kwa kichwa au kwa msaada wa 
hesabao, kikokotoa telezi, kompyuta, au 
kitumi kinginecho kile. 

ukokotozi (calculation): utaratibu wo- 
wote kihisabati unaohitaji fikira. Hau- 
husu, kwa mfano, upimaji dhahiri. 

ukolevu (concentration): hali ya kitu 
kuweza kuwa kizito, kinene au kikali zaidi. 

ukoma (leprosy): ugonjwa fufutende una- 
oambukiza nao husababishwa na kium- 


behai, Mycobacterium leprae^ na hundu- 
nishwa kwa madonda, ukatikaji vidole 
vya mikono na miguu, ganzi katika mae- 
neo fulani ya neva, n.k. 

ukomo (limit): mstari, nukta, au kita- 
mbo cha muda au ukubwa ambapo hai- 
wezekani kuvuka. Kwa mfano, ukomo wa 
kusikia; ukomo wa kuona, n.k. 

ukomohedhi (menopause): kipindi cha 
kupata hedhi hobela kabla ya hedhi 
kwisha kabisa, nacho aghalabu hutokea 
kati ya umri wa miaka 45 na 50. 

ukomo wa kusikilika (limit of aud- 
ability): kima cha chini cha athari ya 
kanieneo ya sauti ambapo kauli inaweza 
kusikika kwenye marudio maalumu. Pia: 
ukomo wa usikilikaji 

ukomo wa umeme (limiting current): 
(katika elektrolisisi) kima cha mweneo 
wa ioni kuzielekea elektrodi, pengine bila 
kufuatana na vizulu' vyake. Hivyo, ku- 
takuwa na ukomo wa thamani ya umeme 
ambao unaweza kupitishwa chini ya hali 
maalumu za ukali wa kiioni na sifa za elek- 
troni. 

ukongozi (epidemic): hali ya kuwako kue- 
nea kwa ugonjwa kwa muda. 

ukoo (pedigree): ' mchoro unaoonyesha 
urithishwaji wa nduni mahususi kutoka 
kizazi kimoja kwenda kwa vizazi vya baa- 
daye. 

. ukope (eyelid): mfuniko jongefu wa ngozi 
unaotumika kusitiri na kufichua tufejicho. 

ukozesha ji (intensification): kitendo 
cha kuongeza uzito wa rangi kwenye picha 
au negativu ambayo haikukoza vi^uri 
wakati wa kupiga au kuchapa picha, au 
wakati wa ufichuzi kwa kutumia mmu- 
munyo wa kemikali maalumu- 

ukua ji (growth): ongezeko la kilingo, kiasi 
au mfiko. 



ukuaji pembe 


330 


ulinganifu 


ukuaji pembe (angular magnifica- 
tion): uwiano kati ya pembe halisi na 
pembe kipimio. 

ukubalifu (axion): tamko linalochukuliwa 
kuwa kweli, na kutofena nalo matamko 
mengine huthibitisha. 

ukubwa (magnitude): kilingo cha kipimo. 
Kwa mfano, maili 2 na kilomita 3.22 ni 
vipimo tofauti vya umbali uleule. Vipimo 
viwili hivyo vina ukubwa sawa. 

ukumbi wa maakuli (dinning hall): se- 
hemu kubwa katika jengo, mfano wa be- 
hewa, nayo hutumika kuKa chakula cha 
kundi kubwa la watu kama vile wana- 
funzi, askari, washerehekaji, n.k. 

ukungui (mist): kungugu jepesi kabisa 
ambamo uonaji mtambaa si zaidi ya kilo- 
mita moja au mbili. 

ukungU2 (mold): ukuaji wa kuvu duchu 
unaoota kwenye mata ya mimea au 
wanyama, mara nyingi ukiwa ubwiri au 
vinyoyanyoya vinavyofunika kitu. Huhu- 
sianaishwa na uozaji. 

ukurasilishaji (repagination): uchaka- 
taji maneno ambayo huwezesha vipande 
vya kurasa vilivyopo kubadilishwa. 

ukuta unaogawanya (division wall): ki- 
ambaza kihcho ndani ya jengo, hasa kwa 
madhumuni ya kutenganisha vyumba 
au kuhudumia nyumba nibili kama 
kibaidishi. 

ukuzaji^ (enlarging): tazama: kuza 

ukuzajp (magnification): uwianishiaji 
wa kilingo cha taswira na kilingo cha ki- 
olwa kuelekea upande mmoja. 

ulainishaji (lubrication): upunguzaji 
msuguano wa nyxiso kwa kuweka maunzi 
kama mafuta au kinywe. Mafuta ni kilai- 
nishio owevu ambapo kinywe ni kiliain- 
ishio mango. 


ulalo (diagonals): mstari mshazari uu- 
nganishao pembe mbili mkabala, k.m., 
kwenye maumbo 3 ^ mraba, mstatili 
msambamba, msambambasawa rombasi, 
n.k. 



ulalo 

ulanga (mica): aina ^ madini ambayo 
ndani yake kuna silikati tata. Fuwele 
za ulanga zina tabia ya kubfenduka kwa, 
kutoa vibamba au tabaka nyembamba, 
wakati zinapoachanishwa. Upitishaji joto 
■wake ni mdogo hivyo kwamba hufaa sana 
ku'W’a kihami cha umeme na joto. 

ulikaji (weathering): amali ya upepo, 
mvua, barafu, maji, theluji au du*]^ 
za kemikaH kwenye mwamba. Ulikaji 
hulegeza na kuvunja uso wa mwamba 
ukiachilia vipande vidogo. Vipande hivyo 
huweza kupeperushwa na upepo, au 
kusafirishwa na maji hadi katika, sehemu 
nyingine. 

ulimi mtupo (projectUe tongue): uKmi 
wenye uwezo wa kurefuka isivyo kawaida 
ili kufikia kilaji kificho mbaK kiasi. Kwa 
mfano, ulinu wa kinyonga, baadhi ya nu- 
jusi, baadhi ya nyoka, n.k. 

ulimi wa taswirangi (flame spectrum). 
taswirangi ya dutu yoyote ambayo huvuk- 
kwa kwenye ulimi usio na mng ao. 

ulimwengu (universe): jrnnla ya mata, 
nishati na anga yote ambayo binadamvi 
anaweZja kuwa na uzoefu nayo, avi kuyvapo 
kwake anaweza kuelezea, au ana imsmgi 
ya kuuelezea. 

ulinganifu (balance): urari a'^ hah a- 




nlinganishaji 


331 


umbo 


mbamo matizani na kani zote zinazoamili 
zimelingana sawasawa na knleta hali ya 
msawazo au uthabiti. Pia: urarl 

iilinganishaji (comparison): . ufanani- 
shaji wa thamani. Kulinganishwa huweza 
kufanywa kwa njia kadhaa, kwa mfano ni 
kubwa zaidi kiasi gani (kwa kutwa) na 
ni mara ngapi kubwa zaidi (kugawa au 
kuzidisha), 

iillshaji (feeding): upatiaji chakula kwa 
ajili ya uhai, afya na harakati za mwili. 

iiloto (marraw): maunzi laini yanayounda 
sehemu ya ndani ya mfupa. Kwenye mi- 
fupa mirefu uloto njano hujaza sehemu 
ya kati yenye seli mafuta hasa; miisho 
ya mfupa imejazwa uloto mwektmdu. Seli 
nyekundu za damu hutengenezwa kwenye 
uloto mwektmdu. Baadhi ya seli nye- 
upe za damu hutengenezwa kwenye uloto 
njano. 

Mmakanikia ( mechanics): tawi la hi- 
sabati ambalo hutaali athari ya kani kwa 
magimba. Kuna matawi makuu mawili 
nayo ni mituamo na dainamikia. Mitu- 
amo hushughulika na kani kwa magimba 
yaliyotulia, na dainamikia hushughulika 
na kani zilizo katika mwendo. 

iiiiiaiide ( dew ): unyevu ulioganda toka 
kwenye angahewa, hasa usiku, na kutu- 
amishwa ukiwa vitone vidogovidogo juu 
ya uso uliopoa. 

umaradiifii (dupiication): hali ya ku- 
fanya au kutokea mara mbili. Umaradufu 
ulittimiwa na Wamisri kuwa njia ya 
knzidisha bila ya haja ya kujifunza tebo 
(jedwali) za kuzidisha. 

umatikiaji (tempering): utiaji ugumu 
kwenye chuma ambacho hukanzwa tena 
kwa kutumia moto ambao huyakinishwa 
na rangi mbahmbali kulingana na joto 
lifaalo kwenye chuma, halafu hupozwa. 
Chunia huopolewa katika joko na kupozwa 


ghafla katika maji au mafuta ili kuondoa 
ugumu ambao ungelisababisha chuma ku- 
pasuka, Tendo hili hufanya chuma kiwe 
imara zaidi. 

umbali ( distance ): kiasi cha nafasi kati ya 
vitu viwili au nukta mbili. 

umbalisawa (eguidistant): kitambo au 
kitalifa cha kutoka mahali hadi mahali 
kinacholingana na kingine. Kwa mfano, 
nukta zote kwenye mzingo wa duara 
zina umbalisawa toka katikati (C). Nukta 
A, B, C , D na. E zina umbalisawa toka 



umbaiisawa 


umbilewimbi (waveform): umbo na 
muundo wa wimbi linalopatikana kwa 
kuchora grafu inayoonyesha thamani za 
kiasi dhidi ya muda. Kwa kawaida u- 
mbilewimbi huaridhiwa linapokuwa lime- 
badilika namna inapokuwa haliko kwenye 
ugeu. Katika elimusauti umbilewimbi hu- 
saidia kutafuta ubora wa sauti. 

umbilewimbi kwa picha (waveform 
picture): kielelezo kinachoonyesha badi- 
liko kwenye mtiririko wa mkondo mfulizo 
(d.c.) na mtiririko wa mkondo geu (a.c.). 

umbo^ (figure }. seti ya nukta katika jiome- 
tria kama zile zifanyazo mstari, mchi- 
rizo, mraba au sura yoyote ile nyingine. 
Katika mawanda matatu seti hiyo huweza 
kufanyiza mchemstatili, tufe au sura 
nymgine. 

umbo^ (shape ): namna ya muundo au jinsi 
maunzi yalivyopangwa kufanya kiolwa. 
Mpangilio unapotokea mara kwa mara tu- 
naupatia jina maalumu kama vile mraba, 
mchemstatili, mcheduara, n.k. 



nmbo bapa 


332 


nmeme 


umbo bapa (plane figure): sehemu ya 
bapa au uso bapa uliopakana na mstari 
mmoja au mislari zaidi. Mfano, mche 
pembesita unaopakana na mistari mi- 
nyoofu sita. 

umbo lililof uugwa ( closed ■ figure): 
umbo lolote lililochorwa kwa kuunganisha 
mistari yake inayofanya mziiigo wake. 



umbo lililolmigwa 

umbo lllilosipgirwa ( circumscnbed fig^ 
ure): umbo lolote la jiometria k.v. pem- 
betatu, pembenne n.k. lililochorwa, kisha 
likafungiwa katika duara. 



umbo liliozingirwa 

umbo pacha ( symmetry figure ): umbo 
linaloweza kuktmjwa na kuwa pacha, 
pembetatu na mstatili pembesita. 

umbopaude (profiie): mpangilio wima wa 
tabaka au umbile la kiolwa. 

umbopande la udongo (soil profile): 
tabaka za aina tofauti za udongo ambazo 
huonekana kama shimo likichimbwa kwe- 
nda chini hadi kunako mwamba. 

umbosawa (isomorphic): -enye kufanana 
kiumbo,' mifumo miwili ni umbosawa 
kama ina muundo au hamna sawa. Hilo 
huhitaji: (a) viambato vya mfumo mmoja 
i<uwa katika uhusiano wa kuambatika na 
viambato vya mfumo wa pili, na (b) ma- 
tendo kwenye mfumo mmoja kuwa na 


uhusiano wa matendo na mfumo wa pili. 

umbo zinge nyoofu (rectiiinear fig-- 
): umbo lolote lile ambalo limezingwa 
kv/a mistari minyoofu, Pandenyingi. 

umbuo ( distortion ): kasoro au hitilafu 
katika umbo la taswira kutokana na ila za 
lenzi au ushikaji mbaya wa kamera wakati 
wa kupiga picha. 

umbuo mbinuko (barrei distortion): 
hifcilafu katika sura au umbo la taswira 
arabapo kingo zilizonyooka za kiolwa kili- 
chopigwa picha huonekana zimebinuka. 
Hitilafu hii hutokana na ila ya lenzi. 

umbuo mbonyeo (pincushion distor-- 
tion ): kasoro katika sura au umbo la 
taswira ambapo kingo zilizonyooka za 
kitu kilichopigwa picha huonekana kuwa 
zimebonyea au zimepinda kwa ndani. Ka- 
soro hii husababishwa na ila ya lenzi. 

umeaji ( germination ): uotaji wa mbegu 
au kibufu. 

umegaji ( guotition ): kipengee kimoja 

cha kugawa au mgawanyo, kingine kikiwa 
kutenga. au utengaji. Katika umegaji au 
kutenga makundi, tunatafuta ni makundi 
mangapi ya kilingo kilichotajwa yamo 
kwenye namba iliyotolewa. Kwa mfano, 
Ni makundi mangapi ya 2 yamo ndani ya 
10? 10-^2 = 5. 

umelea ( commensalism ): hali ambamo 
wanyama wa spishi mbili tofauti hucha- 
ngia mahali pamoja pa kuishi na kula 
chakula kimoja. Kwa mfano spishi ya 
mnyoo bahari hutoboa tundu mchangani; 
kjunba mdogo huishi ndani ya tundu 
hilo pia; wote hutumia chakula ki- 
moja lakini hawaathiriani. Wanyaraa 
hao huighi ■ katika hali ya umelea. Pia: 
uteshelezano. 

umeme ( electricity ): msogeo wa elektroni 
au/na protoni kwa kubembea pamoja na 


utneme joto 

chembechembe nyingine zenye chaji. Mso- 
geo huu huleta matukio kama kuvutana 
na kuwingana, ung’avu na joto, mshituo 
wa mwili, mchanguko wa kemikali, n.k. 

umeme joto (thermo electricity): mko- 
ndo wa umeme imaopatikana kwa kuge- 
uza bayana nishati ya joto na kuwa 
nishati ya umem& Tazama pia: athari ya 
Tomasi 

umeme mpwito (impulse current): 
mkondo wenye uelekeo mmoja ambao hu- 
panda haraka sana hadi kufikia kima 
cha juu pasipo kufuata mibembeo ina- 
yotakiwa. Hupanda juu sana na kushuka 
haralca hadi kufikia kiwango cha sifuri. 

umeme mweneo (diffuaion current): 
(katika elektrolisisi) kiwango cha juu cha 
mkondo wa umeme ambapo ioni zimesha- 
didi, na zinaweza kutoa chaji huku zikiwa 
zimewekewa kikomo na kima cha uhami- 
aji kupitia tabaJca ya mweneo. 

umemenuru (photovoltaic): -enye ku- 
husika au kutoa mkondo wa umeme au 
volteji inayosababishwa na mnururisho 
sumakuumeme. 

umeme tuli (static electricity): tukio 
linalohusiana na umeme uliotulizana bila 
ya kusabisha mwendo ikiwa ni kutokana 
na uga wa umeme tuli unaotolewa na 
chaji. 

umeme uliodukizwa (induced cur- 
rent): tazama: mdukizo wa sumaku 
umeme 

umeme wa kipokezigavi (electric tra- 
naducer): kipokezigavi ambamo maw- 
imbi yake yote ni ya umeme. 

umeng’enya ji (digeation): tazama: 

mmeng’enyo 

umikrofilamu (microfilming): udogo- 
shaji wa hati kwenye filamu kwa ajili ya 
kuhifadhi maelezo. 


333 unajimu 

umio (bronchus): njia ya pumzi, yaani 
kuingiza au kuvuta na kutoa piunzi. 

umo (mho): jina lililotumika badala ya 
siemeni. Liliundwa kutokana na upindu- 
aji herufi za omu. 

umoja (unity): hali ya viambato tofauti 
kuwa kama kimoja tu kwa tabia, sura, 
mwonekano, n.k. 

umri (age}. urefu wa muda kitu au mtu 

alioishi. 

umumizaji (aterilization): hali ya ku- 
fanya kuwa bila ya uhai, hasa wa aina ya 
pathojeni, vidubini, n.k. Ufanyizaji kuwa 
bila ya viini vya maradhi. 

umumunyikaji (aolubility): 1. kiasi cha 
masi ya kimumunyikaji katika gramu 
iwezayo kumumimywa na gramu 100 za 
kimumunyishaji kufanya mmumunyo kifu 
katika halijoto iliyotolewa. Maji ni ki- 
mumunyishaji muhimu sana. 2. kiasi cha 
masi ya kimumunyishwaji katika gramu 
amba^o kinaweza kumumunywa katika 
gramu 100 za kimumunyishaji kufanyiza 
katika halijoto iliyotajwa. Maji hufiJciriwa 
kuwa kimumunyishaji kawaida; kimumu- 
mimyishaji kingine sharti kitajwe. Kwa 
mfano umumimyikaji wa kupri salfati m 
25g katika 30°C kwenye lOOgm za maji 
katika halijoto 30“C. 

umunyu (salinity): kipimo (iia kiasi cha 
chumvi ya chakula kwenye maji. Umimyu 
wastani wa majibahari ni kama 2.8g za 
natiri kloridi kwa lOOg za maji. 

umwagiliaji (irrigation): upatiaji ardhi 
maji kwa mifereji mnemba ili kukuza na 
kuendeleza ustawi wa mimea. 

umwezo (potentiality): ntvlikaji au ufi- 
chu uwezekanao. kukua, kuwa, n.k. Pia: 
mwezo 

una jimu (astronomy): elimu juu ya ma- 
gimba kwenye ulimwengu kama vile uyo- 



iijiajimiiredio 


334 


unywelevu 


ta, sayari, miezi, vimondo, nyotamkia, 
n.k., kuhusu nyendo zao, nafasi, umbali, 
ukubwa, n.k. 

ujia jimiiredio ( radiostronomy ): mtaala 
wa magimba kwenye ulimwengu, na 
matukio yake kwa kutumia njia ya ishara 
za redio. 

UNDIU “ UnachooBa Ndicho Una- 
chopata (WYSIWYG = What Yaa 
See Is What You Get): unachokiona 
kwenye kiwambo kitatoka vivyo hivyo 
katika chapa. 

ujidoleajii ( interdigitation ): hali ya tishu 
mbili kuwa na maumbo ya vidole yana- 
yoingiana na kutangamana. 

iiBga (join): 1. shikanisha au kutanisha 
nukta mbili au zaidi pamoja na hati- 
maye kuwa mstari. 2. weka pamoja; shika- 
nisha ncha mbili au zaidi za metali, n.k., 
kwa kulehemu, kutambuza na hatimaye 
kuonekana kiungo kimoja. 

iiBg’avu (brightness): hali ya kutoa au 
kuakisi nuru. 

oBg’aavii (radiance/radiancy): mna- 
ng’aniko nururifu au nuru. 

iiBgambao (sawdust )\ chembe ndogo- 
ndogo mithili ya unga zipatikanazo wakati 
wa kukeketa mbao kwa msumeno au ku- 
randa. Pia: maramba 

iiBgaBa (unite ): changamana na kuwa 
kitu kimoja. Pia: fiiBgamaBa 

uBganika (combine): kutangainana pa- 
moja. 

UBgaBisha^ ( merge ): ingiza viambato vya 
data geu kwenye barua au herufi sanifu. 

imgaBisha^ (assemble ): weka pamoja 
vitu viwili ili kuunda kitu maalumu. 

ungaBisho ( amalgamate ): mkusanyiko 
pamoja. 


uBganishwaji kijinsia (sex linked): (kwa 
kisaidifu) kubebwa kwenye chembeuzi-X 
lakini si kwa chembeuzi-Y. Mwanaume 
ana chembeuzi-X moja tu, kwa hiyo 
kv/amba wanaume wana nduni kutokana 
na visadifu fifi katika unganisho kijinsia 
kuliko v/anawake ambao wana chembeuzi- 
X mbili. Mwana hawezi kurithi kisadifu 
unganishwaji kijinsia toka kwa baba yake, 
laJ^ini binti yake anaweza kurithi kisadifu 
hicho kwenye chembeuzi-X. Kwa upande 
wake binti anav/eza kubeba au kurithisha 
kisadifu hicho kv/a mwanawe, hivyo chem- 
beuzi fifi huweza kutokea kwa mtoto wa 
kiume kila kizazi cha pili. Upofu rangi 
ni kisadifu unganishw.aji kijinsia. Pia: 
iihiisikaji kijiBsia. 

OBguzika ji (flammable): -enye kuwaka na 
kushika moto kwa urahisi. 

OBUBUsi wa kukodi (hire pur- 
chase): mbinu ya kununua ambayo 
amana hulipwa na bidhaa kukabidhiwa. 
Fedha baki inayodaiwa hulipwa kwa ma- 
fungu sawa kwenye vipindi vya muda 
uliokubaliwa. 

UBororikaji (irradiation): unang’anikaji 
kutokana na miali ya nuru inayopiga uso 
wa gimba. 

onosorikaji (survival): kitendo cha kuisM 
kwenye hali zisizofaa mpaka hah zi- 
napobadilika. 

onyevo (moisture): umajimaji kwenye 
kitu au hewa, mathalani umande. 

unyevoanga (humidity): unyevu uliomo 
ndani ya hewa. 

onyumbofo (elasticity): tabia ya mata 
ambayo huhitaji kani kuifanya inese au 
ipinde na kubadili umbo kwa muda, ^a 
kani hiyo inapoondoka hurejea umbo la e 
la awali. Pia: mByomboko 

onywelevo (porosity): mchakate^ wa ku 
ruhusu upenyaji wa kiowevu polepo e. 



unzagishaji 


335 


upana 


unzagisha ji {reactatice): sehemu ya uka- 
wilishaji jumla wa saketi usiotokana na 
ukinzani menyu. Ni sehemu fikirika ya 
ukawilishaji tata, Z, yaani Z = R = iX am- 
bapo R ni iikinzani na i ni sawa na 
na a; ni unzagishaji. Unzagishaji hutokana 
na kuwepo kwa udukizaji na ujazishaji 
kwehye saketi. Alama ni: X; kizio ni: omu. 
Pia; ujibutikaji 

uoevukaji (condensation): badiliko la 
muye au gesi kuwa kiowevu panapotokea 
upozwaji. Kwa mfano mvuke wa maji 
huoevuka kwenye uso baridi. Linganisha 
na umiminikaji ambao ni ubadilikaji wa 
mvuke kuwa kiowevu kwa kanieneo pekee. 

uonaji karibu (short sight): uwezo 
wa madbo kuona violwa. vilivyo kwenye 
masafa mafupi bila kuona mbali. 



. uonaji karibu 

uonaji mbali (long sight): uwezo wa ma- 
cho kuona violwa vilivyo kw^ye masafa 
nrnrefu bila kuona vya karibukaribu 
vizuri. 



uonaji mbali 

uondoshaji (displacement): 1. mjao au 
uzani wa giligili unaotolewa nje ya nafasi 
yake na kiolwa. 2. tofauti kati ya nafasi 
ya awali ya kiolwa na nafasi yoyote ile ya 
baadaye. 

uotaji (germination): uanzaji kukuakwa 


mbegu na vibufu kuleta mmea mpya ui- 
twao mche. Pia: umeaji 

uoto (vegetation): mimea yote au mimea 
hai ya, mahali mahususi. 

uovishaji (ovulation): uzalishaji au uto- 
aji mayai toka kwenye ovari. 

upacha (isometry): ugeuzi ambao huacha 
umbali kati ya nukta mbili zozote bila 
kubadilika. Kwa mfano, a na 6 ni nukta 
mbili zozote ziwazo kwenye pembetatu, 
na huwa umbali sawa siku zote. Kimau- 
pacha kwa: uhamisho, mzunguko, na uak- 
isishi. 

upakiaji (load on): 1 . ingiza filamu 
kwenye kamera. 2. ongeza vitu zaidi 
kwenye elementi zenye nambari kubwa ya 
atomi, hasa chuma na risasi, kwa ajili ya 
kulikin ga tanuri la nyukilia. 

upakizi (load): uhawilishaji wa programu 
kwenye kumWkumbu ya, kompyuta. 

upambizaji maneno (word wraparo- 
und): kadhia ya uchakataji maneno, ma- 
tini yanapoingizwa kwenye kompyuta, 
ambapo kindipo kinapofikia pambizo ya 
kuumeni, kitarejea kushoto chenyewe 
kwenye mstari unaofuata, kikitwaa pa- 
moja nacho neno lolote au sehemu ya 
neno ambalo halienei kwenye mstari wa 
juu. 

upana (breadth): umbali wa unene toka 
upande mmoja hadi mwingine. Vipimo vi- 
wili vinapohusika, mara nyingi (lakini si 
siku zote) upande mfupi huitwa mapana, 
na mrefu huitwa marefu. 



upana 



upaina utepe 


336 


upeo 


upana utepe (band width): 1. (katika 
mawasiliano) utepe wa marudio ya ishara 
zinazosafirishwa na kuchukuliwa na ishara 
za moduleta kila upande wa kichukuzi 
cha ishara ya marudio. 2. (katika ampli- 
faya) utepe wa marudio ambamo nguvu 
za mkuzo hushuka kulingana na vikomo 
maalumu vya thamani ya juu kabisa (kwa 
kawaida ni nusu). 

upaude^ (iateral): ubavuni. 

upande^ (side): mstari unaofanya mpaka 
wa umbo. Kwa mfano, pandenne ina mi- 
paka minne. 



upande 

upande hawilishi (driving side): upande 
wa mkanda hawilishi ukiwa na mvuto 
upande unaosogea toka kwenye roda fuasi 
hadi kwenye roda hawilishi. 

npanga (crease): mstari kwenye karatasi 
au nguo unaosababishwa na kukunja au 
kupiga pasi. 



upanga 

^panga ji ( grouping ): uwekaji pamoja 

kwa seti pakiwa na idadi sawa kwa kila 
moja. 

uparasnmakn (paramagnetism): tukio 
linaloonyeshwa na dutu zenye upenyevu 


mkubwa zaidi ya mmoja, na upapaguti 
chanya. Athari hii hutokana na msanjari 
wa mipoteko isio jozi ya elektroni kwenye 
atomi za maunzi patajeza. 

upastenrishaji (pasteurization): mcha- 
kato wa kufanya vyakula na viowevu 
visiwe na bakteria. Kiowevu au chakula 
hukanzwa kufikia halijoto ambako bakte- 
ria hufa, lakini kiowevu au chakula haki- 
haribiki. 

upasuaji (surgery): sanaa, kitendo au 
kazi ya kutibu magonjwa, majeraha au 
maumbufu kwa upasuaji, hasa kwa kutu- 
mia ala. Pia; sajaria 

upele (scabies): magonjwa ya ngozi yenye 
kuambukiza yanayowapata mbwa, ko- 
ndoo, na ng’ombe. Kwa binadamu hu- 
sababishwa na papasi na sungu. Mwili 
huwashwa sana, huchonyota na kutunga 
vipele vya majimaji na usaha. 

upelekaji sambamba (parallel trans- 
mdssion): mfiimo wa mawasiliano ambao 
alama za maneno husafirishwa sambamba 
kuambaa na mistari baidi. Upelekaji wa 
alama kwa kawaida hufanyika pamoja. 

upembetatu (triangulation): mbinu ya 
upimaji inayotegemea pembetatu. Kwa 
kuanzia na pembetatu, kama ABC^ nukta 
D huchaguliwa, na kutokana nayo pembe- 
tatu ADC hujengwa. Vivyo hivyo pembe- 
tatu nyingine huweza kuongezwa. 

upcimbusi yakmifu (feasibility study): 
uchunguzi ufanywao kuhakikisha kama 
yawezekana au haiwezekani kukompyu- 
tisha. 

upenyeka ji (penetration): uwezo wa 
chembe au mnururisho kupita katika 
mango. 

upenyevu (permiability): uwezo wa mata 
kupitisha giligili, yaani gesi na viowevu. 

upeo^ (climax): yodi ya msisimko wa juu 



upeo 


337 


upofu giza 


kabisa, hasa karibu na mwisho wa jambo. 

upeo^ (horizon): ukomo wa kuona kwa 
macho. 

upepezi (hreeze): upepo mwepesi au 
mkondo wa hewa hasa mwepesi, nao 
ni kipimio cha Bifoti namba 2 hadi 6, 
pamoja na velositi ya 2.5 hadi 19 km kwa 
saa. 

upimaji (test): utafutaji kama dutu fulani 
imo au hakuna. 

upimajiardhi (surveying): mtaaJa unao- 
husu upimaji au uchenezaji. wa ardhi, na 
uchoraji wa ramani ya mahaJi hapo kwa 
vipimio. 

upimaji Brineli (Brinell test): uchun- 
guzi kwa onyesho numeraJia kwa ugumu 
wa BrineK nao hupatikana kwa kuu- 
kilia kipenyo cha shimo linaJofanywa kwa 
mashine ya Brineli. 

upimaji fichu (indirect measurement): 
mbinu yoyote inayotumiwa wakati hai- 
wezekani kupima dhahiri. Kwa mfano, 
kama una rula na kipande cha uzi 
au kamba, urefu wa mchirizo huweza 
kupimwa. Uzi au kamba hiyo hulinga- 
nishwa na mchirizo, na kisha rula hutu- 
miwa kutafuta urefu wake. 

upimaji kazi (work measurement): 
kupimakwa muda fulani, ruwaza, kiasi na 
aina ya kazi inayofanywa na mwajiriwa, 
na muda kazi hiyo inamchukua mwajiriwa 
kufanya kila ngwe. 

upimajipicha (photogrammetry): mcha- 
kato wa kufanya upimaji na kutengeneza 
ramani kwa kutumia picha. 

upindaji (refraction): ubetukaji wa 
mwonzi wa nuru wakati unapopita toka 
kitu kimoja na kuingia kingine. 

upindemvua (rainhow): rangi za taswi- 
rangi (spektra) zinazofanyizwa na upi- 


ndaji na uakisikaji wa nuru toka kwa 
jua kwenye matone ya mvua. Matokeo 
hayo huonekana wakati mtu anapolipa jua 
mgongo, na mvua., kuwa mbele yake. 

upindikaji (refractivity): iwapo kipeuo 
cha kupinda kwa inidia ni n, upindikaji 
wake utafafanuliwa kama n-1. Upindikaji 
maJisusi utaonyeshwa kuwa (n - l)p, am- 
bapo p ni densiti ya midia. 

upindwaji (diffraction): tukio linaJodhi- 
hirishwa na mikabaJa ya mawimbi am- 
bayo, katika kupita kingo ya gimba kinza- 
nuru, himamnishwa na hivyo husababisha 
ugawanyikaji upya wa nishati kwenye m- 
kabala. Hubainika kwenye mawimbi ya 
nuru kwa kuwapo kwa kanda nyeupe na 
kiwi kwenye ukingo wa kivuli. 

upishi (cookery): sanaa ya kutayarisha 
chakula. 

upitishaji (conduction): upelekaji kw^’ 
kipitishio, yaani ujongezaji toka sehemu 
moja hadi nyingine kwa midia. 

upitisha ji , joto (thermal conductiv- 
ity): upitishaji unaohawihsha joto katika 
gimba kwa mpitisho. Hupimwa kwa jouli 
zinazotiririka kutambuka mchemraba wa 
sentimita moja kwa sekunde wakati nyuso 
mkabaJa za inchemraba huo zikiwa na t^ 
fauti ya halijoto ya digrii moja. Pia: upi- 
tishaji themia 

upituzi (reverse): ufanyaji kinyume cha 
jambo. Kwa mfano, kuandika tarakimu 
257 kwa upituzi tunapata 752. Matendo 
pituzi ni yale ambayo athari yake hufutwa 
na la pili yake. Kuzidisha kwa 4 ni upituzi 
wa tendo la kugawa kwa 4. Kujumlisha 3 
ni upituzi wa tendo la kutoa 3. 

upofu giza (night hlindness): ugonjwa 
wa uptmgufu ambamo mtu huona mchana 
lakini haoni sawa usiku au kwenye nuru 
hafifu. Husababishwa na ukosefu wa vita- 
mini A. 



upofu rangi 


338 


uratibu 


upofu rangi (colour blind): kutokuweza 
kutofautisha rangi. 

upogo (declination): umbali kipembe wa 
gimba la mbinguni toka kwenye ikweta 
ya mbingu, ukipimwa kwenye duara kuu 
linalopitia kwenye ncha ya mbingu na 
gimba hilo. 

upogoaji (prunning): ukataji au uondoaji 
machipukizi, matawi au mizizi isiyohita- 
jika kwa ajili ya ustawi bora wa mmea 
huo. 

upokezi (reception): ubora au upatikanaji 
unaofikiwa katika kupata matangazo ya 
redio au televisheni chini ya hali zilizota- 
jwa- 

upokesigavi (transducing): hali ya ki- 
tumi chochote kile kama mota ya simu 
au umeme ya kugeuza namna moja ya 
nishati kuwa nyingine. 

upolimishaji (polymerizaton): ufanyi- 
kaji wa polima toka kwa kampaundi sahili 
iitwayo monomeri. 

upumuaji (respiration): mchakato m- 
zima toka kuvuta oksijeni mapafuni, 
mashavuni au koromeoni, matumizi ya 
oksijeni, kugawia nishati kwa seli za mwili 
hadi utoaji pumzi ya kaboni dioksidi kwa 
mapafu, mashavu au koromeo. Upumuaji 
wa nje ni mchakato ambao kwao oksijeni 
toka hewani hupelekwa kwa seli za mwili; 
na kaboni dioksidi kutwaliwa toka kwenye 
seli na kurejeshwa tena hewani. Upumuaji 
wa ndani (au wa tishu) ni mchakato tmao- 
tokea kwenye seli wa kutumia oksijeni ku- 
pata nishati kwa ajili ya metaboli. 

upumuaji wa nje (external respira- 
tion): ni mchakato ambao kwao oksijeni 
toka hewani hupelekwa kwa seli za mwili, 
na kaboni dioksidi huchukuliwa toka kwa 
seli hizo na kupelekwa hadi hewani. 

upumuaji wa tishu (tissue respira- 
tion): michakato inayotokea kwenye seli 


ya kutumia oksijeni kupata nishati kwa 
ajili ya metaboli. 

upumulishaji (artificial respiration): 
uvutishaji hewa baada ya kuzama majini, 
kuzirai au kukosa nguvu mwilini. 

urai'i (halance): 1. iihnganifu au hali am- 
bamo mauzani na kani zote zinazoamili 
zirnelingana sawasawa ili kuleta hali ya 
msawazo au uthabiti. 2. hali ya mpangilio 
ws, picha. Mpangilio mzuri ni ule unaoku- 
sanya vitu vinavyooana na kuifanya picha 
ipendeze kwa mtazamaji. 

urari tuli (static halance): urari uliotu- 
lia, ulinganifu wa gimba linaloz^unguka au 
mi’umo ambamo kitovu cha mvuto na jira 
la mzunguko hukutana. 

urari wa mtokio (torsion balance): 
urari ambao endapo waya utaamiliwa 
kwa kaniuwili (kapo), jira ambalo linaku- 
tana na waya, waya utajisokota kwenye 
pembe ambayo itayakinishwa na kam- 
uwili iliyotumika na hadi thabiti ya 
waya. Kiasi cha kusokotana kinachoza" 
lishwa hutumiwa kupima kani iliyotu- 
mika. Kwenye urari wa mtokio, kani in- 
ayohita jika hupimwa kuwa kwenye pembe 
za mraba na mwisho wake ambapo mpini 
huambishwa kwenye waya. 

uras ili (uracil): pirimidini iliyomo kwenye 
seli hai zote, aghalabu katika namna ya- 
kampaundi, kama kwenye RNA. Fomula: 
C4H4N2O2. 

urasimu (technical drawing)- mtaala wa 
kiufundi utumikao katika maw^siiiano 
uundaji wa mitambo, majengo, m * ^ 
m1::>apo michoro hiifasiriwa kwa aji 1 ya 
kazi kama hizo. 

urasiimuramani (cartography): tazaiii^.. 
katografla 

uratibu (coordination): uhusianishaji na 

upangaji katika utaratibu wa aina moja. 





urefu 


339 


usanisi 


urefu (length)-. ukubwa kimstari unao- 
pimwa toka mwisho mmoja hadi mwi- 
ngine; mfiko toka mwanzo hadi mwisho 
wa mfulizo, orodha, hesabu, kitabu, n.k. 

urrfu -babadi (\bcmd length): umbali kati 
ya viini nyukilia vya atomi zilizounga- 
nishwa kwa mbabadi. 

urekebisho (adaptation): badiliko katika 
nduni za kiumbe ambalo huongeza nafasi 
zake za kunusurika. Mabadiliko hayo 
huweza kuja kwa ubadilikiaji au huweza 
kuwa la kisaikolojia au la fahamu. Kwa 
mfano samaki waishio kilindini mwa maji 
huwa na maeho yanayoamshwa na nuru 
3 ^ buluu, nuru pekee iliyopo kilindini. 

ureta (ureter): tazama: mreta 

urethira (urethra): neli utando ambayo 
huanzia kwenye kibofu hadi nje ya mwili. 
Kwa viumbe vya kiume hupitisha sha- 
hawa pamoja na mkojo. 

urithiano (heredity): upatiaji nduni za 
kizazi kwa kizazi kingine. 

uroboti (robotics): robotikia. 

urujuanimno (ultraviolet): mnururisho 
usioonekana wenye lukoka fupi kuliko 
nuru ya urujuani inayoonekana. 

urumba (sea urchin): wanyama ngeli ya 
Echinoidea wenye umbo mfano wa tufe au 
hambaduara na gamba lenye mibamiba. 



urumba 

urumvi (inflamation): tazama: mcho- 
nyoto 

usabunishaji (saponification): hidroli- 


sisi ya esta kwa kutumia alikali. Alikoholi 
na diumvi ya asidi mahuluku au asidi zili- 
zopo hufanyika. 

usafi (sanitation): mtaala na matumizi ya 
hatua za utekelezaji kwa ajili ya hifadhi 
ya afya ya umma. 

usafishaji elektrolitia (electrolytic re- 
fining): usafishaji wa shaba na metali fu- 
lanifulani kwa njia ya elektrolisisi. Ano- 
di yh. shaba simenyu, kathodi menyu ya 
shaba na elektroliti ya kupri (II) salfati 
huunda seli. Mkondo wa umeme unapopi- 
tishwa, shaba menyu huhawilishwa ku- 
toka kwenye anodi hadi kwenye kathodi, 
wakati ambapo taka za metali, masimbi 
ya anodi hubakishwa kwenye kitako cha 
seli. 

usaha (pusf. dutu yenye rangi ya njano 
nyeupe inayonatanata ikitokana na mata 
ya jeraha, kidonda au jipu kwa sababu ya 
kupata sumu au ambukizo mwilini. 

usahihi (accuracy): haJi ya kuwa bila ya 
kosa, kasoro au hitilafu, na kulingana na 
kiwango au kanuni au kigezo. 

usalama (security): uhuru kutokana na 
hatari, mashaka, bughudha, n.k. 

usambaaji wichemimea (vegeta- 
tive propagation): matumizi ya se- 
hemu za mmea yafanywayo na binadamu 
nazo, sehemu hizo kukua kwa uzaliano wi- 
chemimea. 

usanifuujenzi (architecture): sayansi au 
sanaa ya ujenzi, ikiwa ni pamoja na mi- 
choro, usanifu, ujenzi na ushughulikiaji 
mapambo. 

usahisi (synthesis): uunganikaji wa ele- 
menti kufanyiza kampaundi sahili, au kwa 
kampaundi sahili kufanyiza kampaundi 
yenye atomi nyingi kwenye molekuli zake, 
k.m., usanisi wa vilipuzi kama mitimiti 
ambayo hutengenezwa kutokana na gli- 
seroli na asidi nitria. 


nsaiiisiniirii 


340 


usoshwari 


usanisiniiru (photosynthesis): hali a- 
mbapo mimea ya kijani hutengeneza 
kabohidrati kutokana na kaboni dioksidi 
ya angahewa, maji na viambato vingine 
kwenye nuru ya jua Fomula sahili ni; 

kaboni dioksidi + maji —kabohidrati 

+ oksijeni 

6CO2 + 6H2O + E —> CeHisOe 

+ 6O2. 

nsawa (ievel): kimo au mwinuko unaoli- 
ngana kote. Huo usawa hurejewa kwa 
mstari au uso uliotajwa. 

nsawa bahari wastani (mean sea^ 

level): wastani wa kimo au mwinuko ku- 
toka usawa wa bahari. Kimo cha bahari 
hubadilika muda hadi muda. Wastani wa 
vimo hivyo huitwa usawa bahari. Wastani 
nao utabadilika toka mahali pamoja hadi 
kwingine. Ramani sanifu hutoa vimo juu 
ya usawa bahari wastani wa mji mahususi 
kama Newlyn, Cornwall, Uingereza. 

^Jsawa macho (eye~level): usawa kuli- 
ngana na bapa mtambaa lilipo jicho. 

usena (sting): mwiba wa nyuki au wadudu 
wengine utumikao kwa kujihami. Pia: 
klsena 

useremala (caTpentvy): ufundi wa shu- 
ghuli au kazi ambayo inahitaji mbao, 
hasa ikihusu ujenzi kama wa milango, 
madirisha, papi au ile inayohusiana na 
uundaji wa fanicha kama vile meza, viti, 
kabati, n.k. 

ushimba (shrimp): uduvi au jamii yo- 
yote ya kurustasia anuai, wadogo, wenye 
miguu jozi tano, mikia mirefu, hasa wa 
baharini wa jenera ya Crangon penaeus^ 
n.k. Baadhi ya spishi zake wanaliwa. 

us hlndani (antagonism): misuli miwili 
mayoletea mjongeo huelekea pande mbili 
tofauti kiasi kwamba unyweaji wa musuli 
mmoja huutanua mwingine. Tendo pekee 


la hiari kwa musuli ni kunywea, hivyo basi 
minyweo ya misuli kuelekea pande tofauti 
huhitajika kudhibiti mjongeo katika ki- 
ungo. 

ushonaji (needlework): mchakato wa ku- 
tumia sindano kushikanisha nguo au kita- 
mbaa kwa uzi au kwa kutarizi. 

ushwari (stability): uendeleaji kuwa ka- 
tika hali fulani bila ya badiliko; udumifu 
katika hali fulani bilamabadiliko. 

usikilikaji (audibility): uwezo wa sauti 
kupatwa na masikio na kueleweka ubo- 
ngoni. 

usiku (night): wakati au kipindi cha giza 
kilicho baina ya machweo na macheo. 

usimamizi (handling): mchakato wa ku- 
fungasha, kuondoa, kubeba, au kusa- 
firisha kitu. 

usimbishaji (precipitation): ufanyizaji 
au ufanyikaji wa masimbi. 

usingizi (sleep): hali asilia ya mapumziko 
ya viumbehai ambapo kuna ukosefu wa 
fahamu ya mwili. 

usisisi (texture): urembo, michirizi au 
mistari inayoyakinisha sura au umbo 
la kiolwa kinachoonekana machoni au 
namna kiolwa kinavyoonekana kwa nje, 
kama vile ulaini, ukwarukwaru wake, 
m;aki yake, wembamba wake, n.k. 

uso’ (face): upande wa mango. Aghalabu 
kuhusiana tu na bapa kama za mche- 
mraba, piramidi au nyusonyingi yoyote. 
Kwa mfano, mchemraba una nyuso sita. 

uso*' (surface): seti ya nukta inayounda 
ncLfasi katika mawanda mawili, nayo 
huweza kuunda uso bapa au ule wenye 
mchirizo kama ulivyo uso wa tufe. 

usoshwari (instability): hali ya kuwa- 
yciwaya, kubadilika au kusogea vyovyote 



uso uliofungwa 


341 


utando 


vile; kinyume na uthabiti. 

uso uliofungwa (closed surface}. uso 
usio na mpaka wa michirizo; nafasi a- 
mbayo kwamba kila nukta ina ujirani ki- 
topolojia sawa na katika duara. 

uso wa mstarikani (isobaric surfacef. 
cheneo chenye kanieneo sawa ya anga- 
hewa. Kipimakimo kitasajili kimo kisi- 
chobadilika kufuatisha uso kama huo. 

usukani (steering): kiambato kwenye 
chombo kama vile motakaa, meli, n.k., 
ambacho hutumiwa na dereva au rubani 
kuongozea au kuendeshea chombo hicho. 

usukumaji mmenyuko (reaction pro- 
pulsion): tazama: usukumaji wa jeti 

usukumaji wa jeti, (jei propu'lsion): 
mbinu ya kuleta kani ya usukumaji 
kwenye chombo cha hewani au majini kwa 
kutumia mjibutiko wa jeti ya velositi ya 
juu, aghalabu jeti ya gesi zilizokanzwa, 
zitolewazo kuelekea nyuma. Pia: usuku- 
maji mmenyuko 

usumaku (magnetism): tabia mahususi 
zinazopatikana kwenye sumaku ambapo 
ncha sawa huwingana na ncha tofauti hu- 
vutana. 

usumakuardhi (geomagnetism): mtaala 
unaohusu uga wa sumaku ya dunia na 
mabadiliko yake. 

usumakuchuma (ferromagnetism): hali 
ijitokezayo katika metali kama chuma, 
nikeli, kobalti na aloi fulanifulani kuwa na 
tabia ya sumaku kuliko dutu nyinginezo 
zinazof ahamika. 

usumaku uliodukizwa (induced mag- 
netism): usumaku wa muda upatikanao 
katika kipande cha chuma wakati kina- 
pogusa sumaku au kinaposogezwa karibu 
nayo. 

usumaku wa ardhi (terrestrial mag- 


netism): usumaku wa dunia ambao 
hufanyiza uga wa sumaku imaoifunika 
dunia. Sawa na uga huwa ipo sumaku 
madhubuti katikati ya dunia kufan^ra 
hivyo na nguvu ya usumaku huo hutege- 
mea muda na mahali. 

utaarifishaji elektronia (electronic 
mail): upelekaji wa hati kielektronia toka 
kitumi kimoja kwenda kwa kingine. 

utabakishaji (plating): utiaji ^unba je- 
mbamba la dhahabu, fedha, kromu, n.k., 
juu ya uso wa metaJi ili kuifanya ing’ae, 
isibabuke, na isishike kutu kwa urahisi. 

utabaradi (rdaxation): kutoka hali ya 
kutenda na kuwa katika hali ya pumziko 
kwa musuli. 

utafiti (research): uchunguzi makini au 
ratibifu wa jambo ili kubaini hoja au ka- 
nuni. 

utafutaji kwa kivuli (shadow reckon- 
ing): 1. mbinu ya kupima vimo kwa njia 
ya kivuli cha jua. 2. njia ya kujua wakati 
kwa kupima urefu wa vivuli. Mbinu hii 
inafaa- sana katika nchi na sehemu a- 
mbazo zina jua la kutosha, lakini ina ma- 
tumizi finyu mahah ambapo tabianchi ni 
ya mawmgu. 

utafutaji mwote (global search): utafu- 
taji kote kwenye hati/faili lote. 

utambuzi (conservation): ujuaji wa 
vipengele vya haU iliyopo ambavyo 
havikubadilika. 

utatidavu / sheet): mweneo bapabapa wa 
kitu kama vile karatasi au plastiki. 

utando (membrane): 1. maunzi me- 
mbamba na mepesi kama ugozi yanayofu- 
nika au kushikiza sehemu ya mmea au 
mnyama. 2. dutu nyembamba sana (kama 
maki ya lOmm) ambayo ni mafuta na pro- 
tini inayofimika seU na kuruhusu baadhi 
ya dutu kupenya hadi kwenye seli. 



iitapasaji 


342 


iitepe wa mariidio 


iitapasaji (reduction): 1. uondoaji oksi- 
jeni ya dutu, 2. uongezaji hidrojeni katika 
dutu. 3, upunguaji wa elektrovalensi 
chanya, Pia: mtapaso 

utapiamlo (mainutrition): hali ambapo 
mwili wa mtu haupati chakula cha kufaa. 
Kunakuwa na ukosefu wa protini, kabo- 
hidrati na mafuta, vitamini, au vitu vyote 
hivyo, 

Utaridi (Pluto): sayaxi ya tisa toka 
kwenye jua nayo ina kipenyo kidogo ku- 
liko dunia na umbali wa wastani wa 
5,873,600,000 km toka kwenye jua katika 
obiti yake, Muhula wa mzunguko wake 
mmoja ni miaka 248,42, Ni sayaxi ya nje 
kabisa katika mftimo wa jua, 

utasishaji (terilization): ufanyishaji mtu 
au mnyama kukosa uwezo wa kuzaliana 
kwa kuuvuruga, 

utatanifu (complication): kitu kina- 
chofanya kitu kingine kiwe kigumu au 
mchanganyiko. 

utayarishaji (preparation): utengenezaji 
na ukusanyaji wa kiasi fulani cha dutu 
kwa kutumia mmenyuko wa kemikali, 
k.m,, utayarishaji wa oksijeni kwa ku- 
kanza kali klorati, na kuikusanya gesi 
kwenye gesijaa, 

utegili (plasma): kiowevu angavu, takri- 
bani bila rangi, kinachosalia baada ya seli 
za damu kuondolewa kwenye damu ya 
vetebrata. Pia: plazima 

utehai (protoplasm): dutu tata (hasa- 
hasa bila rangi na nusugiligili) inayofanya 
msingi halisi wa uhai, nayo ina uwezo 
asilia wa kujongea, kuzaliana, n.k. Ni 
mata hai ya seli na tishu za mimea na 
wanyama wote, 

ute maji (aqueous humour): kiowevu 
majimaji kinachojaza nafasi kati ya konea 
na lenzi fuwelia, Husaidia kuweka umbo la 
tufejicho. 


utembwe (fibre): mata ya nyuzinyuzi au 
sehemu nyingine za mimea, ikitumiwa 
kwa kazi za viwandani, 

utembwe ueva (nerve fibre): aksoni 
au dendira yenye kufiinikwa na maunzi 
mafuta kwa ajili ya uhami. Kipenyo cha 
utembwe neva kwa vetebrata ni kati ya 
mikromita (fjtm) 1 na 20, Kwa baadhi ys, 
iu.vetebrata, tembwe neva ni kubwa sana 
kufikia kipenyo cha milimita 1. 

uteudani (endoplasm): tabaka ya ndani 
ya uteseli. Ni kiowevu zaidi kuliko utenje, 
na ina vibulungo vingi. 

utendeshaji ( mec^antsm ): utenzi au njia 
ambayo kwayo athari hutokea au lengo 
hutimizwa, 

ute ng’arifu (vitreous humour): maunzi 
ktjma jeli ambayo hujaza tufejicho toka 
kwaiye lenzi fuwelia badi kwenye retina, 
Huimarisha umbo la tufejicho na pia hu- 
Sciidia lenzi kwa upindishaji zaidi wa nuru. 

uteiiguaji (differentiation): upataji wa 
difu au kitenguo cha jambo au kitu. 

utenzi (agency): hali ya usababishaji na 
uleteaji matokeo fulani. 

utepe (band): ugwe wa mpira, kitambaa 
au plastiki, 

utepe L (L band): utepe ambao 

dio ya mikrowevu kuanzia gigahezi 0.3 
mpaka gigahezi 1.55. 

utepe P (P band): utepe wa marudio ya 
mikrowevu kati ya gigahezi 0-225 hadi gi 
gahezi 0.390, 

utepe Q (Q band): utepe 

ya mikrowevu yanayoanzia gigahezi 
mpaka gigahezi 46.0. 

utespe wa marudlo (fvequency band)- 
b.ududi ya marudio ya minururis o ya 
sumakuumeme ambayo huwa bama ya 



utepe wa mawasiliano 


343 


utoaji 


mipaka iliyopambanuliwa. 

utepe wa mawasiliano (communica- 
tion band): utepe wa marudio ambao hu- 
milikiwa na trEinsmita ya redio kwa ajili 
ya upelekaji na kasi ya uashiriaji. 

uterasi (uterus): (kwa mamalia ma- 
jike) ogani wazi kwa ndani ambamo ki- 
initete hukua hadi kinapozaliwa. Kwa 
wanadamu na ngedere kuna uterasi moja 
tu, lakini kwa mamalia wengine zipo 
uterasi mbili, moja kwa kila neli falopio. 
Viambaza vya uterasi vimefanyizwa ku- 
tokana na musuli huria, na upande wa 
ndani wa kiambaza umefunikwa kwa tishu 
tezi. 

uterite (mucus): kiowevu kizito na telezi 
kinaphochozwa na seli maalumu katika 
tando za vetebrata. Kazi yake ni ula- 
nishaji. 

uteseli (cytoplasm): 1. protoplasmu yote 
ndani ya seli, isipokuwa kiini. Ina ka- 
'mpaundi nyingi mahuluku za kemikali na 
oganeli. Huwa katika hali ya ujongeaji 
daima ambapo badiliko endelevu la ka- 
mpaundi hutokea. 2. dutu tata (isiyokuwa 
na rangi na nusugiligili) inayohesabiwa 
kuwa ni msingi wa maisha kiumbo, na 
yenye uwezo asilia wa kujongea, kuza- 
liana, n.k., mata hai ya-seli na tishu za 
mimea na wanyama. 

uteuzi asilia (natural selection): mwe- 
lekeo wa kujinusuru kwa viumbe a -, 
mbavyo vimejizatiti kuchukuana na hali 
za maisha. Viumbe hivi huishi maisha 
marefu zaidi na kuzaliana, watoto wakiwa 
wamerithi nduni ambazo zina manu- 
faa kwa ajili ya kujinusurisha. Vi- 
umbe hivyo na watoto wao ambeu? 
hunusurika huelezwa kuwa wameteuliwa 
kwa mchakato asilia. Utenzi asili kwa hiyo 
hudhibiti mwelekeo wa badiliko la nduni 
kuwa ni visadigeu visivyofaa. 

uteyai (albumen): cheupe cha yai; dutu 


uteute inayozingira kiini cha yai. 

uthabiti (stability): kudumu bila mabadi- 
liko, kuendelea na hali moja daima au 
kwa muda mrefu sana. 

utifu (tilth): hali ya ardhi kuweza 

kulimika. 

utifutifu (loam)-. aina ya udongo wenye 
mchanga na kinamu; ni udongo bora kwa 
ustawishaji wa fnimea. 

utiliaji (transfusion): kitendo cha ku- 
toa damu toka mtu mmoja na kumtilia 
mtu mwingine. Damu anayopewa mtu 
mwingine ni sharti iwe damu mwafaka na 
ya kw'ake. 

utimgongo (spinal vertebrae): mifupa 
ya mgongo inayofanya mhimili wa kiunzi 
na kukinga ugwe uti. 



utimgongo 

uti nyuroni (nenral spine): uge ndani 
ya uti wa mgongo kwa ajili ya kupitishia 
nyuroni. 

utiririkaji (flow)\ kima au mjao wa giligili 
ambao hupita kwenye njia ya sehemu kwa 
kizio kimoja cha muda (hasa sekunde). 

utiririsha ji (drainage): ukaushaji, na 
uondoaji wa majitaka katika jengo kwa 
kutumia mifereji, mabomba, mitaro, na 
kadhalika. 

utirishaji (titration): mchakato wa ku- 
tirisha. 

utoaji (emission J:- usambazaji wa joto, 



utoaji taswirangi 


344 


iitusitiisi 


nuru, sauti, mawimbi ya redio, n.k. Mi- 
fano ni: utoaji wa joto toka kwa jua; 
utoaji wa niiru toka kwa fanusi, n.k. 

utoaji taswirangi (emission spectrum): 
taswirangi itolewayo na mnururisho ku- 
toka kwenye chanzo cha utoaji wa 
mnimurisho. 

utoaji themionia (thermionic emis- 
sion): utoaji wa elektroni kutoka kwenye 
metali iliyokanzwa, hasa katika vali io- 
nijoto na neli za mwali wa kathodi. Pia: 
ntoaji ionijoto 

utoaji wa iigasifuri (zerofield emis- 
sion): utoaji themionia toka kwenye kipi- 
tishio cha joto kilichozungukwa na cheneo 
chenye utuli wa umeme unaofanana saxe. 

utofantiano kinynme (inverse varia- 
tion): kiasi kimoja husemekana kuto- 
fautiakia kinyume na kiasi kingine au 
kuwi^a kinyume na kiasi kingine endapo 
zao la viasi hivyo viwili ni kibatki. 

ntofantiano siimakii (magnetic vari- 
ation): muachano wa sumaku. Tazama 
pia: mwepnko wa snmakia * 

ntomvn (sap): kiowevu ndani ya mmea 
kionekanacho shina au mzizi unapokatwa. 

utononi (turgor): hali ya seli ya mmea 
wakati ikiwa imetanuka kikamilifu kwa 
sababu ya maji yaliyofyoHzwa na uteseli 
na kiombwe chake. Jambo hili huletea 
kanieneo utononi ambayo hukifanya ki- 
ambaza cha seli kuwa thabiti. Wakati 
kanieneo utononi inalingana na kanieneo 
osmosia^ ya uteseli, maji zaidi hayaingii 
seli kupitia kwenye utando seli. 

istropia (tropism): tabia ya mmea kuwa 
^ umbo lililopinda katika kuathiriwa na 
hali za nje ya mmea, k.m., nuru, maji, 
graviti, n.k. 

utuli (statics): mtaala wa kani katika ma- 
giniba au chembechembe zilizo tulivu. 


utulivu (rest): hali ya kutokuwa na 
mwendo. 

utumbo (intestine): sehemu ya mfe- 
reji wa chakula kati ya tumbo na 
mkimdu. Kwa vetebrata ufyonzaji wa 
chakula hutokea kwenye utumbo. Kwa 
reptilia, nyuni na mamalia, utumbo 
umegawanyika kuwa utumbo mwem- 
bjunba na utumbo mpana. Utumbo 
mwembamba ima kipenyo kidogo lakini ni 
mrefu kupita utumbo mpana. 



utumbo 

utumbo mpana (large intestine): se- 
he:mu ya chini ya mfereji wa chakula yenye 
kuwa na sikamu, koloni na puru. 

utumbo mwembamba (small intes- 
tine): neli ndefu yenye viambaza vya 
musuli' baina ya tumbo na utumbo 
mpana, Mmeng’enyo wa chakula hiikami- 
lishwa na ufyonzaji wa chakula hufanyika 
k'wenye sehemu hii ya mfereji wa chakula. 
Kipenyo cha utumbo mwembamba ni 
kfima milimita 37. 

utungisha ji (fertilization): muungano 
wa gameti mbili, ya kiume na kike, a- 
mbao hutokea kwa hatua mbili: kwanza, 
myeyungano wa viini vya gameti mbili 
hizo, na pili, mwanzo wa ustawikaji wa 
kiumbe kipya. Pia: utungisho 

utungisha ji nje (external fertiliza- 
tion): tazama: utungishaji 

ut ungisho (fertUization): tazama: 

utungishaji 

utusitusi (penumbra): eneo lenye giza ki- 
asi baina ya kiza totoro na ukingo wa 
kivuli; nuru kiasi hulifikia kwa sababu 



uumbikaji 


345 


uwiano nguvu 


chanzo cha nuru kufanyiza uvuligiza 
tu; vyanzo vingine hufanya uvuligiza na 
utusitusi. 

uumbikaji (formation): kitendo au mcha- 
kato wa kujengwa au kutengenezwa kwa 
umbo la kitu au kiolwa. 

uungaji (joinery): shughuli katika ma- 
jengo hasa ile inayohusiana na mbao. 

uungaji mkianjiwa (dovetailing): mcha- 
kato wa utayarishaji wa viungo vya ku- 
umana. Tazama: viungo mkianjiwa 

uvujaji (leakage): upitaji wa mkondo wa 
umeme kwa kukiuka njia iliyokusudiwa 
kufuatwa kwa sababu ya hitilafu za ki- 
hami, au baidisho lililofanyika kwenye 
saketi, kiambato chombo, n.k. 

uvukikaji (volatility): hali ya kuweza au 
kumudu kwa kivukivu; tabia au uwezo wa 
kuvukiza. 

uvukisaji (evaporaiion): ubadilikaji wa 
kiowevu kuwa muye katika halijoto 
chini ya/au katika kiwango chake cha 
kuchemka. Pia: mvukizo 

uvuligtea (umhra): kivuli ambacho hu- 
fanya giza totoro kama vile katika ku- 
patwa kwa jua ambapo hakima hata ukufi 
wa nuru. Pia: kivuligisa 

uvumbuzi (invention): hali ya ubunifu, 
usanifu, uanzishaji na uundaji wa kitu au 
kifaa kama vile mtambo, simu, santuri, 
redio, kaseti, n.k., kwa mara ya kwanza. 

uvunda ji (putrefaction): kitendo au 
mchakato wa kuoza na kutoa mnuko. 

uvundikaji / fermentation): badiliko la 
kikemikali linalosababishwa na hamira 
na bakteria ambamo kabohidrati, agha- 

■ labu sukari, hubadilishwa kuwa ethanoli 
(ethili alikoholi) na kaboni dioksidi. Vi- 
meng’enya huchochea badiliko hilo. 


uvutano (gravitation): kani ya kuvutana 
baina ya chembechembe zote au ma- 
gimba, au ule mchapuko wa moja kuen- 
dea jingine, Uangukaji wa magimba duni- 
ani ni mfano wake. 

uvuvi (fishing): sanaa au shughuli ya 
kuwakamata samaki. 

uwakilishi wa picha (pictorial rep- 
resentation): namna yoyote ya grafu, 
mchoro, au njia ya kuonyesha maelezo 
kwa njia ya picha au mchoro. Uwakilishi 
wa picha hujumuisha jedwali utepe, grafu 
miimo, histogramu, grafu mstaria, gra- 
fuduara, michoro veni, n.k, 

uwanda (dimension): ukubwa unao- 
pimwa kuelekea upande maalumu au ku- 
fuata kipenyo au jira kuu, 

uwe^o joto mahususi (specific heat ca- 
pacity): idadi ya jouli zinazohitajika ku- 
pandisha halijoto ya Ikg ya dutu kwa IK. 
Kwa mfano, uwezo wa joto mahususi wa 
shaba (kupri) ni 400J kwa kg kwa kelyini. 
Kama kalorimeta ya shaba ina masi ya 
O.lkg, uwezo joto wake ni 40J/K. 

uwianifu (proportionality): hali ya kuwa 
na ulingano au usawa. 

uwiano dhahiri / direct proportion): 
uhusiano baina ya vigeu viwili ambamo 
uwiano wake haubadiliki* 

uwiano kinyume (inverse propor^ 
tion): kuhusiana mno kwa vigeu hivyo 
kwamba vyovyote vile kitakavyozidishwa 
na kingine cha pili hugawanyika kwa 
namba hiyohiyo. Pia: msigano ki- 
nyume, uwiano flchu, msigano fichu 

uwiano mchanganyiko /compound pro- 
portion): kiasi ambacho thamani yake 
hutegemea mambo mengine. 

uwiano nguvu (power factorf (kwenye 
saketi ya umeme) uwiano wa nguyu iliy- 
otolewa p, na zao la kani m^endoumeme 



uwiano usiodhahiri 


346 


uzaliano wichemea 


(k.m.u) E, na mkondo wa umeme, I. 

uwiano usiodhahiri (indirect propor- 
tion): tazama: uwiano kinyume 

uwiano wa ishara na keleie (signal 
to noise ratio): uwiano wa parameta 
moja ya ishara inayotakiwa na parameta 
ileile yenye kelele kwenye nukta yoyote 
katil^ saketi ya elektronikia ya chombo 
au mfumo wa upelekaji. 

uwiano wa kani (force ftictor): uwiano 
wa kani unaohitajika kuzuia mwendo wa 
kipokezigavi dia umeme, mitambo na 
mkondo wa umeme unaoshabihiana na 
mfumo wa umeme. 

uwiano wa kilele (peak factor): uwiano 
wa thamani ya kilele kipindi inapotofau- 
tiana kizisi kwenye thamani ya wastani ya 
kipenyo cha mraba. 

uwiano wa mwendo (velocity ratio): 
tazama: uwiano wa velositi 

uwlano wa mzigo (load ratio): uwiano 
wastani wa nguvu ya mzigo iliyotolewa 
kwa muda maalumu kwenye kilele cha 
nguvu ya mzigo katika kipindi Wcho. Kwa 
kawaida uwiano huonyeshwa katika asi- 
limia. Pia: uwiano wa pakizi 

uwiano wa shindiiio (compression ra- 
tio): (katika mwako wa ndani wa injini) 
uwiano wa mjao wa mchanganyiko wa fu- 
eli mwanzoni mwa pigo la shinikizo na 
mjao wa mwishoni. Hutumika kama ki- 
pimo cha nguvu ya injini. 

uwiano wa velositi (velocity ratio): 
uwiano wa umbali ambao jitihada hu- 
sogea na umbali ambao mzigo husogea 
kwenye mashine. Kwa mashine dhana a- 
mbayo haihitaji nishati kusogeza sehemu 
za viambato, uwiano wake hulingana na 
manufaa ya mashine. Pia: uwiano wa 
mwendo 

uyai (ovoid): Mango umbo la yai. Istilahi 


hii pengine hutumiwa kwa ajili ya mchoro 
bapa. 

uyoga (mushroom): kuvu anuai fonyefu, 
piunoja na spishi kadhaa zinazoliwa, 
hasa familia ya Agaricaceae, kama vile 
Agaricus compestris ipatikanayo Afrika, 
Marekani, n.k., na ambao huliwa.. 





UyOga 

uyoyozaji (air-conditioning): mfiimo wa 
kuingiza hewa mp^ra, yenye halijoto ina- 
ycjfaa na kufariji tofauti na hali halisi ya 
miazingira. 

uza.liano (reproduction): michakato asilia 
min ng nni mwa wanyama na mimea a- 
mbayo kwayo viumbehai vipya hutokezea. 

uzaliano ki jinsia (sexual reproduc- 
tion y. uzaliano ambamo viumbe viwih 
hushiriki, kim<}ja kikiwa dvune na kingine 
kikiwa jike. Viumbe vya kiume na kike 
vina miundo tofauti 3 ^ uzaliano; gameti 
ya kiume hutolewa kujiunga na gameti ya 
kike kuzEilisha kiumbe kipya- 

uzaliano peke (ase^ual reproduction). 
uizaliano usiohusu myeyungano wa gameti 
ya kiume na ya kike kama vile uzaliano 
wichemea. 

uzaliano vuvumshi ( vegetative repro- 
duction): tazama: uzaliano wichemea 

uzaliano wichemea (vegetative repro- 
duction): uzazi nafsia wa mimea ambapo 
ni ukuaji wa mmea mpya kutokana ^ se 
hemu ya mmea mkongwe laki.ni si vibu u - 
Kwa mfano: shinaukoka matuuguu» ® 



nzaiti 


347 




nagimbi huota kwenye mimea mipya. Pia: 
maliano vuviimslii 

mani (weight): kani ya mvuto wa dunia 
kwenye masi maalumu. 

iizaai atomia (atomic weight): uwiano 
wa masi za atomi nao ni uzani wastani wa 
atomi za mfano wa elementi uliotolewa, 
nao hupimwa katika vizio vya masi ya 
atomi. 

MzaBi halisi (net weight): uzani wa 
maudhui peke yake ukiondoa viwekeo, 
gari, vitu vya kufungashia, n.k. 

uzani jiimla (gross weight): jumla ya u- 
zito wa furushi au peto. 

iizani mahiisusi (spedfic gravity): uwi- 
ano kati ya uzito wa kitu na uzito wa kire- 
jeo sanifu. Pia: iizito mahusiisi, deiisiti 
mahusiisi 

uzanisawazishi (counterpoise): uzani wa 
kukabili kani na kuleta urari. 

uzazi (birth): mchakato wa kuzaliwa au 
kuzaa. 

mi (Btring): waya au kamba. 

uzidadi (infinity): alama kwenye kipimo 
cha kulengea katika lenzi ya kamera a- 
^bayo inaonyesha umbali kutoka kwenye 
kamera hadi kwenye kiolwa kilicho mbali, 
nacho hutupa taswira nzuri kwenye kam- 
era bila kuilenga lenzi. Aghalabu umbali 
huu hutegeuiea muundo wa lenzi. Pia: 
msopeo 


nzidishaji kirefii (long mnltiplication): 
kuzidisha kwa njia ndefu. 

iizidisha|i mtambiiko (cross multipli- 
cation): mchakato ambamo sehemu mbili 
sawa hubadiliwa kwa tamko kisawe linalo- 
husisha kuzidisha. Kwa mfano | = | huwa 
3 X 8 = 4 X 6. 

iizidiizi (extract%on): uondoaji dutu iliyo 
ndani ya nyingine kwa kutumia mashine 
au ala au mbinu ya kemikali. 

uzito wa ioui (ion density): tazama: 
deusiti ya ioui 

uzi wa timazi (plumbing line): uzi au 
ugwe ambapo uzani huambishwa na ku- 
ning’inzwa. Hutumika kutafutia wima ha- 
lisi wa kitu. 

uzizimsha ji (refrigeration): matiimizi 
ya nishati kuondoa joto toka kwenye 
kiolwa. Katika friji, mvuke hubinywa 
kwa pampu; kiowevu hufanyizwa wakati 
mvuke unapozwa na kupelekwa kwa kie- 
vushi. Kiowevu huchukua joto toka kwa 
friji kugawia joto fichu la uvukizishaji, 
hivyo hupoza chakula kwenye friji. 



V 


348 


vena kava 


V,v 


V (V): numerali ya Kinimi inayowaki- 
lisha tano. Wafanyabiashara wa Kirumi 
waliashiriana kiasi au viasi vya thamani 
itakiwayo. Pembe kati ya dole gumba na 
kiganja ilileta kuwa na V. 

valensi (valency): tabia inayoukilia au 
inayoamua idadi ya atomi au radikali 
ambazo atomi moja au radikali yoyote 
itaunganika kwayo kikemikali. 

valensitatu (trivalent): -enye valensi 
tatu. 

vali (valve): 1. neli au neli elektroni 
iliyo ombwe ikiwa na kathodi, anodi na 
aghalabu elektrodi dhibiti ziada moja 
au zaidi. 2. kitumi chochote kinacho- 
funga, kuanzisha, kurekebisha au ku- 
dhibiti utiririkaji wa giligili. 

vali themionia (thermionic valve): jina 
jingine la vali au kitumi cha umeme amba- 
cho huruhusu mkondo wa umeme kupita 
kuelekea upande mmoja tu. Vali huitwa 
diodi, triodi, pentodi, n.k., kulingana na 
idadi ya elektrodi zilizopo. 

vali vntaji (induction valve): vali a- 
mbayo k^v^^ayo chaji zinazolipuka huvutwa 
kupitia humo hadi katika silinda ya injini 
nidufya. 

vali ya elektrodinyiiigi (multi^^electrode 
valve): 1. vali themionia zaidi ya ele- 
ktrodi tatu. 2. vali themionia ambayo 
katika mwako ndani wake mmoja mna seti 
mbili au zaidi za elektrodi na kila moja 

ikiwa na nyiri ya elektroni inayojitege- 
mea. 


vekta mstarimmoja (collinear vector): 
vekta mbili, mojawapo ikiwa skala sifuri 
yci kigawe cha vekta nyingine. 

vekta suliibi (orthogonal vector): vekta 
mbili ambazo zao skala lake ni sifuri. 

velositi (velocity): kima wakati cha badi- 
lilco la nafasi ya gimba katika mwelekeo 
mahususi. 

velositi husianifII (relative velocity): 
velositi ya gimba moja kuhusiana na 
gimba jingine. Hii huwa ni kima ambacho 
gimba la kwanza litaanza kubadili nafasi 
kutokana na lile la pili. Iwapo velositi za 
magimba mawili zitawakilishwa na pande 
mbili za pembetatu kwa kufuata mpango, 
velositi husianifu itawakilishwa na upande 
wa tatu wa pembetatu. 

velositi mbingio (spin velocity): mfumo 
wa velositi wenye nukta nyingi ambao 
unatokana na velositi pembe kwenye jira 
lililolala. 

velositi pambannzi (critical velocity): 
mwendo dhahiri wa mtiririko wa gili- 
gili ambapo mwendo hubadilishwa toka 
tcibaka kwa tabaka, na kuwa katika 
mLtiririko hobela. 

vena (vein): moja ya mfiimo wa mishipa 
au neli zinazogawanyika kupitisha damu 
toka sehemu mbalimbali za, mwili hadi 
moyoni. 

vena kava (vena cava): (kwa vetebrata 
isipokuwa samaki) vena kuu inayoingia 
moyoni na kuleta damu toka sehemu zote 
za mwili isipokuwa mapafu. Vena hiyo 



venia 


349 


vifaa vya majensi 


ina sehemu mbili, mshipa mmoja ukileta 
damu toka kichwani na mikononi, na wa 
pili ukileta damu toka sehemu baki za 
mWili. 



venia (vernier)\ sehemu ya ala itumikayo 
kupima kwa usahihi, k.m. Urefu kufikia 
0.1.mm. Venia hujongea kwenye kipimio 
kikuu. Kwenye kielelezo venia husomeka 
sm. 5.45 au mm 54.5. 



venia 


ventrikali (ventricie): moja ya tungu 
mbili za moyo ambazo hupokea damu toka 
kwenye orikali na kuijongezeshea kwenye 
ateri. 



ventrikali 


vetebra (vertebra): mfupa wenye masi 
kuu kati, uwazi na vifupa kama vidole a' 
mbavyo hutokeza toka kwenye vetebra. 



vetebra 

vetebrata (vertebrate): mnyama mwenye 
mtimgo wa mifupa ya mgongo, ambao 
huegemeza na kulinda mwili wake. Kila 
mfupa huitwa vetebra. Makundi makuu 
ya vetebrata ni: samaki, amfibia, reptilia, 
ndege na mamalia. 

vibaki pambanusBi (critical constants): 
tazama: mjao pambanuzi, halyoto 
pambanusi, kanieneo pambanu^i 

vibaki vya maon^i (optical constants): 
vipeuo vya mpindizo na vizigeu vya u- 
fyonzaji vya midia vinavyofyonza. Hivi 
kwa pamoja hutusaidia kutafuta kipeuo 
tata cha mpindizo. 

vibufiti (sporophyte): namna peke ya 
mmea katika ubadilishano wa viz;azi; ni 
kinyume na gametofiti. 

vibufu (spores): tazama: kibiifu 

vidubini (microorganisms): tazama: ki- 
dubini 

viduki kingamo (transverse processesj: 
wimbi ambamo chembechembe za maunzi 
midia huenda juu na chini, kunako nuktai 
pembe mraba na uelekeo wa mwendo w^- 
wimbi. 

vifaa (appatatus): mkusanyiko wa ala, 
mashine, vyombo, vitu, n.k., kwa ajili 
matumizi maalumu. 

vifaa vya majensi (building materi- 
als): vitu vinavyohitajika katika kazi ya 
ujenzi wa jengo, k.m., saruji, bati, mbao, 
mchanga, misumari, n.k. 



■vihifadM snmakii 


350 


vitamiifii B-tata 


■vihifadhi siimakii (keepers of mag~ 
nets)\ paufupi za chuma laini zitumikazo 
kuhifadhi sumaku aushi kusudi zisipoteze 
usumaku wake. 

viioi (micmbes)\ vidubini, aghalabu vya 
asili ya udusia vyenye athari mbaya kwa 
binadamu na viumbe wengine. 

vikamilisho pembemraba (compleme-- 
ntary angles)\ pembe mbili zinazotmda 
pembe mraba (90'') huku kila moja ya 
hizo ikiwa kama kikamilisho. Kwa mfano, 
‘a’ ni kikamilisho cha ‘b’, ‘b’ rd kikcunil- 
isho cha ‘a’. 

vikamilisho pembeoyof n (supplimen-^ 
tary angles)\ pembe ambazo jumla yake 
hufanya pembe mraba mbili au 180°. Pia; 
vitimilizo pembeoyofii 

vilasi (villus)\ kitokezi kidogo chenye neli 
kwenye utando wa wanyama fulani, hasa 
kwenye utando wa ujengelele ambapo 
virutubisho vya chakula hufyonzwa. 



vilasi 

vilia (cutiery)’. vifaa vya kulia chakula 
k.m., visu, nyuma, vijiko, n.k. 

vimajiichi (extremes)\ 1. nukta mwisho 
za kipande mstari. 2. kwa uwiano wian- 
isho 2/3 = 4/9 huweza kuandikwa 2:3 
= 4:9. Hiyo 2 na 9 huitwa vimajuchi. 3. 
pengine hutumika kumaanisha thamani 
ya juu kabisa au chini kabisa. 

vingirika / roll)\ enda kwa kuztmguka- 
zunguka moja juu ya kingine bila ya 
kuteleza. 


vipenu josi (paired appendages)\ 
miundo mikubwa iliyoambatishwa kwa 
gimba kuu la nmyama, nayo ni miwiiimi- 
wili, moja kila upande wa mwili. Pia; 
vipasho jozi 

vipimo mraba (sguare measure)\ vizio 
ambavyo kwavyo maeneo mraba hupimwa 
na mahusiano baina yao. 

vipodosi (cosmetics)\ dutu zilizotaya- 
rishwa mahususi kwa ajili ya kurembesha, 
au kunang’anisha ngozi kama vile kirimu) 
poda, marashi, mafuta, n.k. 

viriisi (virus)\ kijidudu kisababishi cha 
ugonjwa, nacho ni kidogo kuliko kidubini 
cha kawaida, na kinahitaji seii hai kwa 
ajili ya kuzaliana. 



virusi 


visera (viscera): ogani za ndam, hasa 
kwenye fumbatio, pamoja na moyo na ma- 
pafu. 

vitambulisho negativu (contact 
prints ): picha ndogondogo, i^ubwa- sawa 
na negativu, ambazo wakati wa kupiga 
mwanga karatasi ya picha na negativu 
hubandikwa pamoja. 

vita mim (vitamin): dutu ya kemiUh a- 
mbayo hupatikana kwa kiasi kidogo Jsa i 
vyakula fulani na ni muhimu kwa u uaji 
na afya nzuri. 

vitamini B-tata (vitamin B-complex): 
kundi kubwa la vitamini mumunyikajj 
majini na zipatikanazo hasa kw^ye uu na 
hEtmira; likiwa ni pamoja na tmamim» 
boflav'mi, asidi nikotini, piridoksim, 
pentothenia, biotini, kolini, asi i o , 








351 


volteji mpwito 


vitimilizo vya pembenyoofu 

na sianokobalaxaini. Pengine hufupishwa 
kuwa B-tata. 

vitimilizo vya pembenyoofu (suppli- 
mentary angles): tazama: vikamilisho 
vya pembe nyoofu 

vituka (shrubs): mimea yenye miti mi- 
dogo kuliko miti, ikiwa na matawi kadhaa 
makuu toka karibu na kitako cha shina 
kuu. 

viungo mkianjiwa (dovetail joints): vi- 
imgo vilivyotengenezwa kwa vipande vi- 
wili vya ubao vikiwa vimeingiliana. Pia: 

viungo vya kuumana . 

vizio binafsi (personal units): vizio 
vinavyotegemea mtu anayevitumia, kama 
vile hatua, shubiri au dhiraa. Vizio binafsi 
ni namna moja ya vizio hobela. 

vizio hobela (arhitrary units): vizio vya 
upimaji ambavyo havipo katika matumizi 
ya jumla kote nchini. Huweza kuwa vya 
kilingo ikimoja kama kibaba, debe; au 
kutofautiana matumizi kama ya kutumia 
■ dhiraa, shubiri, na pima. 

vizio msingi (fundamental units): 
vizio ambavyo kwavyo viasi vya kiumbo 
hupimwa ukianzia na vizio vidogo hadi 
vikubwa. 

vizio sanifu (standard units): vizio 

vinavyokubalika kote nchini au katika 
kundi la nchi. Kwa mfano, mita ni kizio 
sanifu cha urefu katika mfumo wa vizio 
kimataifa. 

vizio vya jua (solar units): seti ya vizio 
ambamo tabia na sifa fulaiii za jua kama 
vile masi, kipenyo, densiti, na mng’ao 
hufikiriwa kama kizio. Tabia za nyota 
nyingine sawa na hizo huweza kulinga- 
nishwa na zile za jua. 

vizio vya Kiingereza (imperial units): 
vizio vya upimaji vilivyotumika Ui- 
ngereza na nchi nyingine. Vilikuwa ni 


pamoja na inchi, futi, yadi, falongi, maili, 
eka, pauni (uzani au masi), handredweiti, 
stoni, tani, panti, kwati na galoni. Siku 
hizi vimebadilishwa kwa vizio vya mfumo 
Wa metriki. 

vizio vya metriki (metric units): vi- 
pimo vilivyo katika mfumo wa s.g.s. (se- 
ntimita, gramu, sekunde) au mfumo wa 
m.k.s (mita, kilogramu, sekimde). 

Vizio vya Mfumo wa Kimataifa 
(M.K.): (Systeme Internationale 
Unites) ("5J) mfumo wa vizio uliokuba- 
liwa na Baraza Kuii la Mizani na Vipimo 
mwaka 1960. Umejengwa katika mita 
(m), kilogramu (kg), sekunde (s), am- 
pea (A) (kwa ajili ya mkondo Wa umeme) 
na vizip maalumu kadhaa vingine. Vi- 
ambishi awali hutumika kueleza vizidisho 
na sehemu za vizio msingi. Viambishi 
kawaida ni kilo- (1000), hekto- (100), 
deka- (10) desi- (1/10), senti- (1/100), na 
mili (1/1000). 

volkeno (volcano): tazama: zaha 

voltameta (voltameter): seli elektrolitia 
ambamo metali, aghalabu fedha au shaba, 
hutuamishwa kwa elektrolisisi ya chumvi 
ya metali hiyo kwenye kathodi. Pia: ku- 
lometa. 

volteji (voltage): kani mwendoumeme ina- 
yohesabiwa au kuelezwa kwa vizio vya 
volti. 

volteji dukizwa (induced voltage): 
volteji iliyoandaliwa kwa njia ya uga wa 
umeme unaoachana na kuungana na waya 
au saketi. 

volteji fuasi (secondary voltage): volteji 
inayotumiwa kwenye ncha za mtatio fuasi 
wa transforma. 

volteji mpwito (impulse voltage): vo- 
Iteji uelekeo mmoja ambayo hupanda 
haraka sana hadi kwenye kima cha juu 
pasipo kufuata mibembeo inayotakiwa. 



volti 


352 


vunjua 


Hupanda juu sana na kushuka haraka 
hadi kwenye kiwango cha sifurl 

volti (volt): kizio cha umeme tuii au 
kani mwendoumeme kinachoelezwa kuwa 
ni tofauti ya uttili baina ya pointi 
mbili za waya kipitishio, na huchtikua 
mkondo usiobadilika wa ampea moja 
wakati nguvu iliyosambaa baina ya pointi 
mbili hizo ni wati mo ja. 

voltimeta (voltmeter}: chombo cha ku- 
pimia kiasi cha iimeme unaopita kwenye 
kipitishio kutokana na mchanganuo iiile- 
tao, au kwa ajili ya kupima nguvu ya 
mkondo kwa kiasi hicho cha mchanganuo 
huo kwa muda uliowekwa» 

volti sekunde (volt second): kizio cha 
zoezi la mtiririko wa sumaku, maksweli 
10 . 

vuga (cure): hifadhi chakula kwa kufukiza 
moshi au kukitia chumvi. 

vuja (leak): pita, hasa kitu kama gesi au 
kiowevu, mahali penye ufa au tundu. 

vukamanga (sublimate/sublime)): uba- 
dilikaji wa dutu mango kuwa muye kwa 
joto, na kisha kubadili muye kuwa mango 
kwa upozaji. Kwa mfano, amonia kloridi 
huvukika inapokanzwa, na huvukamanga 
kuwa mango inapopoa. 

vukivu (volatile): kiowevu cha fueli kili- 
cho tayari kupitia na hatimaye kufikia 
hali ya mvuke kwenye halijoto ya kawaida. 
Petroli na alkoholi ni mifano yake. 

vukiza (evaporate): geuza au geuka kuwa 
hali ya gesi au moshimoshi, yaani muye. 

vulkanisha (vulcanise): ganga mpira kwa 
salfa au kampaimdi fulani ya salfa na ku- 
kabilisha kwa joto w^istani (110“-140°C), 
di kuufanya mpira usifutuke na kuupa 
zaidi tm^rumbufu, udumifu, n.k. Pia: 
kemipira 


vumibi (dusty. udongo au mata yoyote ile 
nyingine ambayo ni chembechembe laini 
na kavu zinazoweza kupeperuka na kuelea 
angani. 

vumbi la ulimwengu (cosmic dust): 
chi 3 mbe ndogondogo za mata zinazo- 
tapakaa kwa nafasi kuanzia saizi ya 
1 /lOOmm mpaka 1 /lOOOmm. Pia ina- 
wezekana mwanzo wake ni hali. 3 £a anga- 
hewa. 

vumbi zaha (volconic dust): wingu jeusi 
la vipande vidogo sana vya lava mango 
vilivyorushwa hewani au angani wakati 
wa chamko. 

vumbua (invent): fikiria, sanifu na 
anzisha kitu kipya, ambacho awali 
hakikuwapo kabisa kama vile mashine. 

vunda (pvtrefy): oza na kutoa mnuko. 
Pia: vundisha 

vunde- (putrid): katika hali 3 ^ uozo 
unukao au hali ya kuchanganuka kama 
kv^a mata 3 ^ mimea au ya wanyama. 

vundemeka (stratus): mawingu ya chini- 
chini, yanayofan^dka kwa tabaka, agha- 
labu yakifunika eneo kubwa la anga. Hu- 
fa:a 3 u^ kwenye halihewa tulivu; kama 
yakiwa mazito, mvua huweza kunyesha. 

vundevunde (smog/haze): konga ya 
chembe ndogondogo sana zilizotawanyika 
kwenye angahewa, zikifanya hewa kuwa 
hciionyeshi vizuri na kufifiza rangi. 

vun joshazari (plagioclase): madini fe- 
lisipa yanayotafautiana muundo toka 
NaAlSisOg hadi CaAlSi^Og. Ni kiambato 
muhimu cha miamba moto. 

vunju (coUoid): dutu iliyo kwenye mmu- 
munyo katika hali ya mfano wa viche- 
ngadienga vidogo sana. 

vurijua (emulsify): fan^^ kuwa mvunjuo. 



vyeneo 


vurugu 

vurugu (disturbance): hali ya kuingilia, 
ktizuia, kuharibu amani, mapiimziko au 
utulivu. 

vutia (attvact): kuvuta kitu kwa nguvu 
ambayo haionekani kwa uhalisi. 


353 

vyesieo (windows): moja ya maeneo 
kadhaa ambayo kiwambo Wweza ku- 
gawanywa, kila eneo likitumiwa kuonye- 
sha aina mahususi ya maelezo. Hii hm- 
wezesha kompyuta kufanya kazi kutumia 
zaidi ya hati moja au programu moja 
wakati mmoja. 



wakllisha 354 waya 


W5W 


wakillsha (represent): onyesha seti ya 
thamani. Grafu na michoro ni namna 
mbili muhimu za uwakilishaji. 

wambo (tympanum): sikiokati lenye se- 
hemu ya sikio iliyoko kwenye mfupa bapa 
kandokando ya fuvu. 

wanda (dimension): kipimo kuelekea 
upande mmoja kinachoelezea kiasi (uwi- 
ngi) au ubora, n.k. Velositi ina mawanda 
ya urefu (iimbali) uliogawanywa na muda. 

wanda-mo ja (one-dimension): urefu au 
umbali wa upande mmoja tu. Kwa mfano 
mstari ni wanda moja. 

wando (web): kitu kifanyikacho kwa ku- 
fuma au kuhusianisha kitu na kitu, au ki- 
olwa na kiolwa^ pamoja na vingine. Pia: 
mtando 

wando chakula (food web): utaratibu 
ambao kwao kiumbe huweza kula ki- 
timbe kingine katika mtungo wa chakula, 
na kiumbe hicho kikaweza kuwa chakula 
cha zaidi ya kiumbe kimoja katika 
mtungo wa chakula. Mitungo ya chakula 
mingi huweza kuunganishwa hivyo ku- 
fanya wando chakula. 

wanga (starch): polisakaridi yenye mo- 
lekuli iliyofanjdzwa kwa molekuli nyingi 
za glukosi zilizoungana kikemikali. Ni 
dutu nyeupe hobela, isiyomumunyuka 
majini, na katika hidrolisisi hufanyiza 
glukosL Mimea huhifadhi kabohidrati 
‘jkiwa wanga. 

warakatamvn (spreadsheet): karatasi ya 
kazi kwa ajili ya ukokotoaji na uchambuzi 


wa data ya shughidi. 

wasiliana (communicate): pitisha ma- 
elezo, habari au hisia kwenda upande 
mwingine. 

wastani^ (average): katikati ya juu kabisa 
na chini kabisa. 

wastanF (mean): kati kwa kati ya 
thamani za juu sana na chini sana. Kuna 
aina tatu za wastani: wastam hesabu, 
thamanikati, na mradada. 

wastanP (medium): thamani ya kati. Kwa 
mfano, urefu wa mtu huweza kuwa ni wa 
wastani. 

wastani kihesabu (arithmetic mean): 
matokeo ya, kujumlisha namba au viasi na 
kugawa jumla jrake kwa idadi ya mitajo- 

wati (watt J: kizio cha nguvu. Hufafanuliwa 
kuwa ile nguvu inayotokezea wakati juli 
moja ya nishati hutumiwa kwa sekundc 
moja. Katika saketi ya umeme wati 
hutolewa na zao la eimpea moja na vo ti 
mo ja. Alama yake n i: w- 

wat iundumwe (monotremes): moja 

kafci ya viumbe wa Monotremata oda 
chini kabisa yji mamalia ambaye ogani za 
ujinsia, mkojo na mmeng’enyo vina tun u 
moja kwa nje. 

wavu (net): maunzi ya nyuzi, waya, te 
mbwe, n.k., zilizosokotwa, zilizo ungwa 
au kufumwa pamoja zikiwa na na asi au 
matundu sawa baina yake; kimia. 

waya (wire): uzi wa metali mweinbamb^ 

au wenye maki nene, ili mra i nn 



wayaikaji 


355 


wimbi ardhi 


weza kukunjwa kwa mkono hata kufanya 
duara. 

wayaikaji (ductile): -enye kuweza kuba- 
batizwa kuwa mwembamba na kuwa waya 
kama ilivyo kwa baadhi ya metali. 

waya umeme (live wire): waya wenye 
mkondo wa umeme. Pia: waya moto 

wazo (assumption): hoja inayokubalika 
bila ya ithibati. 

welekeo (bearing): Upande kilipo kitu 
kulingana na pande nne za dunia, yaani 
kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. 

wengu (spleen): ogani tezi yenye ne- 
lineli bila kirija iliyomo mwishoni mwa 
tumbo karibu na moyo, ikifanya kazi ya 
kufanyiza limfosaiti katika uharibifu wa 
erithrosaiti zilizochakaa na kuwa hifadhi 
ya damu. 



wengu 

wenzo (lever): pau ngumu ambayo ni huru 
kugeuka kwenye nukta fimgwa, nayo ni 
mashine sahili. 

wenzo daraja la pili (second class 
lever): wenzo ambao mzigo huwa baina 
ya eg^eo na jitihada. Mfano, toroli, 
mizani, n.k. Tazama: wenzo 

wenzo daraja la tatu (third class 
lever): mashine sahili ambayo jitihada 
huwa baina ya egemeo na mzigo. Mkono, 
na kijiko ni mifano yake. 

wenzo maonzi (optical lever): chombo 
cha kupimia msogezo linganifu wa vio- 
Iwa viwili kwa njia ya msogezo pembe wa 


mwonzi wa nuru. 

wianisha^ (correlate): weka au leta uhu- 
siano au resproka toshelezani. 

wianisha^ (rationalize): ondoa vipeuo 
bila ya kubadilisha thamani ya uonyesho, 
au ya vipeuo mlinganyo. 

wianisho (ratio): uhusiano baina ya 
namba mbili au vipimo viwili, aghalabu 
vyenye kutumia kizio kimoja. Kwa mfano, 
uwiano wa mita 9 kwa mita 5 huandikwa 
9:5 au 9/5. Pia: mwiano 

wiba (needle /: sindano wazi itumiwayo 
kudunga mimumunyo kwenye tishu chini 
ya ngozi. 

wichemimea (adventitious): -enye kuo- 
nekana kuwa mahali au katika nafasi a- 
mbayo si kawaida au ni atilifu 

(fence): ua. 

wigo wa Faradi (Faraday cage): tazama: 
kisitiri umeme 

wiki (week): juma, yaani siku saba. 

wikimbili (fortnight): siku kumi na nne. 

wima (vertical): mstari au chochote kili- 
chosimama au kilichonyooka kwenda juu. 
Kinyume na mlalo au mtambaa. 

wimbi (wave): vurugu endelevu ya mte- 
temo inayosafirishwa kwenye midia kama 
hewa, bila ya msogeo endelevu wa che- 
mbechembe za midia kama ilivyo katjka 
sauti au katika nishati sumakuumeme. 



wimbi 

wimbi ardhi (ground wave): wimbiredio 


wimbi bapa binikivii 


356 


wingu 


linalosafiri baina ya erio ya kupelekea na 
erio ya kupokelea iliyoko juu ya ardhi. 
Nalo lina viambato muhimu viwili: wimbi 
nafasi pakiwemo wimbi bayana, na wimbi 
ardhi lililoakisiwa na wimbi uso. Pia: 
mwali ardhi 

wimbi bapa binikivu (plane polarized 
wave): wimbi la sumakuumeme ambamo 
mitetemo ni kimstari na sambamba 
kwenye bapa., na hukingama kwenye 
welekeo ambako mawimbi yanakwenda. 

wimbi endelevu (continnous wave): 1. 
wimbi ambalo mibembeo yake inayoa- 
ndamana hufanana chini ya masharti ya 
hali mtuamo. 2. wimbi redio lisilofifizwa 
ambalo hupokewa bila ya kuwa na bzwli- 
liko la tambo lake au ukalifu wake. 

wimbi Hezi (Hertzian wave): wimbi 
sumcikuumeme lenye marudio katika 
hududi ya kutoka ktmako hezi 3 x 10^°ha 
kunako hezi 1.5 x 10®. 

wimbl mflfizo (damped wave): wimbi 
ambalo tambo lake hupimgua kufuata 
wakati kutokana na ufyonzwaji wa nishati 
na midia. Tazama pia: fiflza 

wimbl mfulizo (divect wave): wimbi a- 
mbalo husafiri kwienye njia nyoofu kutoka 
kwenye chanzo cha upelekaji hadi kwenye 
nukta ya mapokezi bila ya, kuakisika au 

kupinda. Pia: wimbi dhahiri 

winibi mkingamo (transverse wave): 
wimbi ambamo chembechembe za midia 
maunzi huenda juu na chini, krmako 
nafasi katikati, zikiwa pembe mraba na 
wdekeo wa mwendo wa wimbi. 

wimbi mshituo (shock wave): cheneo 
chembamba sana chenye kanieneo kubwa 
halijoto ambacho husababisha mshi- 
tuko wa maungo. 

wimbi mtambaa (longitudinal wave): 
wimbi ambamo chembechembe za midia 


hufcetema kwenda mbele na nyuma kufu- 
ata, pitio ambamo wimbi husafiria kwenye 
njia yake. 

wim bi redio (radio wave): wimbi la 
sumakuumeme linalotumiwa na mbe- 
mbeo wa chaji ya umeme na kubadilishwa 
kuwa sauti kwenye vyombo vya kupoke- 
lea. 

wlmbi refu (long wave): wimbiredio a- 
mlalo lina lukoka yenye kati ya kilomita 
1 rnpaka kilomita 10. 

wimblsauti (soundwave): wimbi linaloe- 
ne:sa sauti. 

wimbi sini (sine wave): mbembeo 
wowote ule kama wa wimbi la sauti au 
mliondo geu wa umeme, ambao umbile 
wrmbi lake ni lile la mchirizo wa sini. 

wlmbi tulivu (stationary wave): wimbi 
lisilokuwa na tambo inayobadilika katika 
kila nukta kufuata jira yake, tambo 
ikiwa sifuri kwenye mafundo na juu 
kabisa kwenye vipemba. Hufanyizwa na 
mwingiliano kati ya wimbi pelekwa, na 
wimbi akisiwa. 

winchi (winch): mtambo wenye mfumo wa 
roda na kamba kwa ajili ya kupakilia na 
kupakulia mizigo, k.v., melini, n.k. 



winchi 

winga (repel): fanya kiolwa au kitu cho- 
chote kingine kiondoke. Kwa mfano, ncha 
sawa za siimaku huwingana, na ncha to- 
fauti za sumaku huvutana. 

wingu (cioud): masi ya vijitone vya maji, 
moshi au vumbi inayoelea hewani. 



winta 


357 


wolframi 


winta (winter): msimu kati ya mpukutisho 
(otamni) na machipuo ambapo kuna 
baridi kali, hunya theluji, na nchi kufu- 
nikwa na barafu kote, hasa kaskazini na 
kusini kabisa mwa dunia; kipupwe. 

witiri (odd): -enye kubakia baada y& 
kugawanywa kwa mbili; kinyume cha 
shufwa» Kwa mfano, 5 ^ 2 = 2|; 9 -r 2 = 4|; 
7-r2 = Sj. Hivyo 5, 9, na 7 ni namba witiri. 


wolframi (wolframium): elementi me- 
tah axiimu yenye rangi kijivu, ng’avu 
mngao metali Alama W-, uzani atomia 
183.85; namba atomia 74; valensi 2- 
6; graviti mahususi 19.3; kiwango cha 
kuyeyuka 3410“C, kiwango cha kuchemka 
5927°C, Hutumika kutengenezea vyombo 
vya feleji vya kasi kubwa vya kukatia; fi- 
lamenti za taa, sehemu za migusano ya 
umeme, kimumbwe cha eksrei, n.k. 



yabisi 


358 


ytirea 


yabisi (arid): kame pasipo viumbe hai. 

yai (egg): ova pamoja na kiini ikifunikwa 
na ganda (kwa ndege), utando mgiimu 
(kwa reptilia) au maunzi kama jeli (kwa 
amfibia). Ova ni seli ya yai. 

yamkiano (odds): uwiano wa yamkini 
kwamba tukio litatokea hadi kwa yamkini 
kwamba halitatokea. Kwa mfano, Nini 
yamkiano ya kupata 1 au 2 wakati wa 
kuviringisha dai? Kuna matukio mawili 
ya kutokea (1, 2) na manne dhidi yake 
(3,4,5,6). Yamkiano ya kupata — 2/4 — 
1/2. Hivyohivyo yamkiano dhidi yake ni 
2/1 dhidi yake. 

yamkini (probability): tawi la hisabati 
linaloshughulika na matukio pamoja na 
fursa ya kuweza kutokea au kufanyika. 
Uwezekano au fursa ya tukio kuweza ku~ 
tokea huonyeshwa kwa fomula ifuatayo: 
P := F/C^ ambapo C ni jumla ya idadi 
ya matukio yanayowezekana kutokea, na 
F m idadi ya matukio yanayopendekezwa. 

yaspi (jasper): aina ya shondo songani, 
kinzanuru, hasa ya rangi nzito, na fuwele 
duchu, aghalabu hutumiwa katika ucho- 
ngaji mapambo. 

yaya / nurse): mwanamke ambaye humwa- 
ngalia mtoto au watoto kwa jumla na 
kuwatunza. 

yeytisha (smelt): kanza mtapo wa metali 
pamoja na dutu inayofaa, hasa makaa- 
zimwe ili kupata metali kutokana na 
mtapo, k.m., kuyeyusha mtapo wa chuma 
kwenye joko mfyuko ili kupata chuma. 


Y,y 

yodi / moment): wasaa mfupi mno w^ 
muda. 

yoyeza (supercool): tazama: zizinisha 

Yugilena (Euglena): jenera ya protozoa 
wa kijani yenye dotojicho jekundu na 
kiusinga kimoja, nao hupatikana kw^nye 
maji baridi hasa yaliyotuama. 



Yugilena 

ynrea (u 7 *ea): dutu ya kifuwele isiyo na 
rangi, CO(NH 2 ) 2 , inayopatikana kwenye 
mvinyo, nayo hutumika kwenye mbolea na 
katika kutengeneza plastiki na vinatisho. 




zagao 


359 


zaLO mkasi 


Z5Z 


zagao (fact^rrial): zagao la namba kawaida 
(1, 2, 3, 4, 5..) ni zao la namba 

hiyo na namba kawaida zote chini yake. 
Huonyeshwa kwa ! baada ya namba. Za- 
gao la 4 huandikwa kuwa 4!, au vingine 
huwa 4! = 4 X 3 X 2 X 1 = 24. 

zaha (volcano): mfunguko kwenye ganda 
la dunia ambamo lava teketeke, vipande 
vya mwamba, majivu, vumbi, na gesi hu- 
rushwa kwa mfumuko toka ndani ya uso 
wa dunia. Pia: volkano 



zaha 

zahanati (dispensary): mahali ambapo 
dawa na uangalizi wa tiba hutolewa. 

zaidi ya (more than): tazama: kubwa 
kuliko 

zailemu (xylem): sehemu ya mfumo wa 
neli yenye mishipa ya kupitishia mfano wa 
bomba pamoja na mti. Mishipa hupitisha 
niaji toka kwenye mizizi kwenda sehemu 
zote za mmea. Kigogo cha mti Idna seli 
zilizokufa na huupatia mmea mwega wa 
shina. Maji hupanda kwenye mishipa ya 
zailemu yakisukumwa na kanieneo. 

zaimesi (zymase): kiziduo kutokana na 
hamira chenye uwezo wa kuvundika sukari 
ichachuke kutoa alikoholi na kaboni dio- 
ksidi. Kilifikiriwa kuwa na kimeng’enyo 
kimoja tu hapo awali, lakini sasa inafa- 


hamika kuwa kina vimengenyo zaidi ya 
kumi. 

zaliana (reproduce): sababisha kuwapo 
kwa kiumbe au viumbe vichanga vyenye 
sura na umbo la mzazi ama kwa uzaliano 
nafsia, au uzaliano wa kijinsia. 

zalisha (produce): kutoa mtoto au mfano 
wa kiumbe awali kikiwa sawa kwa umbo, 
tabia, n.k. 

zamisha (suhmerge): kutia kiolwa mango 
ndani ya maji, kwa kawaida kwenye kina. 

zana^ (implement): chombo au kifaa ki- 
nachohitajika kwa ajili ya kutendea kazi 
fulani kama vile kilimo, ufundi, vita, n.k. 

zana^ (tool): kitumi ambacho hutumiwa 
na mikono yetu kutengenezea samani, 
mashine, kujenga nyumba, kuchimba 
ardhi na kazi nyingine. 

zao^ (crop}. nafaka, viazi, au matunda ya 
kilimo. 

zao^ (product): kiasi kinaohopatikana kwa 
kuzidisha namba mbili au zaidi. Mfano 
2x3 = 6. Hivyo 6 ni zao. Tazama pia: hisa. 

zao katesia (cartesian product): seti 
ya jozi mpango inayopatikana kwa kua- 
mbatisha kila kiambato katika seti moja 
na kila kiambato katika seti ya pili. 
Kama seti ya kwanza ni {a,6,c} na 
ya pili ni {5,9} basi zao katesia ni 
{(a,5).(a.9),(6,5).(6,9),(c.5),(c,9)}. 

zao mkasi (cross product): tendo linalo- 
fanyika katika seti, kwa kawaida likiitwa 
zao katishani. Pia ni mtajo wa aina moja 



sao mtamboko 

ya kuzidisha vekta na kuitwa zao vekta. 

sao mtamboko (croas product): tendo 
la seti, aghalabu liitwalo zao katesia. Pia 
ni istilahi ya namna moja ya kuzidisha 
vekta. Pia: zao vekta 

sao sehemu (partial product): zao linalo- 
tokana na kuzidishwa namba wakati in- 
afanya sehemu moja ya ukokotaji huo. 

zatokeo (output): 1. kiasi kinachotokea 
baada ya mchakato kwa muda uliotajwa. 
2. maelezo yanayopatikana toka katika 
kompyuta baada ya kumaliza mkokotoo. 

zaotuka (by’-product): zao mbali ya zao 
ambalo kwalo mchakato umekusudiwa. 
Kwa mfano mchakato unaokusudiwa ku- 
pata natiri hidroksidi pia kuzalisha 
klorini. Natiri hidroksidi ndilo zao kuu 
ambapo klorini ni zaotuka. 

sazi (fertile}, (kuhusu gameti na viu- 
mbehai) -enye uwezo wa kuzalisha kiumbe 
kichanga. 

Zebaki^ (M^ercury): sayari iliyo karibu 
kabisa na jua ikiwa na kipenyo cha 
4,800km na umbali wastani wa 57,600,000 
km toka kwenye Jua. Muhula wa mzu- 
nguko xii siku 88, nayo haina mwezi. Ni 
sayari ndogo kuliko zote katika mfumo wa 
jua. 

zebakP (mercury): tazama: hidragiri 

(zsbu): ng’ombe mwenye nundu 
kubwa (pengine mbili) mgongoni, na 
shembwelele kubwa sana. Hufugwa zaidi 
huko Injia, China, na Afrika ya Ma- 
^hariki. 

(concrete): maunzi mnemba mfano 
wa jiwe yanayotumiwa kujengea, yana- 
yotengenezwa kwa kukoroga maji na 
saruji, mchanga, kokoto, n.k., kisha 
huachwa kuwa ngumu. 

imara (reinforced concrete): zege 


360 zindiko 

iliyoimarishwa nguvu kwa kuongezewa 
kitu kingine ndani yake kama nondo. 

zenia (xenia): athari itokeayo kwa mbegu 
au tunda mara baada ya chavuo kuingia 
kwingineko isipokuwa kwa kiinitete. 

zerofuthalimia (xerophtalmia): ugonjwa 
wa kukosa kuona ambapo mtu huwa na 
konea ya jicho kavu, na hatimaye huwa 
kipofu. Husababishwa na ukosefu wa vi- 
tamini A, ulio mkubwa kuliko ule usa- 
babishao upofu kiza. 

zeruzeru (albino): mnyama, mtu, au 
mmea wenye nywele na macho ya pinki 
kwa kukosa selirangi za kutosha. 

zidi:sha (multiply): fanya mchakato au 
tendo la kuongeza kizidishwa kwa idadi 
ya kizidishio. 

zidiia (extract): ondoa dutu iliyo ndani ya 
dutu nyingine kwa mashine au ala, au njia 
ya. kemikali. 

zidua kipeuo (extract a root): kipeuo 
mraba cha 16 ni 4 kwa sababu 4x4 = 
16, Kipeuo mraba cha 3 hubadilika kuwa 
1.732. Tunapokokota kipeuo mraba cha 
nct,mba tunazidua kipeuo. 

ziiicira (plimsoll line): mstari au alama 
inayotakiwa kuwako ubavuni mwa meli 
zote za kibiashara za Uingereza ukionye- 
sha kina kinachoruhusiwa kuzama katika 
kupakia mizigo. 


TF 
F 

zinara 

ziindiko (antibody): dutu kemikali 
inayofanyizwa na limfosaiti, na miundo 
mingine ndani ;^a gimba la vetebrata, 
wakati antijeni zinapoingia kwen;^e tishu 




zingia 


361 


zunguka 


za mnyama. Kwa jumla zindiko huu- 
nganika na antijeni moja mahususi. Vi- 
ambaza vya bakteria vina antijeni, na 
fingo hutengenezwa kuwafanya bakteria 
wasiwe na madhara. Baadhi ya fingo 
huwafanya bakteria washambuliwe kwa 
urahisi na fagosaiti. Fingo huchukuliwa 
kote mwilini na damu na limfu. Pia: fingo 

zingia (circumscribe): zungukia kila 
upande ili kitu au umbo liwe katikati. 
Mfano, umbo la pembetatu, pembenne, 
n.k. linaweza kuchorwa na kufungiwa 
ndani ya duara. 

zingira (inscribe): fungia umbo la pe- 
mbenyingi katika duara au iwapo kila peo 
ya pembenyingi italala kwenye duara au 
mchirizo. 

zinki (zinc): elementi metali buluu nyeupe 
inayopatikana hali imeunganika katika 
salfidi, oksidi, kabonati, siliketi, n.k., 
ikifanana na magnesi katika mimenyuko 
yake kikemikah. Hutumika katika ute- 
ngenezaji mabati, na aloi kama brasi. 
Alama yake ni Zn, uzani wa atomi ni 
65.37; namba ya atomi ni 30.0; graviti 
mahususi ni 7.14 kunako ^O^c. 

zipu (zip): kishikizo chenye kitumi kina- 
chounganisha meno ya pande mbili kwa 
kusereresha kidude. Hutumiwa badala ya 
vifungo, ng’oeko, n.k., kwenye mavazi na 
mikoba. 

zirala (legend): zingato elezeaji kwenye 
grafu linaloonyesha ni rangi au alama ipi 
hushabihiana na kila seti ya data. 

zirifu (allergic): -enye kulekea kuugua 
kwa kugusa au kula kitu fulani. 

ziwa (lake): sehemu ya majibaridi mengi 
yanayozungukwa na chi kavu. 

zizi (cage): kiunzi cha miti, pao, au waya 
ambamo wanyama au ndege hutunzwa. 

zizimsha (supercool): poza kiowevu chini 


ya. kiwango chake cha kugandia bila 
kugeuza kuwa mango. 

zoezi^ (practicat): utendaji unaorudiwa 
au mazoea yenye utaratibu kwa lengo 
la kujipatia ustadi au umahiri katika 
maabara, karakana, n.k., kwa njia ya vi- 
tendo. 

zoezi^ (test): zoezi sahili linalofanywa 
kuona kama. kifaa au ala inafanya kazi ina- 
vyopasa. 

Zohali (Uranus): sayari ya saba toka 
kwenye Jua, ikiwa na kipenyo cha kilo- 
meta 49,408 na umbali wastani wa kilo- 
meta milioni 2,852.8 toka kwenye Jua. 
Muhula wake wa mzunguko ni miaka 
84.02, na ina miezi mitano. 

zoloto (larynx): sehemu ya umio inayo- 
jitokeza nje ya koo na huchezacheza mtu 
anapomeza kitu. 

zongomi (coiled): -aliodawiriwa kufanya 
pete zilizopangiliwa kwa ulinganifu moja 
juu ya nyingine, au kuizunguka nyingine. 

Zuhura (Venus): ng’andu au sayari ya 
pili toka kwenye Jua ikiwa na kipenyo 
cha 12,320km na umbali wastani wa 
107,200,000km toka kwenye Jua. Muhula 
wa mzunguko wake ni siku 225, na haina 
mwezi wowote unaoizunguka. Hii ndiyo 
sayari ng’aavu kupita zote kwehye mfumo 
wa jua. 

zulia (carpet): maunzi laini manene 
yanayotumiwa kufunika sakafu. 

zunguka^ (circulate): 1. fanj^a mwendo 
katika duara au saketi. Mwendo huu una- 
weza kufanyika kupitia katikati na ku- 
rudi pale ulipoanzia. Damu huzungnka 
mwilini. 2. enda au tiririka kwenye njia 
iliyofungwa na kupitia sehemu na hatua 
zilezile. 

zunguka^ (gyrate): geuka kwenda upande 
mmoja bila kubadilisha nafasi, hasa 



zuolojia 


362 


zuuplankltonl 


kwenda katika njia ambayo ni ya mata- 
tizo; zunguruka. 

zuolojia (zoology): tawi la biolojia, a- 
mbalo hushughulikia sayansi ya wanyama 
au mtaala wao. 


zuuplankitoni (zooplankton): wanyama 
wa plankitoni. Hula fitoplankitoni na 
wengi wana uwezo wa kujijongeza kwa fla- 
jela. Ni chakula cha samaki. 




.vetebra shingo 


bambabega 


mbavu 


vetebra kiuno 


metakaripa 













364 


MFUMO WA UMENGENYAJI 


MAKAO YA TEZI NDANI KUU 




ini 

kibofu nyongo 
kirija nyongo 
mbuti 

kirija 


utiimbo 

mwembamba 

ch'jkumu 
kibole — 


— puru 

mkundu 


kin> 

ulirni 

kco 


tezi mate 


kongomeo 


tumbo 








kaboni diok.sidi 
hewani 


uchomaji fueli 
viwandani 


upumuaji wa 
mimea 


upumuaji 
wa wanyama 


P vifovya /vifovya: 
wanyama f mimea 


uozaji kwa bakteria na kuvu 























368 



INDEX 

FAHARASA 



abacus 


371 


adolescent 


abacus hesabao 

abdomen fumbatio 
berration ila 

abnormal atilifu abnorMalities 
maatilifu abnorm ity uatilifu 
abort avya 

abortion mwavyo abrasive 
chubuzi abscess jipu 
abscissa jiramlalo absolute 
halisi 

absolute number namba halisi 
absolute temperature halijoto halisi absolute 
zero sifuri halisi 
absorb fyonza 

absorbent fyonzi absorption 
ufyonzaji abstract dhahania 
abstraction udhahania 

acanthocephalan akanthosefalani acarina 
akarina 

accelerate chapua/chapuka 
acceleration mchapuko/mchapuo 
accept pokea 
accident ajali 
accomodate rekebika 

accomodation 1. mrekebiko 2. rekebisho accordion 
kodiani 

accounts hesabu accultation 
kingio accumulate runda 
accumulator betrimzo 
accuracy usahihi accurate 
sahihi 

acean bahari 

acetate asiteti 

acetic acid asidi asetia 

acetolysis asetolisisi acetone 

asetoni acetylation uasetilishaji 

acetylene asetilini ache 

maumivu 

achene akini. 

achromatic lens lenzi akromatia/lenzi isorangi 
acid asidi 
acidic asidia 


acidimeter asidimeta 
acidimetry asidimetria 
acidolysis asidolisisi acid salt 
chumvi asidi acoustics 
elimusauti 

acquired immunity kinga ya kujipatia acre eka 

act amili 
actinic akitinia 

actinic rays miali akitinia actinium 
akitini 

actinomycete akitinomiseta 
action amali 
activate amilisha 
activation uamilishaji active 
amilifu 

active artificial immunity kinga mnemba amilifu 

active gas gesi amilifu activity 

harakati 

acute angle pembe kali 

acute-angled triangle pembetatu pembe kali 
acylate asilatia 
acylation uasilishaji acyl 
group kundi asili adapt rekebu 

A. D. B. K. 

adaptation 1. mrekebiko 2. urekebisho adaptor 
adapta/kigeuzi 

addict mraibu 2. raibuka addition 
kujurnlisha 

address mahali 2. kitambulishi 
adductor muscle musuli nywezi 
adenine adenini 
adenoid adenoidi 
adhere shikamana 

adhesion mshikamano/mng’ang’anio adhesive 
kishikami 

adiabatic adiabatia 

adiabatic process mchakato adiabatia adit 
aditi 

adjacent tangamani 

adjacent angles pembe tangamani adjust 
rekebisha 

adjustable pliers koleo rekebiftr 
adolescent balehe 



adopt 


372 


amputation 


adopt asilisha 
adoption uasilishaji 
adrenal adrenali 

adrenaline adrenalini 
adult mpevu 
advanced pevu 

advantage manufaa adventitious 

wichemimea adventitious root mzizi 

imarishi 

adze tezo 

aerate eresha 

aerial erio 

aerobatics erobatikia 

aerobic erobia 

aerofoil erofoili 

aeroplane eropleni/ndege 

aerosol erosoli 

affect athiri 

against dhidi ya 

agate ageti 

age umri 

agency utenzi 

agent kitenzi 

agglutinin agulutuni 

aggregate konga 

agitate chukucha agitation 

mchukucho agronomist 

mwagronomia agronomy 

agronomia 

aid msaada 

AIDS = Acquired Immuno-deficiency Syndrome 
UKIMWI = Ukosefu wa Kinga Mwilini 
ailment maradhi 
air hewa 

airborne hewanikwa air- 
conditioner kiyoyozi air- 
conditioning uyoyozaji 
aircraft chomboanga 

airgun bundukihewa 

airman mwanahewa 

airsac kiribahewa 
airship purutangi 

airtight sakihewa 

albino zeruzeru 
albumen uteyai 
alcohol alikoholi 
alcoholic alikoholia 
aldrin aldirini 
alert ange 

aleurone layer chembekaya 

alga mwani algebra alijebra algebraic alijebria 


algebraic number namba ya kialijebra 
algebraic operation operesheni kialijebra 
algebraic sum jumla kialijebra 
alidade alidedi 

alimentary canal mfereji wa chakula 
alkali alikali 

alkaline alikalini alkaloid 
alikaloidi alkane alikeni 
alkanes alikani/alikini 

allele alele 
allergic zirifu 
allergy mziro 
' alligator gwena 
allotropism ualotropia 
allotropy alotropia a 
lloxan aloksani alloy 
aloi 

alluvial -a kitope 

almond lozi 

almost tahafifu 

alphabet alfabeti 

alpha particle chembe alfa 

altimeter altimeta/pimakimo 

alum shabu 

aluminium alumini 
amalgam maligamu 
amalgamate unganisho 
ambiguous case suala kanganyifu 
ambulance ambalanzi 
americium ameriki 
amethyst amethisti 
amicable numbers nambari sahibu 
amine amini 

amino acids amino asidi 
ammeter ameta 
ammonia amonia amoeba 
arniba amo rph ous 
hobela 

amorphous solids mango hobela 
ampere ampea 
ampere meter ampea meta 
amphibian amfibia 
amphibole amfibo 
amphoteric amfoteria 
amplification mkuzo 
amplifier amplifaya 
amplitude tambo amputate 
gutwa amputation 

mgutwo 



amylase 


373 


arcuate delta 


amylase arnilesi 
amylopsin amilopsini 
anabatic anabatia 

anabolism anaboli 

anacardiaceous anakadisia 
anaelgesic mganze 
anaemia anemia 
anaerobe_ anerobi 
anaerobic anerobia 
anaesthesia anestezia 

anaesthetic nusukaputi 

analgesia uganzi 

analgesics miganze 

analogue computer kompyuta analojia 

analogy analojia 

analyse chambua 

analysis uchambuzi 

anaplasmosis anaplazimosisi 

anastigmatic anastigmatia 

anastigmat lens lenzi isostigima 

anatomist mwanatornia 

anatomy anatomia 
anchor nanga 
androecium androesia 
androgen androjeni 
anemometer anemometa 
aneroid aneroidi 

aneroid barometer barometa aneroidi 
angle pembe 

angular magnification ukuaji pembe 

angular retardation mlegezo pembe 

anhydride anhidridi 

anhydrous crystals fuwele anihidria 

animal mnyama 

anion anioni 

anistropic anistropia 

ankle nguyu 

annelid anelida 

annual -a mwaka 

annulus changwa 

anode anodi 

anode current mkondo wa anodi 
anopheles anofelesi 

answer jibu 
ant sungu 

antagonism ushindani 
antarctic antaktia 
antenna antena/erio 
a rather chavulio 

an thozoan anthozoa 
ant hracite anithrasiti 

hropology anthropolojia 


antibiotic kiu avij a 
antibody fingo 
anticlockwise kinyumesaa 
antidote topozi 
antigen antijeni 
antilogavithn antilogi 
antimony stibi 
antinode kipemba 

antiseptic 1. finya/kivaviini 2. antiseptika 

antiserum antisera 

antivenom makata 

anus mkundu 

anvil fuawe 

aorta aorta 

apatite apatati 
ape sokwere 
apex ncha 
apiary manzuki 
apogamy apogamia 
apparatus vifaa 
appendage kipasho/kipenu 
appendicular skeleton kiunzi vipenu 
appetite hamu 
appetizing hamshaji 
apple tofaa 
application mpako 

applied mathematics hisabati tumizi 
apply paka 

apprentice mwanagenzi 
apricot aprikoti 
apron aproni 
aqua akwa 
aquarium akwaria 
aquatic -a majini 
aqueduct akwidati 
aqueous -a majimaji 
aqueous humour ute rnaji 

Arabic numerals numerali za Kiarabu 

arabinose arabinosi 

arable land ardhi limikaji 

arachnid arakinida 

arachnoid arakinoidi 

arbitrary units vizio hobela 

arboreal makazimiti 

arc 1. aki • 2. tao 

archaeology akiolojia 

Archimedes Akimedesi 

archipelago rnkururo 

architect msanifuujenzi 

architecture usanifuujenzi 

arctic akitia 

arcuate delta deltao 



area 


374 


axillary 


area eneo 
argentite agentiti 
argon arigoni 
argument hoja arid 
yabisi 

arithmetic hesabu 
arithmetic mean wastani kihesabu 
arithmetic progression .hesabu endelezi 
arithmetic sum juinla kihesabu 
arithematical addition hesabu za kujum- 
lisha 

arithmetical operation operesheni kihesabu arm 
mkono 

armature amecha 
arinillary tufepete 
armour deraya armpit 
kwapa 

arms of an angle mikono ya pembe 

arrange panga 

arrangement mpangilio 

array 1. rembostatili 2. statili 

arrow mshale 

arrow graph grafu mshale 

arrow line mstari mshale 

arsenic asenia 
arterial ateria 

arteriosclerosis ateriosklerosi 
arteritis ateritisi 

artery ateri 

artesian well kisima atesia 
arthritis arithiritisi 

arthropod arithropoda 
arthropoda arithropoda 
articulated lorry loci unganifu 
artificial mnemba 
artificial insemination uhamilishaji 
mnemba 

artificial respiration upumulishaji 
aryl arili 

asbestos asbestosi 
ascarid askaridi 

ascending order mpango wa kuongezeka 
aseptic aseptia 
asetic asetia 

asexual reproduction uzaliano peke 
ash jivu 

asparagus asparagasi 
asphalt lamingumu 
asprin asprini 
assemble unganisha 

assimilation mlishizo 

associative shirika 


assumption wazo astatine 
astatini asteroid asteroidi 
asthma pumu astigmatism 
astigimatia asixonomer 
mnajimu astronomy unajimu 
asymmetrical sopacha 

asymmetry msopacha 
asymptote ugo 
atlas atlasi 

at.liernating current mkondo geu 

atmolysis atimolisisi atimometer 

atimometa atmosphere angahewa 

atom atomi 

atomic atomia 

atomic mass masi atomia 

atomic number namba atomia atomic 

spectrum taswirangi atomia atomic 

theory nadharia ya atomi atomic weight 

uzani atomia atomize atomiza 

atrium atiria 

atroid mchiringo atrophy 
msinyao atropine atropini 
attach ambatisha at 
tachement ambatisho 
at tic chungule 
at to- atto- 

at tract vutia 

at traction mvuto 

audibility usikilikaji 

audible sikilikaji 

auditory nerve neva sikivu 

auricle orikali 

aurora orora 

automatic otomatia 

autotropic ototropia 

autotropic nutrition lishe ototropia 

autumn mpukutisho 

autumnal equinox sikusare otomnia 

avalanche banguko 

average wastani 

ayes nyuni 

aviary manyunini Avogadro's hypothesis 
awl msharasi 
axial skeleton 
kiunzi mhimili 

axil kwapa 
axillary -a kwapa 



axiom 


375 


beetle 


axiom ukubalifu 
axis 1. jira 2. mhimili 
axle ekseli 
axon aksoni 


-complex B-tata 
baboon nyani 
baby mtoto 

Babylonian system mfumo wa Babeli 
bacillus basila 
back mgongo 

backfire 1. lipuka 2. mlipuko 
background mandharinyuma 
back-up copy nakala dhiba 
bacteria bakteria 

bacteriocide kivabakteria 
backteriology bakteriolojia 
badger mhilu 
bake oka 

baking powder hamira unga 
balance 1. bakaa 2. urari 
balance threads hesi urari 
balanced diet mlo kamili 
bale robota ball dungu ball 
and bearing dungu na pete 
ball and socket joint kiungo rungu na 
kikombe 

ball bearing beringi gololi 
ball pen hammer nyundo rungu 
balloon puto 
bamboo mwanzi 
band 1. mlia 2. utepe 
band width upana utepe 
bandage bendeji 
banjo banjo 

bar 1. baa 2. pau 3. tepe 
barb ndaka 
barbecue ikari 
barbed wire seng’enge 
barbule kinduka 
barge tishali 
bar graph grafu mhimili 
barite/baryte bariti 
barium bari 
bark gome 

barley shayiri 


bar magnet sumaku pau 
barometer barometa 

barometric tendency mwelekeo kibarometa 
barrel distortion umbuo mbinuko 
barren tasa 

baSal metabolism metaboli shikizi 

basalt gumawesi base 

1. besi 2. kitako 

base line mstari anzio 

bgement asamo 

basic besia 

basic salt chumvi besia 

basidiomycetes basidiomiseta 

basidium basidia 

basin 1. beseni 2. bonde 

bast tembwe 

bat popo 

’batch mkupuo 

batch processing uchakataji mkupuo 
bath bafu 
battery betri 

battery acid asidi ya betri 

battery hydrometer hidrometa ya betri 

baud pimakasi 

bauxite boksiti 

bay ghub a 

bayonet singe beacon 
mnara beak/bill 

mdoni/kotami 
beaker bika 

beam 1. mtange 2. mwamba 3. mwonzi 
beam balance mzani mdara 
beam compass bikari mwamba 
beam current mkondo wa mwonzi 
bean mharage 
bear dubu 

bearing 1. beringi 2. pandemyuzi 3. 

uelekeo/welekeo 
beat pigo 
beats mapigo 

eaufort scale kipimio Bifoti 
bedbug kunguni 
bedding matandiko 
bedroom chumba cha 
kulala 

bedsheet shuka 
bedspread mfarishi 
bee nyuki 

beef bifu dhanio la Avogadro 

beef burger bifubaga 

beehive mzinga 

beet mbiti 

beetle mbawakau 



beetroot 


376 


blood 


beetroot bitiruti 
belch mbweu 
belladonna mbeladona 
bell jar/bell glass belijaa 
bench benchi 
bend 1. kunja 2. kuruba 
bending moment momenti ya kupinda 
Benedict's solution mmumunyo wa 
Benedikti 

benthic/benthonic/benthal benthia 

benthos bentho 

benzene benzeni 

beriberi beriberi 

Bernouilli Bernouli 

berry kitole 

berth gati 

beryllium berili 

Bessemer converter tanuri la Besema 
Bessemer process mchakato wa Besema beta 

beta /3) 

beta disintegration mchanguko beta beta 
particle chembe beta 
beta rays miali beta 
bevel gear gia matemo 

beverage kinywaji 
bib bibu 

bicarbonate bikabonati 
bicycle baiskeli 
bicycle frame farasi 
bifocals bifokasia 
bilateral nchambili/pandembili 
bile nyongo 
bilge mkuku 
bill kotamihndoni 
billion bilioni 
bimetallic metalimbili 
binary jozi 
binary alloy aloi jozi 
binary number system 
jozi 

binary operation tendo 
jozi 

binary star nyota jozi 
binary system mfumo jozi 
binomial mtajovipeo/mtajozi 
binomial equation mlinganyo mtajovipeo 
binomial series mfululizo mtajovipeo binomial 
surds sadi mtajovipeo binomial theorem 
uhakiki mtajovipeo 
bio- bio- 

biochemistry biokemia 
biocoenosis biokonosisi 
biogas biogesi biogenesis biojenesisi 


biologist mbiolojia 
biology biolojia 
biome biome 
bionic bionia 
bionoculars darumbili 
biotin biotini 
biotope biotopi 
bipolar coordinate 
bipolar transistor 
bird ndege 
birdcage tundu 
birth uzazi biscuit 
biskuti bisect 
gawakati bisexual 
huntha 

bisexuality uhuntha 
bismuth bisimathi 
bison bisoni 
bit biti 
bitter chungu 
bitumen lamingo bivalve 
kombejozi 
black eusi 

black body gimba jeusi 
black body temeperature 

jeusi 

blackquarter chambavu 
blacksmith mfuachuma 

blacksmithing uhunzi 
blade panka 

blades shutter shata vibati 
blanch eusha 
blank blanko 
blanket blangeti 
blast fyusa 2. mfyuko 
blast furnace joko mfyuko 
blastula tumbwe 
blazer bleza 

bleach 1. par arisha 2. takatisha 

blend changamana 
blight baka 
blind pofua 
blind hole tobwe 
blind spot doto pofu 
blister ter lengelenge 
block change 
block/building jengo 

block and tackle rodanyingi na kamba block 
graph grafu miimo 
block mountain mlima change 
blood damu 



blood pulse 


377 


bubble chamber 


majira nguzombili 

blood pulse transista nchambili 

mpwito wa damu 

bloom chanua 

blouse blauzi blue 

buluu bluff 

gengetao blunt 

butu boar 

nguruwe board halijoto ya gimba 

bodi boat boti 


bob tinga bodice 
bodisi body 
gimba bog java 
boil chemka/chemsha 
boiler boila 

boiler efficiency ufanisi wa boila 

boiling kuchernlca/uchemkaji 

boil° g point kiwango cha kuchemka boiling 

temperature halijoto ya kuchemka boldface 

herune 

bole shina 

bolt komea/bolti 

bolus tonge bomb 

b omu bomb rd 

mumba 

bond 1. babadisha 2. mbabadi/muungo 

bond energy nishati babadi 

bond length urefu babadi 

bone mfupa 

bonnet boneti 

boot buti 


borax borasi 
bore 1. dango 2. 
papua 

borer fukusi boric 
boronia boric acid 
asidi boronia 
boring tool gude 
boron boroni 
botany botania 
bottle chupa botulin 
botulini botulism 
ubotulia 


mfumo wa nambari 


boulder shiganga 
bounce 1. duta 2. dutisha 


boundary mpaka 
Bourdon gauge geji ya Bourdoni 
bow 1. myongo 2. omo 
bow saw msurneno uta 


box boksi 

box spanner boksi spana 
bra/brassiere sidiria 
braces mabano 


brackets braketi 
braille braili 
brain ubongo 
brain stem shinabongo 
brake breki 

brake disc sahani ya breki 
brake drum chungu cha breki 
brake fluid giligili breki 
brake horsepower nguvufarasi ya breki 
brake lining papi ya breki 

bran makapi 
branch tawi 
brass lupa 
brazier kizinga 
breadth upana 
breaker kizimishi 

breaking point kiwango cha uvunjilcaji 
breath pumzi 
breathalyser pimakileo 
breathe pumua 

breeder reactor tanuri zalishaji 
breeze upepezi 
brick tofali 
brick kiln tanuri ya matofali 
bricklayer/mason mwashi 
brick laying ujenzi wa tofali 
brickmaker mfyatua tofali 
brick work jengo tofali 
bridge 1. daraja 2. toinyo 
bridle hatamu 
bright chechevu/ng’aavu 
brightness ung’avu Brinell 
test upimaji Brinell 
brittleness ukechu 
broad pana 

broadcast tangaz a broken 
line mstari ungwa 
bromide bromidi 
bromine bromini 
bronchial -a shavu 
bronchiole kiumio 
bronchus umio bronze 
bronzi 

broth mchuzi 

brown hudhurungi/kahawia 
Brownian movement/motion msogeo wa Br 
au n i 

brucellosis brusilosisi 
bruise mchubuko 
brush burashi 

bubble 1. kipovu 2. povuka 
bubble chamber chemba povu 



bubble gauge 


378 


cathode ray 


bubble gauge geji povu 

buccal cavity tungu shavu 

buckle Wzimu 

bud kitUrnba 

buffalo nyati 

buffer bafa 

build jenga 

building materials vifaa vya majenzi 
bulb 1. balbu/glopu 2. tunguu 
bulimia bulimia 

bulk ayami 
bull fahali 

bulldozer bulidoza 
bullet risasi 
bumper bampari 
bun skonzi 

bunch mkungu 
bundle tita 
buoy boya 
buoyancy ueleaji 
burette buret i 
burner bana 
burrow mwina 
bursa busa 

bushing bushi 
butane buteni 
butt liwato 
butter siagi 
butterfly kipepeo 
butt joint kiungo liwato 
buttocks matako 
button-hole tanzi 
buttress maegemo 
by-product zaotuka 
byte 1. biti 2. tazi 


cabbage butterfly kipepeo mweupe 
cable release kiwaya shata 
cable television televisheni kebo 
cactus charange caecum/cecum 
chekumu 
cage zizi 

calculation ukokotozi 
caldera lusoko 

calibrate geza 

calibration ugezaji 
calm shwari 


calorific value thamani kikalori 

calorizneta kipimajoto 

calorimeter bomb kalorimeta 

camel ngamia 

camouflage majificho 

canal mfereji 

canary kurumbizi 

cancel futa 

candle mshumaa 

candle clock saa mshumaa 

canine change 

cannon mzinga 

canyon gema 

cap chepeu 

capacitance ukapasita 
capacitance resistance ukinzani wa ukapa 
sita 

capacity ujazifu/ujazo 
capillarity ukapilari 
capillary tube neli kapilari 
capsize fidukia 
car gari 

carbonic acid asidi kabonia 

cardinal numeral/number numerali kiasi 

cardinal point nukta kiasi/nukta uelekeo 

cardoid mtimai 

carnivore mgwizi 

carnivorous gwizi 

carpenter seremala 

carpentry useremala 

carpet zulia 

carrier chukuzi 
carrion mzoga 
carry chukua 

Cartesian coordinates majira ya Katesia 
Cartesian product zao katesia 
cartilage gegedu 
cartographer mrasimuramani 
cartography urasimuramani 
case sanduku 

case hardening kukomanga 

cast subu 

casting msubtio 

cast iron chuma udongo 

castrate hasi 

casualty majeruhi 

cat gwagu 

catapult manati, caterer 
mwandazi caterpillar 1. gato 2. 
tokonyasi 

cathode ray mwali kathodi 



cathode ray oscilloscope 

cathode ray oscilloscope osiloskopu ya 
mwali kathodi 

cathode ray tube neli ya mwali kathodi 

catridge fuse fyuzi katriji 

cauliflower koliflawa 

cause 1. sababisha 2. sababu 

cave pango 

cavity tungu 

cavity walls kuta tungu 

cedar mwerezi 

ceiling dari 

celery seleri 

celestial -a mbingu 

cell seli 

celluloid seluloidi 

cellulose selulosi 
Celsius Selsiasi 
cement saruji 
census sensa 

cent senti 
centi- senti- 
centigrade sentigredi 
centimetre sentimita 
centipede tandu 

central nervous system mfumo mkuu wa 
neva 

centre kitovu 

centre of gravity kitovu cha mvutano/kitovu cha 
graviti 

centre of inertia kitovu cha inesha 
centre of mass kitovu cha masi 
centre of moments kitovu cha momenti 
centre of suspension kitovu cha 
ning’inizo/kitovu cha anguko 
centre of symmetry kitovu cha upacha 
Central Processing Unit (CPU) Kitengo 
Kikuu cha Uchakataji (KW) 
centre punch panchi doto 
centrifugal pewa 

centrifugal casting msubuo pewa 
centrifugal clutch klachi pewa 
centrifugal brake breki pewa 
centrifugal moment momenti pewa 
centrifugal switch swichi pewa 
centrifuge mpewa 
centripetal mtovu 

centripetal acceleration mchapuko kitovu 

centroid kitovuto 

cereal nafaka 

cereberum sereberamu 

certificate shahada 

certify idhinisha 


379 chordates 


chain rruiyororo/mkufu 

chain reaction mmenyuko mfulizo 

chalaza chalaza 

chalk chaki chamber 

chemba chameleon 

kinyonga 

chandelier chandeli 

change 1. badiliko 2. chenji 

changeable badilifu 

change of state badiliko la hali 

channel 1. mlangobahari 2. njia 

character rufimara 

characteristics nduni 

characterize ndunisha 

charcoal stove sigiri 

charge chaji 

charge distribution mweneo wa chaji 

chart chati 

check hakikisho 

cheese jibini 

cheetah duma 

chemical change badiliko la kemikali 
chemical elements elementi za kemikali 
chemical proof jar abati kemikali 
chemical symbol alama ya kemikali 
chemney chernni 

cherry cheri 

chew tafuna 

chicken kuku 

chicken pox tetekuwanga 

chigoe/chigger/jigger tekenya 

chill mzizimo 

chimney dohani 

chimpanzee. sokwe 

chip chipu 

chipboard ubaochenge/chipubodi 
chips chipsi 
chitin - chitini 
chloride kloridi 
chlorine klorini 
chlorophyll chanikiwiti 
chloroplast kiwiti 
chocolate chokoleti 
choke choki 
cholera kipindupindu 
cholesterol kolesteroli 
choline kolini 

choose chagua chop 
dengua chop/cutlet 

gingiri 

chord 1. mtambuko 2 . sambo 
chordates kodata 



chromatic 


cold-blooded 


380 


chromatic 1. -a rangi 2. kromatia 
chromatic aberration ila ya rangi 
chromatic scale kipimo cha rangi 
chromatin kromatini 
chromatogram kromatogramu 
chromium kromi 

chromosome chembeuzi 
chronic dumifu/sugu 
chronometer saampaka 
chuck chuke 
churn 1. sults. 2. tungu 
chutney chatine 
cider sida 

cine-camera sinekamera 
cinema sinema 
cipher sifuri 

circle graph/piechart grafu duara 
circuit saketi 

circuit board bodi la saketi circuit 
diagram mchoro wa saketi 
circular saw msumeno duara 
circulate zunguka 
circulating current mkondo mzunguko 
circulation mzunguko 
circumference mzingo 
circumscribe zingira 

circumscribed figure umbo lililozingirwa 

circumscribed polygon pembe zingirwa 

cistern tangimaji 

citrus fruits matunda chungwa 

clamp 1. bana 2. banjo 

clampbar gango 

clarifier mchuja 

clarify chuja 

clasp 1. bakoli/fumbatio 2. fumbata 
class ngeli 

classification uainishaji 
classify ainisha 
clavicle mtulinga 
claw kucha 

claw hammer nyundo koleo 
clean safi 
clearance mwanya 
climate tabianchi 
climax upeo 
cling ng'ang'ania 
clock saa 
clock arithmetic 
cloCkwise kisaa 
clog gongo 

closed curve 
fungwa 
closed 

figure umbo lililofungwa/umbo fungwa 


closed inequality msigano ulio- 
fungwa/msigano fungwa 
closed region cheneo fungwa 
closed sentence sentensi ilofungwa 
closed set seti iliyofungwa/seti fungwa 
closed surface use uliofungwa/uso fungwa 
closure fungano 

clot done 

cloth nguo/kitambaa 
cloud wingu 
clover mwitatu 
clutch klachi 
coach/car behewa 
coal makaa 
Coalfield ugamakaa 
coal gas gesi makaa 
coalmine mgodimakaa 
coarse kwaru 
coastline mwambao 
coat koti 
coaxial jiraenzi 
cobalt kobalti 
cobra swila 
cobweb tandabui 
coccyx kitokono 
cochlea koa 
cock jogoo 
cockrel pora 
coconut nazi 
code mficho 
coefficient kizigeu 
coefficient of expansion kizigeu cha 
mtanuko 

coefficient of gases expansion kizigeu cha 
mtanuko wa gesi 

coefficient of linear expansion kizigeu cha 
mtanuko urefu 

coefficient of volume expansion kizigeu 
cha mtanuko mjao 
coelentrate silenterata 
coffee berry disease chulebuni 
cog-wheel gurudumu meno 
cogs rnbereke 
cohesent ambatanifu 
cohesion mwambatano 
coil koili 
coiled zongomi 
coin sarafu 

cold 1. baridi 2. mafua 
cold-blooded damu baridi 



hesabu ya saa 


mchirizo uliofungwa/mchirizo 




conflagrate 


cold chisel 381 

conformation 
cold chisel tindo 
colic mvungwe 
collagen kolajeni 
collapse 1. gwa 2. mgwo 
collapsible gwifu 
collection mkusanyiko 
collector efficiency ufanisi wa kikusanyi 
collide gongana 

collinear points nukta za mstarimmoja 
collinear vector vekta mstarimmoja 
collision mgongano 

colloid vunju 
colon koloni 

colony jamii 

colostrum dang’a 

colour 1. rangi 2. rangisha 

colour blind upofu rangi 

column mwimo/safu 

column graph grafu safu 

column of air safu ya hewa 

comb chanuo 

combination muunganiko 

combine unganika 

combine harvester kombaini havesta 

combustion mwako 

comet nyotamkia 
commensalism umelea 
comminuted fracture mvunjiko kechekeche 
common shirika/kawaida 
common denominator asili shirika 
common difference tofauti shirika/tofauti 
kawaida 

common dovetail joint kiungo mkianjiwa cha 
kawaida 

common fraction sehemu kawaida 
common logarithm logikizio 
common multiple kizidisho shirika 
common property tabia shirika 
communicate wasiliana 
communication band utepe wa mawasiliano 
communication channel njia ya mawasi- 
liano 

communications mawasiliano 

communication system mfumo wa mawasiliano 
commutative law sheria badilishani 
commutator komuteta 
commutator bush bushi ya kumuteta 
commutative property tabia badilishani 
commutator ring bangili ya komuteta 
companion mwenzi 
companion cells seli nyenzi 

compare linganisha 


382 

comparison ulinganishaji 
compass 1. bikari 2. dira 
complex tata 

complex number namba tata 
complex sugar sukari tata 
complication utatanifu 

complimentary angles vikamilisho pembemraba 
complimentary colours rangi kamilishi 
components tanzu 
composite number namba kivunge 
composition mpangilio 
composition of forces kivunge cha kani 
compost mboleavunde 
compound fracture mvunjiko mchanganyiko 
compound interest/exponential interest riba 
peu 

compound leaf jani mchanganyiko 
compound number namba mchanganyiko 
compound pendulum pinduli pia 
compound proportion uwiano 
mchanganyiko 
compress gandamiza 
compression gandamizo/shindilio 
compression ratio uwiano wa shindilio 
compression spring kinesi shindilio 
compression stroke pigo shindilio 
computation ukokotoaji 

compute kokotoa 

computer kompyuta 

computerize kompyutisha 

concave mbonyeo 

concave lens lenzi mbonyeo 

concave mirror kioo mbonyeo 

conceive hamili 

concentrate 1. kiyatishi 2. shadidia 

concentration ukolevu 

concentric circles duara katimoja 

concept dhana 

concrete zege 

concurrent pamoja 

condensation uoevukaji 

condense owevya 

condenser 1. kiowevya 2. kondensa 

conditional shurutishi 

conduct pitisha 

conduction mpitisho/upitishaji 

conductor kipitishio/kipitishi cone 

pia 

cone of fabrication pia ya msuguano 
conflagrate choma 

conformation mfananisho congruence 
mlingano 


counterpoise 



congruent figures maumbo linganifu 

congruent numbers namba linganifu 

conical/conic -a pia 

conic section sehemu pia 

conif er msindano coniferous 

tree mtipia 

conjugating teeth meno pacha 
connecting rod konrodi connective 
tissue tishu unganishi conning-tower 
mnarambizi 
consecutive fuatani 

conservation 1. hifadhi 2. utambuzi 

conservation of charge hifadhi ya chaji 

conservation of energy hifadhi ya nishati 

conserve 1. hifadhi 2. tambua constellation 

kundinyota 

constipated mundwa 

constrain kwaza 

constriction tarakiki construction 
ujenzi construction line mstari msingi 
contact gusano 

contact prints vitambulisho negativu contact 
resistance ukinzani mgusano contagious 
ambukizaji 

container kiwekeo contaminate 

sibika contamination sibiko 
content maudhui 

contiguous 1. jirani 2. gusapande 3. tangufwata 

continent bara 

continuity mwendelezo 

continuous endelezi 

continuous wave wimbi endelevu 

contour kontua 

contraceptive kinzamimba 

contract nywea 

contraction mnyweo 

contrast mpambanuo 

control dhibiti 

control grid kudhibiti gridi 

convalescence ahueni convalescent 

mwahueni convection myuko 

convector kiyukishi 

conventional sign alama kaida 
converge kutana 
convert geuza 
convex binuko 

convex lens lenzi mbintko 

convey safirisha convulsion 
degedege cook pika 


cooker jiko 
cookery upishi 
coolant kipozi 
,cooling agent kitenzi kipozi 
cooling curve mchirizo wa kupoa 
coordinate ratibu 
co-ordinate bond mbabadi ratibu 
coordinates majira 
coordinate system mfumo majira 
coordination uratibu 
copper kupri/ shaba copra 
mbata 

.coral tumb awe 

corals matumbawe 

'corduroy 1. furungu 2. kodurai 

core masoka 

coriander giligilani 

corium koria 

cork koki/kiziboya corkscrew 

sukurubugome 

corm shinagimbi cormorant 

mnan di cornea konea 

corner kona 

cornet koneti 

corn flakes jeya mahindi 

corolla 'korola 

correlate wianisha correspond 

shabihiana correspondence 

ambatisho 

corrode babua 

corrosive babuzi 

coryza bombo 

cosine kosini 

cosmetics vipodozi 

cosmic dust vumbi la ulimwengu cosmic 
rays mialimwengu cosmonaut 
mwanaanga 

cost price bei gharama cot 
kitandi 

cotyledon kotiledoni cough 
kohoa 

coulomb kulombu 

Coulomb energy nishati ya Kulombu 
coulomb meter kulomumeta coulometer 
kulometa 

count hesabu . counterpoise 
uzanisawazishi 


counting numbers 


383 


cytoplasm 


counting numbers namba hesabia 
coupling kiunganishi 
course rusu 
covalent 
kovalensia 
cover 
mfuniko 
cow 

ng'ombe 
cowpea 
kunde CPU 
KIU 

crack mwatuko/ufa 

crackle tatatika 

craft chombo 

craftsman 

fundistadi 

cramp 

ndutu 

crane 

kirini 

craniu 

fuvu 

cr.s 1. kombo 2. komboa 

crankcase krankesi 

cr; I pin pinikombo 

cr: • shaft mtaimbokombo 

crash-helmet helimeti nyang'ani 

crayon krayoni 

cream malai 

crease upanga 

create buni 

creativity 

ubunifu 

creature kiumbe 
credit mkopo 
creep msoto 
creeper 

critical velocity velositi pambanuzi 

crocodile mamba 

crop 1. gole 2. zao 

cross tambuka 

mtambaazi 

creosote kriosoti 

crescent hilali 

crest 1. mtia •2. shungi 

critical pambanuzi 
critical constants vibaki pambanuzi 
critical isotherm mstariainisho 
pambanuzi critical point nukta 
pambanuzi 

critical reaction mmenyuko 

pambanuzi critical state hali - 

pambanuzi 


critical temperature halijoto 
pambanuzi 

cross-cut saw jambeni 
cross multiplication 1. 

uzidishaji mtambuko 2. 
kuzidisha kwa mkasi 
cross pollination uchavushaji 
mtambuko cross product 1. 
zao mkasi 2. zao mtambuko 
cross-section 1. sehemu 
mtambuko 2. eneo mkato- 
mtambuko 

cross stitch mshono mtambuko 


cutting plane line 
cuttlefish ngisi 
cutworm sota 
cyanide sianidi 



crow kunguru crowbar 
mtaimb.o 

crown tajino crucible 
kiviga crust ganda 
crustacean kurustasia 
crutch gwato cryptocrystalline 
fuwelefichu 

crystal fuwele crystalline 
fuwelia 

crystallization ufuwelikaji 

crystallize fuwelika 

cube 1. dadusawa 2. mchemraba 

cube root of a number kipeo cha tatu cha namba 

cubicle ubati 

cubic measure kipimo ujazo 
cubic unit kizio cha ujazo 
cubit dhiraa cuboid 
mchemstatili 
cucumber tango cud 
cheuo 

Cuisenaire rods pau Kusenaire cul-de- 

sac kuli de saki 

culex kuleksi 

cultivate lima culture 

kiolezo 


cumulative frequency marudio 
limbikivu cuneiform . mbokabari 

curd mgando 

cure 1. ponya 2. vuga 

curie kurie 

Curie point kiwango Kurie 

currency 

fedha current 

mkondo 

current transformer transfoma ya umeme 

curvature kivimbo 

cushion takia cutlery vilia mstari 

mkatobapa 


cyanocobalamin sianokobalamini 
cycle 1. duru 2. saiko 
cyclic 1. dawari 2. saikilia 
cycloid mdawara 
cylinder 1. mcheduara 2. 
silinda cylinder key ufunguo 
wa silinda cyrysalis bundo 
cytology 

elimuseli/saitolojia 
cytoplasm uteseli 



diamond chisel 
cytosine 


384 


385 


dividend 

diamond 


cytosine sitosini 


Dalton's theory nadharia ya Daltoni dam 
bwawa 

damp proof jarabati unyevu 
damp proofing ujarabati maji 
damped wave wimbi mfifizo 
dampen fifiza 
Daniel cell seli Danieli 
dark kiwi 

dark room chumba giza 
data base mkondodata 
date palm mtende 
datum datu 
daytime mchana 
deaf kiziwi 
debit dai 
decade mwongo 
decagon pandekumi 
decahedron nyusokumi 
decameter dekamita 
decay mbunguo 
deceleration mchapuohasi 
deci- desi- 
decimal desimali 

decimal expansion ufafanuzi wa desimali 
decimal fraction sehemu ya desimali 
decimal number system mfumo wa namba 

desimali 

decimal place nafasi ya desimali 
decimal point nukta ya desimali 
decimeter desimita 
declination mwepuko 

decomposition mchanganuo decomposition 
method mbinu changanuzi decrease pungua 
deduce dhihirisha 

deductive metho'd njia ya kudhihirika deep 
freeze gandisha barafu 
deep freezer friza/jokofu 
deficit nakisi 

define fafanua 
definite tama 

definite intergral thamani rejeo 
definition ufafanuzi 
degree 1. digrii 2. kiwango 3. nyuzi 
dehiscent tasuki 
diamond chisel bobari/ngabu 


deka-/deca- deka 

delicate tekechu 

deliquescent nywoevu 

deliquescent substance dutu nywoevu 

delita delta 

demagnetize sumakua 

demodulator demoduleta 

denarius dinari 

denary system mfano kumi 

dendrites dendira. 

denominator asili 

density • densiti dentin 

dentini 

deodorant diodorani 

deoxyribose deoksiribosi 

dependent tegemezi 

dependent events matukio tegemezi 

dependent organism kiumbe tegemezi 

depreciation uchakavu 

depression mwinamo (pembe) derived 

unit kizio kilichotenguliwa dermatitis 

dematitisi 

derris mderisi 

descending order mpango punguaji 
desert j angwa 
design sanifu 
designer msanifu 

desktop publishing uchapishaji ofisini 
detergent ditajenti 
determines huukilia 
detonation mlipuko 
deuterium duteri 
deutron dutroni develop 
developu developer developa 
development mkunjuo 

deviation muachano 

device kitumi 

dew umande 

dewlap shembwelele 

dew point kiwango cha umande 

dextrin deksitrini 

dextrose deksitrosi 

diabetes kisukari 

diagnose dodosa 

diagonal ulalo 

diagram mchoro dial 

tarajua 

diameter kipenyo 

diameter of a parabola kipenyo cha 
piadufu/kipenyo cha parabola 
diamond almasi 
diaphragm kiwambo 



diastase diastasi 
diastole mtereko 
diatom diatoma 

diatomic diatomia 
diatonic scale kipimio diatonia 
dibasic dibesia 
dicotyledon dikotiledoni 

die dai 

die-back debeki 

dielectric kitutwe 

dielectric strength nguvu ya kitutwe 

dienes diene 

diesel dizeli 

diesel engine injini ya dizeli 

diet mlo 

difference tofauti 

differential amplifier amplifaya tenguzi 
differential coefficient kizigeu tenguo 
differential gear gia difu 
differential motion mwendo tenguo 
differential winding mtatio difu 
differentiate tengua 
differentiation tenguo/utenguaji 
diffraction upindaji 

diffraction grating kiunzi cha upindishaji 
diffraction spectrum taswirangi ya upindaji 
diffuse enea 
diffusion mweneo 

diffusion analysis uchambuzi wa mweneo 
diffusion current umeme mweneo 
diffusion layer tabaka ya mweneo 
diffusion of solids mweneo wa mango 
diffusion theory nadharia ya mweneo 
digestion rnmeng’enyo/umeng’enyaji 
digestive system mfumo wa umeng’enyaji 
digit tarakimu 

digital computer kompyuta tarakimu 

digitate delta deltawi 
dilatation ufananisho 

dilation mvutiko 

dilute 1. chapwa 2. chapwarisha 

dime dime 

dimension wanda 

dimensions mawanda 

dimethyl ketone dimethili ketoni 

dinning hall/room ukumbi wa maakuli 

diode diodi 

dioecious chambi 

dioxide dioksidi 

diphtheria don d akoo 


diplane ndegebapa 

dipole nchambili 

direct current mkondo mfulizo 

direct heating ukanzaji dhahiri 

directed line mstari elekezi 

directed number namba elekezi 

direct proportion uwiano unaodhihirika 

directrix solopande 

direct wave wimbi mfulizo 

disaccharide disakaridi 

disc sahani 

discharge 1. chajua 2. fwaka 3. uchajuzi 
discharge coefficient kizigeu cha 
utoaji/kizigeu cha uchajuzi 
discount kipunguzo 
discountinous spectrum taswirangi si- 
ndelevu 

discrete baidi 
discrete set seti baidi 
disease ugonjwa 
disjoint sets seti tengeka 
disk diski 

dislocation mteguko 
disorder mparaganyo 
dispensary zahanati 
dispersion mtawanyiko 

displacement msogezo/uondoshaji 

displacement of current msogezo wa 
umeme 

dissolve mumunyika 
distance umbali 

distance scale kipimio cha umbali 
distemper rangimaji 
distil evusha 

distillation mwevusho 
distillation flask flaski ya mwevusho 
distiller mwevushi 

distortion umbuo 

distributary mkonomto 

distribution ueneaji 

distributive tawanyifu 

distributor kitawanya 

disturbance vurugu 

ditergent sequence mfuatano tawanyifu 

diurnal chaweu 

divalency divalensia 

diverge tawanyika 

divergent beam mwonzi tawanyifu 

divergent series mfululizo tawanyifu 

diverging lens lenzi tawanyifu 

divide gawanya/gawa 

dividend gawio 



divisible 


386 


elastic modulus 


divisible gawauyifu 

divisiou 1. divisheui 2. mgawanyo divisiou 

sigu alama ya kugawanya/kugawa divisiou 

wall ukuta unaogawanya dizziuess 

kizuuguzuugu 

DNA DNA 

doctor daktari 

dodecagou paudekumi ua mbili 

dolomite dolomiti 

domaiu theory uadharia ya makazi 

domesticate fuga 

domestic scieuce sayausi kimu 

domiuaut imara 

domiuo domiuo 

doukey ptinda 

door switch swichi ya mlaugoui 
DOS (Disk Operatiug System) MUDI 

(Mfumo wa Uendeshaji Diski) 
dose dozi 
dot doti 

dot matrix solo doti 
double maradufu 

double curreut geuerator jenereta ya 
mkondo mar adnfu 

double decompositiou mchaugauuo 
maradufu 

double door tarabe 

double rivetted butt joiut kiuugo liwato mar 

adufu 

double throw switch swichi ujiambili 
dovetail hiuge bawaba mkianjiwa 
dovetailiug uungaji mkianjiwa 
dovetail joiuts viungo mkianjiwa 
dowu time muda bure 
dowuwards stroke pigo chini 
drag mbururo 
draiu tiririsha 
draiuage utiririshaji 
draughtsmau mrasimu 
draw chora 

drawiug iustrumeut ala za kuchorea 

driveu gear/follower gia fuasi 

driveu pulley roda fuasi/roda hawilishi 

driviug axle ekseli hawilishi 

driviug chaiu mnyororo hawilishi 

driviug gear gia hawilishi 

driviug side upande hawilishi 

droue ndume 

drop 1. tona 2. tone - 

drum chungu 

drupe tundokwa 

dry cell seli kavu 


dry compass dira kavu 
dry ice barafu kavu 
dry steam mvuke mkavu 
dual kuwili 
duck bata 
ductile wayaikaji 

duodecimal system mfumo theuashara 

duodeuum mbuti 

duplicate uakala/rudufia 

duplicatiou umaradufu 

dust core masoka vumbi 

dura mater dura mata 

dust vumbi 

dye dabighi 

dyke/dike mwambaduki 

dyuamic frictiou msuguauo daiuamia 

dyuamics daiuamikia 

dyuamic similarity mlaudauo daiuamia 

dyuamite baruti 

dyuamo dainamo 

dyuamometer dainamometa 

dyuamotor daiuamota dyue 

daini 


ecceutric circles duaia katipaude 
echuodermata ekiuodemata 
echo mwangwi 
eclipse kupatwa 

eclipse of the moou kupatwa kwa mwezi 

eclipse of the suu kupatwa kwa jua 

ecologist mwikolojia 

ecology ikolojia 

ecosystem mfumikolojia 

eddy curreut . mkondo duru 

edge ukingo 

effect athari 

efferversce chempovya 

efficiency ufanisi 

efflorescent chunyu 

effort jitihada 

egg yai 

egg-timer kiwakati yai 
Egyptiau system mfumo wa Kimisri 
elastic nyumbufu 

elasticity mnyumbuko/unyumbufu 

elastic medium midia nyumbufu 
elastic modulus hali ya unyurnbufu 



elastin 


387 


equivalent sets 


elastin elastini 
elbow kisugudi 
electric -a umeme 

electrical image taswira ya umeme 
electric arc furnace joko la aki umeme 
electric charge chaji ya umeme 
electric condenser kondensa ya umeme 
electric current mkondo wa umeme 
electric fire moto wa umeme 
electricity umeme 

electricity generator jenereta ya umeme 
electric kettle birika la umeme 
electric polarization mbinikizo wa umeme 
electric screening kusitiri umeme 
electric shock mshituo umeme 
electric source chanzo cha umeme 
electric spark cheche umeme 
electric transducer umeme wa kipokezigavi 
electrochemical equivalent kisawe cha 
kielektrokemikali 

electrode elektrodi 
electrolysis elektrolisisi 
electrolyte elektroliti 
electrolytic elektrolitia 
electrolytic cell seli elektrolitia 
electrolytic polarization mbinikizo wa ele- 
ktrolitia 

electrolytic refining usafishaji elektrolitia 
electromagnetic focusing kulenga kwa 
sumakuumeme 

electromagnetic interaction mtagusano 
sumakuumeme 

electron/negatron elektroni 
electron beam mwonzi wa elektroni 
electron beam device kitumi cha mwonzi 
elektroni 

electron lens lenzi elektronia 
electron microscope hadubini elektronia 
electronegative elektrohasi 
electron shell mzingo elektroni 
electronic elektronia 
electronic mail utaarifishaji • elektronia 
elektronics elektronikia 
'electroplating ugozajiumeme 
electropositive elektrochanya 
electroscope elektrobini 
electrostatic adhesion mshikamano wa 
umemetuli 

electrovalent elektrovalensia 

elementary awali 
elephantiasis matende 
elevation mwinuko 


ellipse duaradufu 
emigrant mhamaji 
emigrate hama 
emigration uhamaji 
emission utoaji 

emission spectrum utoaji taswirangi 
empty set seti tupu 
emulsify vunjua 
emulsion mvunjuo 
enamel enameli 
enamelling uenamelishaji 
enclosed fungwa 
endemic ndwele 
endocarp gandani 
endocrine gland tezi ndani 
endoplasm utendani 
end-organ oganisho 
energy nishati 

energy component tanzu ya nishati 
energy value thamani ya nishati 
engine injini 

engine block/cylinder block gudu 
engineer mhandisi 
enlarger machine mashine kuzi 
enlarging 1. kukuza 2. uku?..nji 
enterokinase enterokinase 
entomologist mwentomolojia 
entomology entomolojia 
enumerate orodhesha 
envelope kivunge 
environment mazingara 
epicarp gandanje 

epidemic 1. kongozi 2. ukongozi 
epidemical/epidemic kumbakumba 
epidermis epidemisi 
equal addition kujumlisha sawa 
equal energy source chanzo cha nishati 
sawa 

equal sets seti sawa 

equal sign alama ya usawa 

equation mlinganyo 

equation of state mlinganyo wa hali 

equator ikweta 

equiangular pembesawa 

equidistant umbalisawa 

equilateral pandesawa 

equilibrium msawazo 

equinox sikusare 

equivalent 1. ambatika 2. kisawe 
equivalent network mfumo wa kuambatika 
equivalent relation uhusiano usawe 
equivalent sets seti ambatika 



erectile tissue 


388 


ferromagnetic substances 


erectile tissue tishu simikaji 
erepsin erepsini 
ergonomics biotekinolojia 
ergot egoti 

error of measurement kosa la upimaji 

erupt chamka 

eruption chamko 

erythrocyte erithrosaiti 

escarpment mhar ar a 

ester esta 

estimate 1. kisia 2. makisio 

ethanoic ethanoia Euglena 
Yugilena Euler's formula fomula ya 
Eulari 

evaluate tathmini 
evaporate vukiza 
evaporation uvukizaji 
evaporator kivukizi 
even/divisible shufwa 
ever function husisho dawamu 
even harmonic sautisare shufwa 
even number namba shufwa 
exact sawasawa 

excess conduction mpitisho uliokithiri 
exchangable hawilifu 
exchange hawili 
excreta takamwili 

exhaust 1. chemua 2. eksosi 3. mchemuo 
exosphere tabakaekso 2. tabakatije 
expand 1. peua 2. tanuka 
expandable flash mmweko balbu 
expanded notation mtajo tanuliwa 
expansion mtanuko 
expenditure matumizi 
experiment jaribio 
expire chotora 

expl osion 1. mlipuko 2. mpasuko 

explosion spectrum taswiranki mpasuko 

expl osive mitimiti 

exponent kipeuzi/nambakipeo 

expose fidua 

exposure mfiduo/ufiduzi 

exposure latitude kivumwanga 

exposure meter meta ufiduzi 

extend 1. endeleza 2. kunjua 

exterior -a nje 

exterior angle pembe nje 

external fertilization utungishaji’ nje 

external respiration upumuaji wa nje 

extract 1. kiziduo 2. zidua 

extract a root zidua kipeuo 

extraction uziduzi 


extrapolate jirazadi 
extremes vimajuchi 
eye jicho 
eyeball tufejicho 
eyebrow nyusi 
eye-level usawa macho 
eyelid ukope 

eyepiece lenzijicho 
eye spot dotojicho 


face uso 

facsimile/fax faksi 

factorial 1. zaomtiririko 2. zagao 

faeces . kinyesi 

fainting kuzirai 

false sentence sentensi ghalati 

family 1. aila 2. familia/jamii 

family of curves jamii ya michirizo 

family of surfaces jamii ya nyuso 

faraday faradi 

Faraday's cage wigo wa Faradi 
Faraday's law sheria ya Faradi 
Faraday's laws of electrolysis sheria za 
Faradi za elektrolisisi 

farrow bwagala 
fat mafuta 
fathom fadhomu 

fatty acid asidi mafuta 
fault hitilafu 

feasibility study upembuzi yakinifu 

feed lisha 

feeding ulishaji 

feeler gauge filageji 

feelings hisia 

Fehling's solution myeyusho Fehiling'i 

feldspar felispa 
female thread hesi ndani 
femto- femtofemur 

fupaja fence wigo/ua 
fermentation uvundikaji 
fern dege 
ferric feria 
ferrite feriti 

ferromagnetic -a ferosumakti 
ferromagnetic substances dutu za chuma- 
sumaku 



ferromagnetism uchumasumaku/usumakuchuma 
ferrous ferasi 

ferromagnetism 

ferry kivuko 

fertile 1. rutubifu2. zazi 

fertilization utungisho/utungishaji 

fertilizer mbolea 

fever homa 

Fibonacci sequence mfuatano Fibonasi 
fibres 1. fumwale 2. tembwe 
fibrin fibrini fibrinogen 
fibrinojeni 
fibrous tembwea 
fibrous root mzizi tembwea 
fibula fibula 

Fick's law sheria ya Fiki 

field 1. kisedata 2. uga 

field coil koili uga 

field control udhibiti wa uga 

fifteen puzzle fumbo la kumi na tano 

fifth part/one-fifth humusi 

figure umbo filament 

filamenti 

filariasis filariasisi 
file 1. faili 2. tupa 
film filamu 
filter chujio 
filtrate/filter chuja 
filtrate mchujo 
fin pezi 
final mwisho 

fingure calculating kukokotoa kwa vidole 
finite komeshea 
fire 1. moto 2. pusa 
fire extinguisher kizima moto 
fireworks fataki 
first -a kwanza 
first aid msaada wa kwanza 
first law of thermodynamics sheria ya 
kwanza ya themodainamikia . 
fish samaki 
fishing uvuvi 
fission uatukaji 

fission products mazao ya muatuko 

fissure mwatuko fix 

ambisha 

fixation 1. ambisho 2. uimarishaji 
fixed point kiwango fungwa 
flagellum flajela 

flame spectrum ulimi wa taswirangi 
flammable unguzikaji 
flanger k iringo flash 
light mmweko 


flask flaski flat 
batabata flatten 

389 fortnight 

babata 

flatworm/platyhelminth mnyoobapa flea 
kiroboto 

flesh mnofu fleshy 
funyevu 

flex 1. finginye 2. kunja 
flexible napukivu 
float elea floods 
mafuriko 

floppy disk diski tepetevu 
flow utiririkaji 
flow chart chati mtiririko 
flow diagram mchoro mtiririko. 
flower ua 
fluctuating gedeaji 
fluctuation ugedeaji 
fluid giligili 

fluid mechanics makanikia giligili 
fluorescent memetevu 
fluorine florini 
flux 1. mtiririo 2: tindikali 

fluxmeter kipimamtiririo 
fly nzi 

f/number f/namba 

f/number scale kipimio f/namba 

focal plane shutter shata pazia 
focus fokasi 

focussing screen kiwambo fokasia 
fog kungugu 
folacin folasini 

folic acid asidi folike 
font fonti 
food chakula 

food chain mtungo wa chakula 
food web wando chakula 
foot 1. futi 2. mguu 
footer matichi 

force factor uwiano wa kani 
forced oscillation mbembeo shurutika 
foreground mandharimbele 
forest msitu forestry 
forestria 

form namna format 
mpangilio 

formation uumbikaji 
former namnishi 
formica fomeka 
formula fomula 

Fortin's barometer baromneta ya Fortini 
fortnight wikimbili 



fossil 


390 


germinate 


fossil kisukuku 

fourchette fosheti 

four-colour problem fumbo ranginne 

four-terminal transistor transista nchanne 
fraction sehemu 

fractionating column mwimo sehemishaji 
fractional distillation mwevusho sehemu 
fractionate sehemisha 

fracture mvunjiko 
frame fremu 

frame aerial erio kiunzi 

franc faranga 
free huria 

free electron elektroni huru 
free energy nishati huria 
freehand sketching kukakata 
free oscilllation mbembeo huria 

freezing ugandaji 

freezing point kiwango cha kuganda 
frequency marudio 
frequency area eneo matamvua 
frequency band utepe wa marudiO 
frequency distribution table jedwali ya 
msambao wa marudio 
frequency doubler kirudufu marudio 
frequency polygon pandenyingi marudio 
frequency range hududi ya marudio 
frequency table jedwali marudio 

fresnel fresineli 

fresnel lens lenzi ya fresneli 

friction msuguano 

frog ngele 

frost sakitu 

fructose fraktosi 
fruit tunda 
fruits matunda 
frustrum tindi 
fuel fueli 

fuel cell seli ya fueli 

full wave rectifier rektifaya ya wimbikamili 
function 1. husisho 2. ishtighala 
fundamental frequency marudio rnsingi 
fundamental units vizio msingi 

fungus kuvu 

funicle/funiculus ukamba 

funnel mpare 

fur ngoya 

furnace joko 

fuse fyuzi 

fusion myeyungano 


fussible alloys aloi yeyungani 


gadget gajeti 
galactose galaktosi 
galena galena 
gallstone njivinyongo 
galvanic battery betri galvania 
galvanized iron chuma galvaniwa 
galvanometer galvanometa 
gamete gameti 
gametophyte gametofiti 
ganglion gangilia 

gantlet gantileti 

garage gereji 
garden peas njegere gas 
gesi 

gas amplification mkuzo wa gesi 

gas cell sell gesi 

gas focusing kufokasi gesi 

gas jar gesij aa 

gas laws sheria .za gesi 

gastric juice majitumbo 

gate lango 

gauge geji 

Gaussian distribution ueneaji wa Gausi 
Gaussian theorem uhakiki wa Gausi 
gauie shashi 
gear gia 

gearbox giaboksi 
gearwheel gurudumugia gel 
geli 

gelatin jelatini 
gene 1. jene 2. kisadifu 
general formula fomula majumui 
generator jenereta 
genetic sadifia 
genetics jenetikia 

genitalia jenitalia 

genus jenera 
g;eo-board jiobodi 
geography jiografia 
geology jiolojia 
geomagnetism usumakuardhi 
geometry jiometria geometry 
set seti ya jiometria germanium 
jemani/gerimani 
germinate mea 



germination umeaji/uotaji 
ghee s amli giga 

germination 

giga- 

gill shavu 
gizzard firigisi 
gland tezi 

glare mmeme to glass 
kioo 

global search utafutaji mwote 
globin globini glove 
glavu glucose glukosi 
glume gulumu glycerine 
gliserini 

glycerol gliseroli 
glycogen glikojeni 
gnaw guguna gnomon 
nomoni goitre rovu 
gold dhahabu gonad 
gonadi 

gonococcus gonokokai 
gonorrhoea kisonono 
gorge korongo gradient 
mwinamko 

graduate 1. alamia 2. daraji 
Graham's law sheria ya Grahamu 
grainness mduduiko 
gramaphone santuri/gramafoni 
gramu gramu granite 
itale granule bulungo 
graph grafu graphite 
kinywe grass nyasi 

gravel changarawe 
gravitation uvutano 
gravitational field uga wa uvutano 
gravitational interaction rntagusano wa, uvutano 
gravitational unit kizio cha uvutano 
gravity graviti 
grease girisi 
great circle duara kuu 
greater kudu tandala mkubwa 
greater than kubwa kuliko 
greenstick fracture mvunjiko mfupamchanga 
grid 1. kiunzi 2. gridi 
grid system mfumo wa gridi 
grind chereza grinding 
kuchereha 


grinding machine/grinder cherehe gross 
jumla 

391 heart 

gross weight uzani jumla 
ground ray mwali ardhi 
ground wave wimbi ardhi 
group kundi 
grouping upangaji 
growth ukuaji guanine 
gwanini guard cells seli 
linzi guess bahatisha 

guided missile kombora lekezwa 

guitar git a 

gully mvo 

gum gundi 

gypsum jasi 

gyrate zunguka 

gyroscope jiropeo 


ha ha 

hacksaw frame kiunzi cha msumeno haem 
hemu 

haemoglobin hemoglobini 
half nusu 

half-life nusumaisha half- 
line nusu mstari half- 
plane nusu bapa 

half wave antenna antena nusuwimbi halo 
kitanga 

halogen halojeni hammer 
nyundo handling usimamizi 
haploid haploidi harbour 
bandari hardboard hadibodi 
hard copy nakalayakine 

hard disk diski ngumu 

hardware maunzi 

harmonic 1. sautisare 2. bembezi 

harmony .mwafaka 

harrow haro 

harvester puraji hasp 

tumbuu 

head kitwa 

header dokecho 
health afya 



heart moyo 



heartwood 


392 


hyperbola 


heartwopd ngerenge 
heat loto 

heat engine injini joto 
heat transfer kuhawilisha joto 
heat treatment kusarifu kwa joto 
heating ukanzaji 
heating time muda wa kukanza 
heavy metal metali nzito 
hectare hekta 
hecto hekto- 

heel kisigino 

heifer 1. mtamba 2. mori 
helical gear gia hesi 
helicopter helikopta 
helium heli 
helix hesi 
helmet helimeti 
hem pindo 

hemisphere nusutufe 
hepatic -a ini 
hepatitis hepatitisi 

hepta- hepta- 
herbarium hebaria 

herbivore mlamea 
heredity urithiano 
hermaphrodite huntha 
heroin heroini 
hertz hezi 

Hertzian wave wimbi Hezi 
hessian hesiani 

heterocyclic heterosaikilia 

heterozygous heterozaigasi 

hexa- heksa- 
hexagram heksagramu 
hexahedron heksahedroni 
high frequency marudio ya juu 
highlight tambusisita 
high tide majikujaa/bamvua 
hilum kovu 

Hindu-Arabic System Mfumo wa Kihindu- 
Kiarabu 

hinge bawaba 

hire purchase ununuzi wa kukodi 
histamine histamini 
histidine histidini 
histogram histogramu 
hodometer hodometa 
homocyclic homosaikilia 
homozygous homozaigasi 
honey asali 
hookworm safura 
hop mhopi 


horizon upeo 

horizontal 1. mlalo 2. mtambaa, 
hormone homoni 
horn 1. honi 2. pembe 
hornblende honibende 
horse farasi 

horsepower (HP nguvufarasi (NF) 
horseshoe magnet sumaku kiatufarasi 
hose hosi 
hospital hospitali 
hot moto 

hot spot baka motoidoto moto 

hot wire instrument ala ya waya moto 

hour saa 

hour glass shisha 

house lizard nikwata 

hovercraft chombozumi 

hub habu 

hue mwonekano 

humidity unyevuanga 

humus mboji 

hundred mia 

hybrid chotara 

hydra hidra 

hydragyrum hidragiri 

hydrate hidrati 

hydrated hidria 
hydraulic hidrolia 
hydraulic brake breki hidrolia 
hydraulic cement saruji hidrolia 
hydride hidridi 
hydrocarbon hidrokaboni 
hydrochloric acid asidi hidrokloria 
hydroelectric power nguvu ya umememaji 
hydroelectric power station kituo cha 
umememaji 

hydrogen hidrojeni 

hSrdrolize hidrolisha 

hydrological circle mzunguko wa maji 

hydrology hidrolojia 

hydrolysis hidrolisisi 

hydrometer hidrometa 

hydrosere mfwasomaji 

hydrostatics hidrostatikia 

hydroxide hidroksidi 

hydroxyl hidroksili hygiene 

elimusiha 

hygrometer higrometa hygroscopic 
substance dutu rishai 
hymen kizinda 
hyoscyamine hiosayamini 
hyperbola hipabola 



hyphae 


393 


insect 


hyphae kungunyanzi 

hypocalcaemia/hypoglycaemia begeo 


ice barafu 

ice point kiwango cha barafu 
icons pachalama 
icosahedron ikosahedroni 
ideal crystal fuwele halisi 
ideal gas gesi halisi 
ideal machine mashine dhana 
ideal mechanical advantage manufaa 
dhana ya mashine 
identical mshabaha 
identity element memba gumba 
identical twins mapacha mshabaha 
identity gumba 
ignition mwasho 
ignition coil koili mwasho 
ignition point kiwango cha mwasho 
ignition system mfumo wa mwasho 
ignition temperture halijoto ya mwasho 
ileum iliamu 

illuminate angazisha/ng’aza 
illumination 1. mng’ao 2. uangazishwaji 
image taswira 

imaginary number namba dhahania 
imago mdumili 
immigrate hamia 
immunity kinga 
immunoglobulin globulikinga 
impact mshindo 

impacted fracture mvunjiko zingiwani 
impact elasticity athari ya unyumbufu 
impact energy nishati mshindo 
impedance ukawilishaji 
impenetrability kutokuingilika 
imperfect pungufu 
imperial units vizio vya Kiingereza 
impermiable kutopenyeka 
implement zana 
implication dokezo 
improper fraction sehemu guni 
impulse mpwito 

impulse current umeme mpwito 
impulse voltage volteji mpwito 
impure simenyu 

inaccurate sisahihi incident sadifu 


incident ray mwali sadifu/mwali mtuo 
incline mbetuko 
inclined plane betuo bapa 
include pamweza 
incubate atamia 
incubator tamikanza 
incus fuawe 

index 1. faharasa 2. kipeo 
indicate dokeza 

indicator 1. indiketa 2. kishale 
indirect proportion uwiano usiodhi- 
hirika/uwiano fichu 

indirect measurement upimaji fichu 
induce dukiza 

induced current umeme uliodukizwa 
induced magnetism usumaku uliodukizwa 
induced voltage volteji dukizwa 
inductance udukizishaji 
induction 1. hojatama 2. mdukizo 
induction coil koili mdukizo 
induction furnace joko la mdukizo 
induction instrument ala ya mdukizo 
induction machine mashine mdukizo 
induction motor mota mdukizo 
induction valve vali vutaji 

inductive interference mwingiliano dukizaji 

inductivity udukizaji 

inequality msigano 

inequation msigano 

inert bwete 

inert cell sell bwete 

inert gas gesi bwete 

inertia inesha 

inertia switch swichi inesha 
inertia system mfumo wa inesha 
infect ambukiza 
infection ambukizo 
infinite sopeo 

infinity 1. msopeo 2. uzidadi 

inflammation mchonyoto 

inflorescence 1. mtungoua 2. shaziva 

information industries tasnia za maelezo 

infra-red inforedi 

infusible isiyeyungana 

initial awali 

injection sindano 

injector injekta 

input pembejeo 

inscribe zingira 

inscribed circle duara zingirwa 

insect mdudu 






395 


jack up 
insecticide 

insecticide kiuwadudu 
insectivore mladudu 
inselberg jabali 
inseminate hamilisha 
insolube isiyomumunyika 
instability usishwari 

instalment dangolipo 

instantaneous frequency marudio ya papohapo 
instantaneous power nguvu sawia 
instanteneous value thamani pap ohapo 
instrument ala 
instrumentation elimuala 
in-suction stroke pigo vuta 
insulate hami 

insulated system mfumo hami 
insulin isulini 
integer nambakamili 
integrated software programu husianishwa 
intensification ukozeshaji 
intensity ukalifu 

intensity level kiwango cha ukalifu 
interaction mtagusano 
intercostal muscle musuli pachimbavu 
interdigitate ndoleana 
interdigitation undoleani 
interest riba 
interference maingiliano 
interior ndani 

interior angles pembe ndani 
internal absorbtance ufyonzi wa ndani 
internal combustion engine injini mwako 
ndani 

internal resistance ukinzani wa ndani 

interpolate thamikati 

interpreter mfasiri 

interval 1. kitambo 2. hatua 

intestine utumbo 

inulin inulini 

invar steel feleji invari 

invent vumbua 

invention uvumbuzi 

inventor mgudunzi 

inverse 1. -a kinyume 2. kiny' me 

inverse of a number kinythne cha namba 

inverse proportion uwiano kinyume 

inverse square law sheria ya kinyume mraba 

inverse variation utofautiano kinyume 

invertebrate invetebrata 

iodine iodini 

ion ioni 

ion density uzito wa ioni 
jack up piga jeki 


laws of refraction 
394 jack plane 

ion mobility uendaji wa ioni 
ion source chanzo cha ioni 
ion, spot baka ioni 
ion. strength nguvu ya ioni 
ionic lonia 

ionic atmosphere angahewa ioni 
ionic conduction mpitisho ioni 
ionize ionika/ionisha ionosphere 
angaioni ionpause mpakaioni 
ions phere tabakaioni iridescent 
pindemvua iris diaphragm 
kiwambo cha irisi 

Irish potatoes mbatata 

iron 1. chuma 2. pasi iron 

filings chembe chuma 

irradiate nurisha 

irradiation unururikaji 

irrational numbers namba zisizowiana 

irregular polygon pandenyingi hobela 

irreversible process mchakato usiopituka 

irreversible reaction mmenyuko usiopituka 

irrigation umwagiliaji 

island kisiwa 

islet kiwa 

isobar 1. msawakani 2. mstarikani 

isobaric surface uso wa mstarikani 

isolating transformer transfoma tenganishi 

isolator kitengaji 

isomeric isomeria 

isomerism uisomeria 

isometric drawing mchoro pacha 

isometry 1. isometria 2. upacha 

isomorphic umbosawa 

isosceles trapezium trapeza pacha 

isosceles triangle pembetatu pacha 

isotherm msawajoto 

isothermal ainishojoto 

isothermal process mchakato isothemia 

isotope isotopu 

isotopic mass masi isotopia 

isotopic number namba isotopia 

itching mwasho 
it chmite funduku 


jack jeki 
jack plane randa 
jaguar jagwa 







jam jamu 
jar jaa 

jasper yaspi jaundice 
homanyongo 
j a w tay a 
jejunum jejuna 
jet jeti 

jet engine injini jeti 

jet propulsion usukumaji wa jeti 

join -unga joiner 

muungaji 

joiner's hammer nyundo ungiani 
joinery uungaji 
joint kiungo 

jointless flooring sakafu mfuto 
Joshi effect athari ya Joshi 

joule jouli 

Joule e;lact athari ya Jouli 

Joule equivalent kufu ya Jouli 
Joule's law sheria ya Jouli 
jug/pitcher jagi 
juice juisi 

juice extractor kizidua juisi 
junction panda 

junction rectifier rektifaya panda 
junction transistor transista panda 
Jupiter Sumbula 

justified text matini halali 


keepers of magnets vihifadhi sumaku 

Kelvin effect athari ya Kelvin 

kerning rakifasi 

ketone group kundi ketoni 

kettle birika 

key ufunguo 

keys dota 

kidney figo 

kieselguhr kiseliguri 

kiln tanuri 

kiloton bomb bomu kilotani 
kinetic energy nishati mwendo 
kinetic theory nadharia mwendo 
kingdom himaya/ufalme kingpin 
pinikuu 

king post nguzo kati kingpost struss farasi 
nguzokatikitbag/haversack shanta 


kite 1. kishada 2. tiara 
kiwi kiwi 
knot fundo 
knowledge maarifa 


L band utepe L label 
kitambulishi 
laboratory maabara 
labyrinth labirinthi 
lacker ziwa 

lackrymal gland tezi machozi 

lacquer laka 

lactase laktesi 

lactometer laktometa 

lactose laktosi 

laevorotatory lavorotatoria 

laevulose lavulosi lagging 

ukawilifu lagging current mkondo 

kawilifu 

lake laka 

laminated iron chuma tabaka 
lamp taa 
lancelets lansileti 
land ardhi 

lantern fanusi 
lap badi 

lap joint kiungo badi 
large intestine utumbo mpana 
larva funza 
larynx zoloto 
latent fichu 
latent heat joto fichu 
latent heat of fusion joto fichu la 
myeyungano 

latent image taswira fichu 
lateral upande 
latex lateksi 

Latin square mraba wa Kilatini 
latitude latitudo 
latrine choo 
lavae lava 

law of inertia sheria ya inesha 
law principle sheria 
laws of motion sheria za mwendo 
laws of refraction sheria za upindaj 





layer/stratum' 


396 


lobe 


layer/stratum tab aka 
leach chujuka 
leaching chujuko 
lead risasi 

lead acid cell seli ya asidi risasi 

leading current mkondo tangulizi 

leaf jani 

leak vuja 

leakage uvujaji 

leakage current mkondo uvujao 

leap year mwaka mrefu 

least dogo kabisa lecithin 

lekithini Leclanche cell seli ya 

Leklanchi 

leg mguu 

legend zirala 

legume mkundekunde 

length urefu 

lens lenzi 

lens aberration ila ya lenzi 
'entice' dumwazi 
lentil dengu 

Lenz's law sheria ya Lenzi 

Leonard spiral msokoto wa Lenadi 

leopard chui 

leprosy ukoma 

less than pungufu ya 

leucocyte lukosaiti 

leukaemia lukemia 

level wenzo 

level/point 1. kiwango 2. usawa 
life history historia kimaisha 
lift 1. mnyanyuo 2. nyanyu/lifti 
lift jack jeki nyanyu 

lift pump/common pump pampu nyanyuzi 

ligaments nyugwe 

light 1. epesi 2. mwanga/nuru 

light distributor kitawanya mwanga 

light house nyumbataa 

lightining radi 

lightning conductor/lightning rod kipi- 
tishio cha radi 

lightining stroke pigo la radi 
light year mwaka wa nuru 
lignin liginini 
ligule ala 

like terms mitajo sawa 

limb gendeo 
lime chokaa 
limestone gange 
limit ukomo 

limiting current ukomo wa umeme 


limit of audability ukomo wa kusikilika 
line mstari 

line graph grafu mstaria 

line of communication njia ya mawasiliano 

line of flux mstari wa mtiririko 

line of stress mstari wa mkazo 

line segment kistari 

line spectrum taswirangi mstari 

linear amplifier amplifaya mstari 

linear coordinates majir a mstari 

linear equation mlinganyo mstari 

linear measurement kipimo mstari 

linear motor mota kimstari 

linear rectifier rektifaya mstari 

linear relationship mahusiano kimstari 

linear symmetry mstari pacha 

linen lineni 

lining bitana 

link kiunganishio 

linked switches swichi muunganisho 

linoleum linoliamu 

linotype linotaipu 

linseed oil mafuta ya kitani 

lintel kizumba/linta 

lipase lipase 

lipoma lipoma 

liquid kiowevu 

liquid crystal owevu 

liquid measure kipimo kiowevu liquid 

resistance ukinzani wa kiowevu liquid 

rheostat riostati owevu lithium lithi 

lithosere mfwasomwamba 
lithosphere tabakamwamba 
litmus litimasi 
litre lita 
litteral fukweni 
liver ini 

liver extract kiziduo ini 
liver fluke ruba 
live wire waya umeme 
living matter mata hai load 
1. mzigo 2. upakizi load arm 
mkono mzigo load circuit 
saketi ya mzigo 

load circuit efficiency ufanisi wa saketi 
mzigo 

load curve mchirizo wa mzigo 

load on upakiaji 

load ratio uwiano wa mzigo 

loam utifutifu 

lobe ndewe 



local action amali kiambo 
lock/padlock 1. kufuli 2. kitasa 

local action 

locomotion ujongeaji 
locomotive injinireli 
locus lokasi 

locus line mstari wa lokasi/mstari kati 
locus of equation lokasi ya mlinganyo 
locust nzige 

lodestone jiwesumaku 
logarithm logi 
logic mantiki 

logic blocks machange mantiki 
LOGO LOGO 

long division ugawaji kirefu 
long multiplication kuzidisha njian- 
defu/uzidishaji kirefu 
long sight uonaji mbali 
long wave wimbi refu 
longitude longitudo 

longitudinal wave wimbi mtambaa 

loofah/luffa dodoki 

loop tanzi 

loop aerial kitanzi 

loudness mpao 

loudness level kiwango cha usikikaji 
loudspeaker kipazasauti 
louse chawa 
low chini 

low carbon steel feleji kaboni ndogo 
lowest common denominator (LCD) 
ndogo shirika (ADS) 
lowest common multiple (L.C.M.) 

kizidisho kidogodigi (K.K.S.) 
lowest terms mitajo dogodigi 
low frequency marudio ya chini 
low tide majikupwa 
lubricating oil oili ya kulainishia 
lubrication ulainishaji 
lumen lumeni 

luminescence uangazaji 

luminosity uangazifu 

luminous angazifu 

luminous energy nishati ng’aavu 

luminous flux mtiririo rnng’ao 

luminous intensity ukalifu mng’ao 

lunar -a mwezi 

lunar month mwezi 

lung pafu 

lustre mmeremeto 

lymph limfu 

lymphatic 1. -a limfu 2. mlimfu 
lymphatic gland tezi limfu - - 


lymphatic system mfumo wa limfu 
lymph node fundo limfu 

397 

lymphocyte limfosaiti 
lymphoid tissue tishu limfoidi 
lymphoid limfoidi 


MM 

machine mashine 
macro makro 

magic squares miraba miuja 
magma magima 
magnesium magnesi 
magnet sumaku 

magnetic declination mwepuko sumaku 
magnetic dip mwinamo sumaku 
magnetic dipole sumaku nchambili 
magnetic domains makazi ya sumaku 
magnetic field uga sumaku 
magnetic moment momenti ya sumaku 
magnetic monopole sumaku nchamoja 
magnetic pole ncha sumaku 
magnetic tape-recording kurekodi ukanda 
sumaku 

magnetic variation utofautiano 
sumaku/mwachano kisumaku 
magnetism usumaku 

magnetite maginetiti 

magnification ukuzaji 

magnify kuza 

magnifying glass kioo kuzaji 
magnitude ukubwa 

major kubwa/meja 
major arc tao kuu 
malaria malaria 

male threads hesi nje 
malignant hatari 
malleable bambaikaji 
malleus nyundo 
malnutrition utapiamlo 
maltose maltosi 

mamalia mamalia 
manganese manganizi 
manganese oxide manganizi oksidi 
mangle guruto 
manhour mtusaa 
manometer manomet a 

manur e mbolea _ 


manure 




manus 


398 


middle ear 


manus kitengele 

map 1. ambatisha 2. ramani 

map measurer kipima ramani 

marasmus nyongea 

margarine majarini 

margin ukingo 

marine -a baharini 

mariner's compass dir3, ya nahodha 

mark alama 

marking gauge mahati 
marrow uloto 
Mars Mirihi 

marsupium mkobachanga 
mask gubizi 
masonry uashi 
mass masi 

match 1. ambatisha 2. husianisha 
material maunzi 
mathematics hisabati 
matrix solo matter mata 
maxwells turns pindi za maksweli 
mean wastani meander 
pindi mean power nguvu 
wastani 

mean sea-level usawa bahari wastani 

measles/rubeola surua 
measure pima 
measurement kipimo 
measuring bottle chupa pimizi 
measuring cylinder silinda kipirnio 
measuring jar jaa pimiaji 
meat nyama 

mechanical advantage manufaa ya mtambo 

mechanics umakanika 

mechanism 1. kitendeshi 2. utendeshaji 

median thamakati 

medicine 1. dawa 2. tiba 

medium 1. midia 2. wastani 

medium 'carbon steel felejikaboni kiasi 

medulla oblongata medula obulongata 
mega- mega- 
megahertz megahezi 
megaloblastic anaemia anemia megalo- 
blastia 

megaphone megafoni 
megavolt megavolti 
megohm megomu 
meiosis meosisi 
melody naghama 
melon tikiti 

melting point kiwango cha kuyeyuka 


membrane utando 
Menders laws sheria za Mendeli 
meninges meninge 
meniscus meniskasi 

meniscus lens lenzi miniskasi 
menopause ukomohedhi 
menorrhagia menorajia 
menstruation hedhi 
mensuration elimumawanda 
menu menu 
Mercury - Zebaki 

mercury vapour rectifier rektifaya ya 
mvuke zabaki 
merge unganisha 
meridian meridiani 
mesocarp gandakati 
mesopause mpakamezo 
metabolic metabolia 
metabolism metaboli 
metal metali 

metallic ruler rula ya metali 
metallic rectifier rektifaya ya metali 
metalloid metaloidi 

metamorphic metamofia 
metamorphic rock mwamba geu 
metamorphosis metamofisisi 
metazoan metazoa 
meteorite mondo 

meteorology meterolojia/elimuhewa 
meteor shower nyesho vimondo 
methane methani 

metre mita 

metric system mfumo wa metriki 
metric ton tani metriki 
metric units vizio vya metriki 
metrology metalojia 
mho umo 
mica ulanga 
micro- mikro- 
microbes viini 
inicrocline mikroklini 
microcrystalline, fuweleduchu 
microfilming umikrofilamu 
micrometer mikrometa 
microorganisms vidubini 
microphone mikrofoni 

mnicropyle tunduke 
microscope hadubini 
microwave mikrowevu 
microwave tube neli ya mikrowevu 
midbrain ubongokati 
middle ear sikiokati 



midriatic 

midriatic 
midiriatia mild 
fufutende 
mildew ubwiri 
milk maziwa 
milk tooth jino 
utoto xnilli-mili- 
milli-equivalent 
elfia millipede 
jongoo 

mimicry mwigizo 
mine mgodi 
mineral madini 

minor minora 
minor arc tao 
dogo minuend 
mtowa 
minus toa 

minus sign alama ya kutoa 
minute 1. dakika 2. duchu 
miosis miosisi 
mirage mazigazi 
mirror kioo 

mirror image taswira kioo 
miscible changanyifu 
missle kombora 

mist ukungu 
mitochondria 
dutuvuo mitosis 
mitosisi 

mixed number namba mseto 
mixture 

mchanganyiko mobile 
jongefu 
mode radadi 

modem modemu 
moderator kitulizi 
modern mathematics hisabati za kisasa 
modified badiliwa 

modular arithmetic hesabu modulo 

modulate namnisha 

modulation 

namnisho modulator 

moduleta module 

moduli 

moisture unyevu 

moisture expansion mtanuko unyevu 

molar gego 

mold ukungu 

mole 1. fuko 2. 

moli molecule 

molekuli molluscs 

moluska 

moment yodi _ 


399 

moments momenti 
momentum momenta 
monkey ngedere 
monobasic monobesia 
monochromatic light nuru 


music 


rangimoja 



monoclinic monokilinia 

monomolecular reaction mmenyuko 
molekulimoja 

monosaccharide monosakaridi 
monotremes watundumwe 
monovalent monovalensia 

monsoon 
monsuni 
month mwezi 
morbid gonjwa 
mor dant 
modanti more 
than zaidi ya 
morphine mofini 
morphology 
mofolojia 

mortar 1. dongopachi 2. kinu 3. 
twango morula morula 

morular stage hatua morula 

mosaic batobato 

mosquito mbu 

mosquito net 

chandarua 

motile endaji 

motion mwendo 

motion geometry jiometria jongeo 

motor mota 

motorcar 

motokaa mould 

finyanga 


mouldboard pezi 
moulding plane 

kipira . 
moult jibua 
mount angata 
mouse puku 
mouth kinywa 
movement msogeo 
moving coil' koili jongefu 
moving magnet instrument ala ya sumaku 
jongefu 

m-shell mzingo- 
m mucus uterite 
mudguard madigadi 
multicellular 

selinyingi 

multi-electrode valve vali ya elektrodinyingi 
multilayer winding mtatio wa tabakanyingi 
multimeter maltimeta 

multiple kizidisho | kizidisho ni multiplier 

multiplicand 

kizidishwa 

multiplication kuzidisha 
multiplication inverse kuzidisha kinyume 
multiplier kizidishio 
multiply zidisha 

multi-user system mfumo wa mtumiatita 

muscle musuli 

mushroom 

uyoga music 
muziki 


musical instruments 


400 


nucleonics 


musical instruments ala za muziki 
musical note nota ya muziki 
musical scale kipimio cha muziki 
mutant kisadigeu 
mutate badilika 
mutation ubadilikaji 
mutton mutoni 

mutualism/symbiosis mtoshelezano 
mycellium miselia 
mydriasis midiriasisi 
myriapod mgwingwi 


neutral batili neutralization 

ubatilishaji 

neutron nyutroni 

new moon mwezi mwandamo 

newt nyuti 

newton nyutoni 

Newton's law of gravitation sheria ya Nyu- 
toni ya uvutano niacin 
niasini nickel nikeli 
nicotine nikotini 
nic:otinic acid asidi nikotinia 
night usiku 


night blindness upofu giza 
nimbus mangwene nipple c 
nacotics mihadarati 
nacre lulumizi 
nano- nano- 

Napier's bones mifupa Napiere 
Napier's rods pau Napiere 
natural asilia 

natural frequency marudio asilia 
natural gas gesi asilia 
natural language lugha asilia 
natural numbers namba asilia 
natural selection uteuzi asilia 
nature 1. asili 2. maumbile 


huchu nitrate nitrati/nitriti 
nitrogen nitrojeni 

nitrogen cycle duru nitrojeni nitroglycerine 

nitrogliserini 

nocturnal mwakiza 

nodal points nukta za nodi 

node 1. fundo 2. nodi 

nomogram nomogramu 

non-electrolyte sielekroliti 

non-ferrous metal metali sichuma non-metal simetali 

non-metal elements elementi simetali non-Newtonian fluid 

sigiligili ya Nyutoni non-volatile sivukivu 


nautical mile maili kijiografia 
navigate ongoza 
nebula nebula 

nectar mbochi 

needle sindano 

needlework ushonaji 
negative 1. hasi 2. negativu 
negative buoyancy ueleaji hasi 
negative electrode elektrodi hasi 
negative numbers namba hasi 
negative pole ncha hasi 
nekton nektoni 
nematode nematoda 
neon neoni 
nephron nefroni 
nerve neva 

nerve fibre utembwe neva 
nest kiota 
net wavu 

net weight uzani halisi 
network mtandao 
neural spine uti nyuroni 
neuron nyuroni 


noon adhuhuri normal kisulubi 
normal cuive distribution uenezi kawaida 
wa mchirizo 

normalization process mlainisho kwa hewa normalizing 

kulainihewa 

North Pole Ncha ya Kaskazini 
notation mtajo 
note 1. lahani 2. nota 
notochord geduge nozzle nozeli 

nucellus nusela nuclear nyukilia nuclear fission 

mwatuko nyukilia 

nuclear power nguvu ya nyukilia 

nuclear resonance mtetemano nyukilia nuclear structure 

muundo wa nyukilia nuclear transformation mageuzo ya nyuk- 
ilia 

nucleic nyukileikia nucleic acid asidi nyukilia 
nucleonics nyukilionikia 




nucleotide 


401 


organ 


nucleotide nyukiliotidi 
nuclide nyukilidi 
null set seti kapa 
numb kufaganzi 
number namba 

number line mstari namba 
number of poles. namba ya ncha 
number sentence sentensi namba 
numbness ganzi 
numeral numerali 
numerical numeralia 

numerical control udhibiti numeralia 
numeric keypad kipedi numeria 
nurse 1. muuguzi/yaya 2. uguza 
nut nati 

nutrient kirutubisho 

nutshell kokwa 
nylon nailoni 


oats oti 

object kiolwa 

objective lolenzi 

object line mstari kiolwa 

oblate fatili 

oblique mshazari 

oblique axes majira shazari 

oblique circular cone pia mshazari 

oblique drawing mchoro mshazari 

oblique prism mche mshazari 

observation uchunzaji 

obtuse angle pembe butu 

ocean current mkondo bahari 

octagon pandenane 

octahedron nyusonane 

octave tuanane 

odd witiri 

odd power kipeo witiri/namba witiri 

odds yamkiani 

odometer odometa 

odour harufu 

oedema/edema chovyo 

oesophagus kongomeo 

oestrogen estrojeni 

oestrus esterasi 

office system mfumo ofisi 

off-line njekaida 

off-line storage hifadhi njekaida 


offspring mtoto 
ohm omu 

ohmicentimeter omusentimita 
• ohmmeter ,.ometa 
oil oili 

oil pump pampu ya mafuta 
oil stone kinoo mafuta 
oleoresin oleoresini 
omnivore mlawangi 
on-line storage hifadhi kaida 
one-dimension wanda moja 
one hundred thousand laki 
one thousand elfia 

one-to-one correspondence uhusiano wa 
kuambatika 

one-to-one transformer transforma ambatika 

one way sw/tch swichi njiamoja 

opaque kinzanuru 

open circuit saketi wazi 

open curve mchirizo wazi 

open sentence sentensi wazi 

open set seti wazi 

operate endesha 

operating system mfumo wa uendeshaji 
operation tendo/operesheni 
operator 1. kitendi 2. mtendi 
opposite angles pembe mkabala 
optic -a maonzi 

optical ammeter ameta ya maonzi 
optical centre kitovu cha maonzi 
optical character reader somaji rufimara 
maonzi 

optical constants vibaki vya maonzi 
optical flat bapa kimaonzi 
optical lever wenzo maonzi 
optical prism mche maonzi 
optic microscope hadubini maonzi 
optics elimumaonzi 
or au 

orange chungwa 

orbit 1. obiti 2. tungufuvu 

orchestra okestra 

order 1. mpango 2. oda 

ordered field uga mpango 

ordered pair jozi mpango 

order number namba mpango 

order property tabia mpango 

ordinal number namba pahali 

ordinate jirawima 

ore mtapo 
organ ogani 



organ of corti 


402 


passive 


organ of corti ogani ya korti 
organelle oganeli 
organic mahuluku 
organism kiumbehai 
orientate thamana 
orifice kitundu origin 
asili 

orphan line mstari yatima orthochromatic 

film filamu othokromatia orthogonal 

projection mtupo sulubi orthogonal vector vekta 

sulubi orthorhombic/trimetric othorombia 

oscillate bembea 

oscillation mbembeo 

oscillator osileta 

osmosis • osimosisi ossicle 

osiko 

ossification ufupaikaji 
osteology ostelojia 
osteomalacia ostemalasia 

ostrich mbuni outer 

ear sikionje 

out of balance nje ya urari 
output zatokeo 

output transformer transfoma ya zatokeo oval 
window dirisha duaradufu 

oval duaradufu 
overall bwelasuti 
overcome fuzu 

overflow can kopo la utaboshaji 

overtone ovatoni 

overwrite akibu 

oviduct kirijaova 

ovary ovari 

ovoid uyai 

ovulate ovisha 

ovulation. uovishaji 

ovule chembekike 

ovum ova 

owl bundi 

ox maksai 

oxidation oksidisho 
oxide oksidi 

oxygen oksijeni 
• oxyhydrogen oksihidrojeni 
oyster chaza 
ozone ozoni 


ozone layer tabaka ozoni 


P band utepe P 
pace hatua 
pad fumba 
paint paka rangi 
paints rangi 
pair jozi 

paired appendages vipenu jozi 
palm kitanga 
pan tawa 

panchromatic filth filamu panikoromatia 

pancreas kongosho 

pancreatic juice maji kongosho 

pandemic pandemia 

pantograph pantografu 

paper folding origami 

paper tape ukanda karatasi 

parabola parabola 

parabolic parabolia 

parabolic cone pia parabolia paraboloid 
of revolution mzunguko wa parabola 

parachute twinga 

parachutist mtwinga 

paradox tamukoni 

parallel sambamba 

parallel circuit saketi sambamba 

parallelogram msambamba 

parallelopided mchesambamba 

parallel translation mhamisho sambamba 

parallel transmission upelekaji sambamba 

parallel turning ukerezaji sambamba 

paramagnetism uparasumaku paramecium 

paramesiamu 

parameter 1. mfiko 2. parameta 
parenchyma parenkima 
parentheses parandesi 
partial eclipse kupatwa kiasi 
partial product zao sehemu 
particle chembe 
partition 1. gawa 2. tenga 
Pascal's law sheria ya Paskali 
Pascal's theorem uhakiki wa Paskali 
Pascal's triangle pembe ya Paskali 
passive 1. fufumavu 2. tutwe 



passive artificial immunity 


403 


phyllum 


passive artificial immunity kinga fufumavu 
mnemba 
paste lahamu 

pasteurization upasteurishaji 
pasture malisho 

pathogen/pathogene pathojeni 
pattern 1. bombwe 2. ruwaza 
pawpaw papai 
peach fyulisi 

peak factor uwiano wa kilele 
pebble njiwe 

pectoral arc tao kifua 
pectoral girdle bega 
pedal pedeli 
pedigree ukoo 
pedometer pedomet a 
peg mambo 

pegboard baomambo Peltier 
effect athari Peltieri pelvis 
nyonga 

pendulum pinduli 

penetrating agent kitenzi penyevu 

penetration upenyekaji 

penguin ngwini 

penis mboo 

pentagon pandetano 

pentagram pentagramu 

pentominoes petomino 

pentosan pentosani 

pentose pentosi 

penumbra utusitusi 
pepsin pepsini 

percentage asilimia percentage 
error kosa asilimia 
perennial dawarni 
perfect crystal fuwele kamilifu 
perfect dielectric kitutwe halisi 
perfect gas gesi kamilifu 
perfect number namba perfect 
square mraha kamilifu 
perianth periant hi 
pericarp perika 
perimeter mzunguko 
perineum msamba 
period 1. kipindi 2. muhula 
periodic radidia 

periodic/recurring decimal desimali radidia 
periodic system mfumo radidia 
periodic table jedwali radidi 
period of the pendulum kipindi cha pinduli 
period time muda kipindi 


peristalisis mnyezo 
permanent aushi 
permanent magnet sumaku aushi 
permanent teeth meno aushi 
permiability upenyevu 
permutation mpangilio 
perpendicular sulubi 

perpetual motion mwendo wa kudumu 
persipire gemka 

personal units vizio binafsi pest 
kitilifu 

pestle mchi 
petal petali 
petiole petiole 
petroleum petroliamu 
pewter pyuta 

pH value thamani pH phagocyte 
fagosaiti/selaji phagocytosis 
fagostosisi pharmaceuticals 
madawa pharmacist mfamasia 
pharmacy famasia 

phase 1. awamu 2. fezi 

phases of the moon awamu za mwezi 

phenotype fenotaipu 

phitonic taridi 

phloem floemu 

phosphorus fosforasi/posiforasi 

photocathode fotokathodi 

photocell selinuru 

photochemical fotokemikali 

photochemistry fotokemia photoconductive 
effect athari ya upitishaji 
nuru 

photocurrent mkondonuru 
photodisintegration mchangukonuru 
photoelectric cell seli ya umemenuru 
photoelectric effect athari ya umemenuru 
photoemissive 1. fotoaji 2. toajinuru 
photogrammetrist mpimapicha 
photogrammetry upimajipich a 
photographer mpigapicha 

photography fotografia 
photometer fotometa 
photometry fotometria 
photon fotoni 
photosphere tabakanuru 
photosynthesis usanisinuru 
phototropism ufototropia 
phototube nelinuru 
photovoltaic umemenuru 
phyllum faila 




physical change 


404 


polymer 


physical change badiliko la umbo 
physics fizikia 
physiological -a fiziolojia 
physiology fiziolojia 
phytoplankton fitoplankitoni pia 
mater pia mata 
pick axe sururu 
pickles achali 
pico- piko- 

pictorial drawing mchoro picha 
pictorial representation uwakilishi wa picha 
picture graph grafu picha 
pie pal 

pigment pigimenti 
piliferous layer msinga 
pillar nguzo 
pin pini 

pincushion distortion umbuo mbonyeo pine 

msonobari 

pinhole image taswira tobwe 

pinna pina 

pinworm rusu 

pipe bomba 

pipette pipeti 

pistil pistili 

piston pistoni 

piston rod paupistoni 

pitch 1. hato 2. mwangupaa 3. rufidadi 

pith 1. moyomti 2. ngerenge 

pituitary gland tezi pituitaria 

pivot /fulcrum egemeo 

placenta kondo 

place value thamani nafasi 
plagioclase vunjoshazari 
plague tauni 
plan plani 

planarian nyobapa/mnyobapa 

pi ane 1. bapa 2. randa 

plane figure umbo bapa 

plane geometry jiometria bapa 

plane mirror kioo bapa plane-mirror 

image taswira kioobapa 

plane polarized wave wimbi bapa binikivu 

planet sayari 

plane table 1. kipimapembe ubapa 2. meza bapa 

plankton plankitoni 

plant 1. mmea 2. mtambo 

planter kitemela 

plasma utegili 

plasmolysis plasimolisisi 

plaster 1. lipu 2. siriba 


plastic 1. nemi 2. plastiki 
plasticine plastisini 
plastid plastidi 

plate 1. bamba 2. bambiza 3. taba- 
kisha/goza 
platelet chembelele 
platform kiorno 
plating ugozaji/utabakishaji 
platinum platini 
platinum electrode elektrodi platini 
platyhelminths platiheliminthi 
pleat rinda 
pleura tandongozi 
pliers koleo 
plimsoll line zinara 
plot sawiri 
plotter kisawiri 
plough plau 
plug plagi 
plumber fundibomba 
plumbing ufundibomba 
plumbing line uzi wa timazi 
plumb line timazi 
plunger kitosi 
plus jumlisha 

plus sign alama ya. kujumlisha 
Pluto Utaridi 

plutonic plutonia plywood plaiwudi 
p.m. (past meridiem) b.a. (baada ya a- 
dhuhuri) 

pneumatic trough bohori nyumatia 
pneumococcus nimokokai 
pneumonia nimonia 
point nukta 

point of symmetry nukta ya pacha 
point jSymmetry pacha nukta 
poison sumu 

polar body gimba gongo 
polarization mbinikizo 

polarization current mkondo wa mbinikizo pole 
ncha 

polio polio 
pollen chavuo 
pollination uchavushaji 
pollute chafua 
polyamide poliamidi 
polychromatic light nuru ranginyingi 
polyester poliesta 
polyethylene poliethilini 
polyhydoxy polihidrOksi 
polymer polima 



proton 


polymerizaton 


405 


polymerizaton upolimishaji 
polynomial polinomia 
polyominoes polomino 
polypeptide polipeptidi 
polyphase system mfumo fezinyingi 
polysaccharide/ polysaccharose 
polisakaridi 

polythene/polyethylene polithini 
pons varolii poni varolii 
population populesheni 
porcupine nungu 
pore kinyweleo 
porosity unywelevu 
porous nywelevu 
portal system mfumo lango 
Poseidon Posedoni 

positive chanya 

positive electrode 

positive integer 

positive number 

potential mwezeo 


elektrodi chanya 
nambakamili chanya 
namba chanya 


potential difference tofauti wezo 
potential energy nishati tuli 
potentiality mwezo 
pound twanga 
powder poda 
power nguvu 

power amplifier amplifaya ya nguvu 
power detection ugunduzi wa nguvu 
power efficiency ufanisi wa nguvu 
power factor uwiano nguvu 


power station kituo cha nguvu 

power stroke pigo nguvu 

power supply ugavi wa nguvu 

power transformer transfoma ya nguvu 

power transistor transista ya nguvu 

practical zoezi 

precipitation usimbishaji 

precursor kitangulizi 

predator mbuai 

premature baby njiti 

premolars masagego 

preparation utayarishaji 

pressure energy nishati ya kanieneo 

pressure gradient mwinuko kanieneo 

prestel presteli 

prey mbuawa 

primary amplifier amplifaya awali 
primary cell seli msingi 
primary coil koili msingi 
primary sort ainisho awali 
prime number namba tasa 


prime polynomial polinomia tasa 
principal 1. kuu 2. mtaji 
principal axis jira kuu 
principal focus fokasi kuu 
print chapa 
printer printa 
printing uchapaji 
printing frame fremu ya uchapaji 
prism mche 
probability yamkini 

probability distribution ueneaji yamkini 
problem fumbo 
proboscis mwiro 

procedures manual mwongozo wa taratibu 
process 1. chakata 2. mchakato 
processor chakataji 
produce zalisha 
product zao 
profile umbopande 
profit faida 
program programu 
programme signal mpango wa ishara 
project 1. mradi 2. tupisha 
projectile kitupo 
projectile tongue ulimi mtupo 
projection mtupo 
projection line mstari mchomozo 
projector projekta 
prolific mno 
prompt mhima 
proof 1. jarabati 2. thibitisho 
proofread kosoa 
propagation msambazo 
propanol propanoli 
propanon propanoni 
propellant kisukumaji 
propeller parapela 
proper fraction sehemu halisi 
proper motion of a star mwendo halisi wa 
nyot a 

proper subset setindogo halisi 
property tabia 
proportion mlinganiko 
proportional control udhibiti wa uwiano 
proportionality uwianifu 
prop root mzizi egemezi 
prostbetic group kundi prosithetia 
protein protini 
proteolysis protilisisi 

proteolytic protilitia 

protocals itifaki 
proton protoni 



radioactive tracing 
protoplasm 

protoplasm utehai 
prototype kiolezo 
protozoa protozoa 
protozoic/protozoan protozoa 
protractor kipimapembe 
protrusile chopovu prune 
pogoa 

prunning upogoaji 
pseudopodium sudopodia 
pteridophyta teridofita 
ptyalin tayalini 
puberty ubalehe 
pulley roda 

pulley system mfumo wa roda 
pulmonary -a map afu pulp 
1. fofota 2. tetefya pulp- 
cavity tungu fofota pulse 
mpwito 

pumice ng'ambazi 
pump pampu 
pupa buu 
pupil pupili 
pure menyu 

pure mathematics hisabati menyu 

pure note nota menyu 

purge towesha 

purify menyusha 

purine purini 

pus usaha 

push msukumo 

pustule kipele 

putrefaction uvundaji 

putrefy vunda 

putrid vunde 
pylorus pilora 
pyramid piramidi 

pyramid of numbers piramidi ya namba 

pyridine piridini 

pyridoxamine piridoksamini 

pyridoxic piridoksia 

pyridoxine piridoksini 

pyrimidine pirimidini pyrite 

nyengwe 

pyrolusite pirolusiti 
pyrolysis pirolisisi 

Pythagorean numbers namba za Paithagorasi 
Pythagoras theorem uhakiki wa Paithagorasi 
radioactive tracing ufuatishaji wa kitoanguvu 


407 refuse 

406 radioactive 

Q band utepe Q 
quadrangle pembenne 
quadrant roboduara 
quadrilateral pandenne 
quality 1. sifa 2. ubora 

quality control udhibiti wa ubora 
quantity surveying ukadiriaji majenzi 
quantum number namba za kwanta 
quarter robo 

quarter phase system mfumo robofezi 
quarter wavelength line mstari robo lukoka 
queen malkia 

quartz shondo 

queen post nguzo 

queen post roof paa la nguzo 

quenching pozimarisho 

quenching media kipozeshi query 

languages lugha za hoja 

quinine kwinini 

quintal kwinta 

quotient hisa 

quotition umegaji 

QWERTY keys dota QWERTY 


rabbit sungura 
radar rada 
radian radiani 

radiance/radiancy ung'aavu/unururifu 

radiant nururifu 

radiant energy nishati nururifu 

radiant heat joto nururifu 

radiate nururisha 

radiation mnururisho 

radiation sickness maradhi ya mnururisho 

radiator 1. kinururisho 2. rejeta 

radical radikali 

radicle kiotezi 

radio redio 

radioactive toanguvu 


radioactivity harakatiredio radio 
bearing uelekeo wa redio radio 
compass • dira ya redio 




radio field strength nguvu ya uga redio radio 
frequency - marudio ya redio radio rectifier 
rektifaya ya redio 
radio wave wimbi redio 
radiology rediolojia 
radiostronomy unajimuredio radius 

1. nusukipenyo 2. rediasi rafter 1. 
boriti 2. papi 

rail reli 
rain mvua 
rainbow upindemvua 
rain-gauge gejimvua 
M (Random Access Memory) KU- 
FINA (Kumbukumu ya Fikio Nasibu) 
random motion mwendo nasibu random 
sample sampuli nasibu range 1. hududi 

2. mfiko 

range of the projectile mfiko wa kitupo 
ranging pole mchokoo 
rare adimu 

rare/noble gas gesi adimu 
rarefaction mt an zuko 
rasp tungu 

rat panya 
ratio wianisho 

rational number namba wianifu rational 
operations matendo wianifu rationalize 

wianisha 
raw ghafi 
ray mwali 
rayon rayoni 
reactance unzagishaji 

reaction 1. jibutiko 2. mmenyuko reaction 
propulsion usukumaji mmenyuko reactor 
kinzagi 

read-write head kitwa somandika 

ready reckoner jedwali fumbuzi 

reagent kitendanishi 

realgar rajaligha 

real image taswira halisi 

real number namba halisi 

reamer rima 

receive pokea 

receiver kipokezi 

reception mapokezi/upokezi 

receptor kipokezi 

recessive fifi 

recipient mpokezi 
reciprocal resiproka 


reciprocal of a number resiproka ya namba 

reciprocate rudufia 

reciprocating engine injini rudufia 

reciprocating motion mwendo rudufiani 

reciprocation rudufio 

record 1. rekodi 2. sajili 

recording kurekodi record 

player rekodipleya 

rectangle mstatili 

rectangular numbers namba statili 

rectifier rektifaya 

rectilinear nyoofu 

rectilinear figure umbo nyoofu 

rectum puru 

recur radidi 

recycle rejeleza 

red blood cell seli nyekundu ya damu 
red bollworm diparo 
reduce chujua 

reduction 1. kuchujua/mchujuo 2. uta- 
pasaji/mtapaso 

reduction division mgawanyo mpunguo 
reeds mafunjo 

re-entrant angle pembe rejengizwa 
refine safisha 
reflect akisi 

reflection 1. akisisho/akisiko 2. pindu 

reflection movement uhamisho pindu 
reflective akisishi 
reflectivity uakisishi 
reflectory butu 
reflex 1. kuu 2. sihiari . 
reflex angle pembe kuu 
reflex arcs tao sihiari 
reflexive property of relations tabia aki- 
sishi ya mahusiano reformat 
geupanga refraction 

upindaji/kupinda 

refraction correction masahihisho ya 
kupinda 

refraction of sound kupinda kwa sauti 
refractive index kipeo cha upindaji 
refractivity upindikaji 
refractometer pimapinzi 
refractor kipinzi 
refractory 1. shupavu 2. sugu 
refrigerant kizizimshi 
refrigeration uzizimshaji 
refrigerator friji/jorafu 
refuse takataka 



region 


408 


Roman abacus 


region cheneo 
regroup jengaupya 
regular linganifu 

regular polygon pandenyingi linganifu 
regular solid mango linganifu 
rehabilitation ukarabati 
reinforce imarisha 
reinforced concrete zege imara 
relation uhusiano 
relative hiisianifu 

relative atomic mass masi atomia husianifu 
relative density densiti husianifu 
relative molecular mass masi ya molekuli 
husianifu 

relative velocity velositi husianifu 

relative viscosity mnato husianifu 

relax tabaradi 

relaxation utabaradi 

relay rilei 

remainder baki 

renal -a figo rename 

gutwaupya 

render lipunje 

renin renini 

repagination ukurasilishaji 
repair work matengenezo 
repel winga 
replaceable badiliwaji 
replacement set seti badili 
represent wakilisha 

representative fraction (RF) sehemu wakilishi 
(SW) 

reproduce zaliana 
reproduction uzaliano 
reproductive system mfumo wa uzaliano 
reptile reptilia 
research utafiti 

residue masimbi 

resin rezini resist 

kinza resistance 

ukinzani 

resistor resista 

resonance mtetemano 

resonance neutron nyutroni tetemano 

resonate rindima 

resources nyenzo 

respiration upumuaji 

respond itikia 

response time muda wa mwitikio 

rest utulivu restitution 

msawaziko 

result matokeo 


resultant tokeo 
retardation mlegezo 
retina retina retort 
gudupinde 
retrieve nukua 

reverberatory furnance joko rindimaji 
reverse 1. pitua 2. upituzi 
reversible reaction mmenyuko pitukaji 
revive huisha 

revolution 1. mbingio 2. mzunguko 

revolve bingia 

rheostat riostati 

rhinocerus beetle chonga 

rhizome shinakoka 

rhodonite rodoniti 

rhombic rombia 

rhombus msamb amb as aw a/romb asi 

rib ubavu riboflavin/riboflavine 

riboflavini 

ribose ribosi 

ribosome ribosomu 

rice mchele 

Richardson effect athaii ya Richadi 

rickets matege/riketi . 

ridge of pressure tuta la kanieneo 

rifle raifo 

right 1. kuume 2. pete 

right angle pembemraba 

rigid thabiti 

rigid motion mwendo thabiti 
rigid translation mhamisho thabiti 
rim rimu 
ring bangili 

ringworm 1. choa 2. mba 
river mto - rivert 

kuribiti 

rivet ribiti 

RNA RNA road 
barabara roast 
banika robot 
roboti 

robotics robotikia 
rock mwamba 
rock cycle duru mwamba 
rocket roketi 
rod 1. nondo 2. ufito 

rodent mgugunaji 
roll 1. bingiria 2. biringika 

rolling motion mbiringio 
ROM (Read Only Memory) KUSOTU 
(Kumbukumbu ya Soma Tu) 

Roman abacus hesabao la Kirumi 



Roman numerals numerali za Kirumi 

Roman numerals 

Roman system mfumo wa Kirumi roof 
paa 

roofing uezekaji 

room chumba 

root 1. kipeuo 2. mzizi 

root directory rimongoiezo mkuu 

root hair iaika mzizi 

root of congruency kipeuo cha miingano 

rope stretcher mtanda kamba 

rosin rosini 

rotary motion mwendo mzunguko 
rotary pump pampu pewa 
rotation mbingio 

rotational symmetry mpachano mzunguko 
rotenone rotenoni 
rotor rota 

round 1. duara 2. sawazisha 

round file tupa duara 
rounded number namba kadiri 
roundworm mnyookuru 
row msafa 
rub sugua 
rubber mpira 

rubber mallet nyundo mpira 
ruler ruia 
rumen saho 
ruminant mcheuzi 
runner mtambaachi 

Russian abacus hesabao ia Kirusi 

Russian multiplication kuzidisha Kirusi 

rust kutu 

rust fungus kutu 

rye mrai/rai 


safe light mwanga saiama 
sag iegea 

salinity umunyu 
saliva mate 

salivary amylase amiiesi mate 
salivary gland tezi mate 
salt chumvi 
saitwater majichumvi 
same sawa 
sampie sampuii 
sand mchanga sand 
paper msasa 
sanitation usafi 


sap utomvu 

409 secondary 

saponification usabunishaji 
satellite setiiaiti 
satellite dish kipokezi setilaiti 
satisfy tosheieza 

saturated hydrocarbon hidrokaboni kifu 

Saturn Sarateni 

saw msumeno 

sawdust ungambao 

scabies upeie 

scalable fonts fonti darajiwa 
scalar skaia 

scale 1. kipimio/mzani 2. gamba 
scale drawing mchoro wakiiishi 
scalene triangle pembetatu mshatu 
scanner mdaki 
scapula bambabega 
science sayansi 
scientific -a kisayansi 

scintillation spectrometer kipimataswira ya 
mmeto 

sclera skiera 

sclerotic coat funikizo skierotia 
scoop bambo 
score natija 
scorpion ng’e 
scrape kwangua 
scraps of steel mabaki ya feieji 
screen 1. chekecha 2 chekecheke 3. ki- 
wambo 

screw sukurubu screw 
driver bisibisi 

scribe kwaruza 
scrolling gomboioa 
scum koya 

scurvy kiseyeye sea 
urchin urumba 

sea-water majibahari 
seal sarifu 
sealing wax iakiri 
seam jongo 
seamer jongozi 

search and replace tafuta na badiiisha 
season msimu 

sebaceous gland tezi sebamia 
sebum mafunta/seba 
secant sekanti 
second sekunde 

second class wenzo daraja ia piii 

second law of thermodynamics sheria ya piii 
ya themodainamikia 
secondary fuasi 



secondary cell 


410 


silicic 


secondary cell seli fuasi 

secondary circuit saketi fuasi 

secondary cosmic rays mialimwengu fuasi 

secondary metal metali fuasi 

secondary voltage volteji fuasi 

secrete choz a 

secretion mchozo 

section 1. mkato 2. sehemu 

sector sehemuduara 

security usalama 

sedative kitulizo 

sedentary pwetelevu 

sediment mashapo 

sedimentary rock mwamba tabaka 

Seebeck effect athari ya Sebeki 

seed mbegu 

seeder kipanzi 

seedling mche 

seesaw mtange 

segment 1. kitengwa 2. pingili 

seismograph seisimografu 

selenium seleni self-induction 

mdukizo nafsia self-pollination 

kujichavusha 

selling price bei mauzo 

semen manii semi-circle 

nusuduara 

semi-circular canal mfereji nusuduara 
seminiferous seminiferia 

seminiferous tubule kineli manii 

semi-solid nusumango 

semi-tone nusutoni 

sense maaria 

senses fahamu 

sensitometer sensitometa 

sensory -a fahamu/hisishi 

sentence sentensi 

sepal sepali 

separate baidi 

septicaemia septikemia 

sequency mwandamano 

sere mfwasomea 

series mfulizo 

series circuit saketi mfulizo 

series winding mtatio mfulizo 

serpentine sapentini 

serum damaji 

service huduma 

sessile 1. pachike 2. sombeleko 

set seti 

set theory nadharia ya seti 
sex jinsia 


sexagesimal system mfumo sitinia 
sex cell seli jinsia 
sex chromosome chembeuzi jinsia 
sex-linked unganishwaji kijinsia 
sexuality ujinsia 

sexual reproduction uzaliano kijinsia 
shade halibu 
shadow kivuli 

shadow reckoning utafutaji kwa kivuli 
shaft mtaimbo 

shaft to gear box mtaimbo kwenye giaboksi 
shape umbo 

share 1. changia 2. hisa 

shared changiwaji 

shared mode namna shirika 

shared resources nyenzo shirika 
shark papa 

shearing motion mwendo tenguko 
shearing strain mavune tenguko/mavune 
benduaji 

sheep kondoo sheet utandavu 
sheet metal work uhunzi bamba 
shell 1. galili 2. mbewe 3. mzingo 
shield ngao 
shin muundi 

shock mshituko/mshituo 
shock absorber shokomzoba 
shock wave wimbi mshituo 
shoot chomozo 

short circuit saketi potofu/saketi mkato 

short division ugawaji kifupi 

short sight uonaji karibu 

shovel sepetu 

shrimp ushimba 

shrubs vituka 

shutter shata E1 

MK 

side upande 
sidereal gezonyota 
sign alama 
signal ishara 

signal to noise ratio uwiano wa ishara na 
kelele 

signed number namba alama 
significant muhimu 

significant figures tarakimu aushi/tarakimu 
kadiri 

silica silika 
silica gel geli silika 
silicate silikati silicic 
silikinia 



silicon 


411 

solution set 


silicon silikoni 
silk hariri 
silver 1. agenti 2. 
fedha 

silver bromide 

bromidi 

silver 

chlorid 

e agenti 

kloridi 

sima 

sima 

similar landani 

similar 

figures 

maumbo 

mlandano 

similarity 

mlandano 

simple sahili 

simple cell seli 

sahili 

simple 

fraction 

sehemu 

sahili 

simple 

fracture 

mvunjiko 

sahili 

simple harmonic 
motion mwendo. 
afikiani 
sahili 

simple interest riba 

sahili 

simple 

machine 

mashine 

sahili simple 

microscope 

hadubini 

sahili simple 

pendulum 

pinduli 

sahili simple 

strain 

mavune 

sahili 

simple 

substan 


ce dutu 
sahili 
simple 
sugar 

sukari 

sahili 

simplify sahilisha 
simultaneous sawia 

simultaneous 

equations 

milingayo sawia 
sine sini 

sine wave wimbi sini 
singultus kwikwi 
sink sinki 
sinus mbweta 
siphon sifoni 
sire dume 
siren king’ora 
sirloin sarara 
sisal mkonge 
sitting room sebule 
sixth 
part/o 
ne 

sixth 

sudusi 

size 

saizi/ki 

lingo 

skeleton kiunzi 

skew lines mistari 

varange 

skin ngozi 

slag mavichuma 

slate sleti 

sledge 

hammer 

nyundo ya 

mhunzi sleep 

usingizi 

sleeper taruma 
slice silesi 

slide serereka 

sliding 

friction 

msuguano 

serereko 

slinky 

spring kinesi 
lakazi 



slope 1 . 

mteremko 2. 
mwinamo 

small intestine 

utumbo 

mwembamba 

smallpox ndui 
small signal 
parameters 

parameta za ishara 
ndogo 

smelling unusaji 
smelt yeyusha 
sm 

og 

/h 

az 

e 

vu 

nd 

ev 

un 

de 

sm 

ok 

e 

mo 

shi 

smoothen sisima 

smoothing 

circuit saketi 

ya kusisima 

gmooth 

muscle musuli 

msisima 

snail, konokono 

snake nyoka 

Snell's 

law 

sheria ya 
Sneli 

social 

insect 

mdudu wa 
kijamii 
socket 
soketi 

sodium/natrium 

natiri 

sodium 

bicarbonate 

sodiamu bikaboneti 

softboard 

softibodi 

s 

o 

f 

t 


h 

y 

p 

h 

e 

n 

k 

i 

s 

t 

a 

r 

i 

n 

i 

s 

o 

f 

t 

i 

r 

o 

n 

c 

h 

u 

m 

a 

1 

a 

i 

n 

i 

soft 

programable 
keys dota tini 
programikaji 
software programu 
soft water maji laini 
soil udongo 
soil profile 
umbopande la 
udongo 
solanaceou 
s solania 
solar -a jua 
sola 
r 

batt 

ery 

betri 

ya 

jua 

sola 

r 

cell 



seli 

jua 

solar 

energy 

nishati 

ya jua 

solar 

motion 

mwend 

o wa 

jua 

solar 

power 

nguvu 

ya jua 

solar radiation 

mnururisho wa jua 

solar 

system 

mfumo 

wa jua 

solar 

time 

majira 

jua 

solar 

units 

vizio 

vya 

jua 

solde 

r 1. 

lehe 

mu 2. 

liham 

u 

soldering flux 

tindikali ya kulehamia 
sole soli 

solenoid solenoidi 
so lid mango 
s 

o 

li 

d 

if 

c 

a 

ti 


n 

u 

g 

a 

n 

d 

a 

ji 

s 

o 

li 

d 

if 

y 

m 

a 

n 

g 

o 

i 

k 

a 

solidifying point 

kiwango cha 
ugandaji solid 
solution mmumunyo 
mango 

solidus mtepe 

solstice solistisi 

sol 

ub 

ilit 

y 

um 

um 

un 

yik 

aji 

sol 

ub 

le 

mu 

mu 

nyi 

ka 

ji 

solution 1. 

mmumunyo 2. 
ufumbuzi 
solution set 

seti toshelezi 


o 



solve 


412 


stabilizer 


solve fumbua 

solvent kiyeyusho 

soma cube dadu soma 

somatic cell selimwili 

sonometer l.-songoni 2. sonometa 

soot masizi 

soroban sorobani 
sound sauti 

sound absorption coefficient kizigeu cha 

ufyonzaji sauti 

sound energy nishati ya sauti 
sound field uga wa sauti 
sound film filamu sauti 
sound proofing ujarabati sauti 
sound recording system mfumo wa 
kurekodi sauti 

sound reproducing system mfumo*wa 
utoaji tena sauti 
soundwave wimbisauti 

sour gwadu 
source chanzo 

source disk diski chanzo 
South Pole Ncha ya Kusini 
soy bean soya 
space 1. anga 2. nafasi 
space charge nafasi ya chaji 
spade shepe/sepeto 
span shubiri 
spanner spana 
spare part kipuri 
spark cheche 
spark coil koili cheche 
spark plug plagi cheche 
sparrow mbayuwayu 
spartum kohozi 
speaker spika 
species spishi 
specific mahususi 
specific charge chaji mahususi 
specific density bottle chupa ya densiti 
mahususi 

specific gravity uzani mahususi/densiti 
mahususi 

specific gravity bottle chupa ya uzani 
mahususi 

specific heat joto mahususi 
specific heat capacity ujazo joto mahususi 
specific latent heat joto fichu mahususi 
specific viscosity mnato mahususi 
spectroscope spektroskopi 


spectrum 1. spektra 2. taswirangi 
spectrum analysis uchambuzi wa taswirangi 

spectrum spark cheche ya taswirangi 

spermatophyta spematofita 
spermatozoon kinyiriri 
sphere tufe 

spherical aberration ila mbinuko 
spherical lens lenzi tufe 
spherical mirror kioo tufe 
sphincter msudwara 

spice kiungo 
spider buibui 
spike chagaa 
spin poteko 

spinal column mwimo 
spinal cord ugwe uti/ugeuti 
spin velocity velositi mbingio 
spinal vertebrae utimgongo 
spiral mtatio 

spiral gear gia msokoto 
spiral stairs ngazi mzingio 
spirit level pimamaji 
spleen wengu 
splint kitata 

spoke shave plane randa ya kuviringia 
sponge sifongo 

spontaneous 1. mumohumo. 2. nafsia 

sporadic hapapale 

sporangium sporangia 

sporephore bufufoa 

spores vibufu 

sporophyte vibufiti 

spot 1. doa 2. doto 

spray nyunyiza 

sprayer kinyunyizi 

spreading resistance ukinzani wa mweneo 
spreadsheet warakatamvu 
spring 1. -chemchemu 2. kinesi 3. machipuo 
4. nesa 

sprinkle rashia 
sprinkler mrashi 
sprocket wheel feruweli 
sprout chipua 
square mraba 

square measure vipimo mraba 
square number namba mraba 
square of a number mraba wa namba 
square of one unit mraba wa kizio kimoja 
square root kipeuo mraba/kipeuo cha pili 
square trapezium trapeza mraba 




square wave wimbi mraba 
squid ngisi 


stability uthabiti 
stabilizer kithabiti 



stable circuit 


413 


sublimation 


stable circuit saketi thabiti 
stable equilibrium msawazo thabiti 
stable oscillation mbembeo madhubuti 
stage hatua 

stainless steel feleji pasiwaa 
stair ngazi stalactite 

ndolanga 

stalagmite ndolachi 
stamen stameni 
standard 1. kiwango 2. sanifu 
standard cell seli sanifu 
standard conditions Kali sanifu 
standard form namna sanifu 
standard temperature halijoto sanifu 
standard units vizio sanifu 

staple reza 
star nyota 

starch wanga starter 
stata state/condition 

Kali 

statement tamko 

states of matter Kali za mate. 

static tuli 

static balance urari tuli 
static charge chaji tuli 
static electricity umeme tuli 
static equilibrium msawazo tuli 
statics utuli 
station kituo 

stationary waves mawimbi tuamani 
statistician mtakwimu 

statistics takwimu 
stator 1. kituami 2. steta 
status time mstari juki 
steady flow mtiririko thabiti 

steam mvuke 

steam engine injini ya mvuke 
steam point kiwango cha mvuke 
steel 1. chumapua 2. feleji 
steelyard tayupau 
steep mteremko steering 
usukani Stefan's law sheria za 
Stefano 

stellar -a nyota 
stem shina step- 
down punguzi 

step-down transformer transfoma punguzi 
step-up ongezi 

step-up transformer transfoma ongezi 
steradian steradiani 

steral steroli 

sterile 1. muma 2. soviini 


sterilization utasishaji/umumizaji 

sterilize mumiza 

sterilizer kitasiaji 

stern material maunzi steni 

steroid steroidi 

stigma stigima 

still mvushi 

stimulus uamshi 
sting usena 
stitch mshono 

stock taking kuhesabu mali 
stomach tumbo. 

stomata stomata 

stone jiwe 

stone floor sakafu ya mawe 
stop kirekebu 
stop watch saaima 
straight edge ukingo mnyoofu 
straight line mstari mnyoofu 
strain mavune 

strain ellipsoid mavune duaradufu 
strain gauge kipima mavune/geji mavune 
strain nonuniform mavune sisare 
strand utepe 

stratopause mpakastrato 

stratosphere 1. angastrato 2. tabakastrato 

stratum omekezo 

stratum corneum tabaka konea 

stratus vundemeka 

straw mrija 

stream nyiri 

streamline mtirizi 

streamlined tirizwa 

strength of current nguvu ya mkondo 

strikeover andikia 

string uzi 

stripped muscle musuli milia 

strong interaction mtagusano madhubuti 

structure muundo 

structural formula fomula muundo 

stubble bua 

studio studio 

sty sekenene 

style staili 

stylus stailasi 

suan pan suanipani 

subdivision sabudivisheni 

subfamily sabufamilia 

sublimate/sublime vukamanga 

sub-marginal pambizoni 

submarine nyambizi 

sublimation mvukemango 



tap/cock 


submaxillary 

submaxillary tayachini 
submaxillary gland tezi tayachini 
submerge zamisha 
suborder sabuoda 
subscript ndisiduni 
subset setindogo 
subsoil dongochi/nusudongo 
substance dutu 

substitute badili 

substitution ubadilishanaji 
substrate 1. malo 2. mrago 
subtend fanza 
subterranean chiniardhi 
subtraction kutoa 
subtrahend mwondoka 

succession mfuaso 
succulent chapachapa 
sucker chipukizi 
sucrose sukrosi 
suction uamwaji 
sugar sukari 
sugar beet sugabiti 
sulphate t salfati 
sulphite salfiti 
sulphur salfa/salfuri 

sulphuric acid/oil of vitriol asidi salfuria 

sum jumla 

summation jumlisho 

summer majirajoto 

sun jua 

sunbird chozi sundial 
darujua sunrise maclieo 
sunset machweo sun 
spots mabaka ya jua 

supercool yoyeza 
superficial eneo 

superficial expansion mtanuko eneo 
superscript ndisibora 
supplimentary angles vitimilizo vya pe- 
mb enyoofu 
supply ugavi 
support mwega 
surd sadi 
surface uso 

surface area eneo la uso 
surface energy nishati uso 
surgeon msajaria 
surgery sajaria/upasuaji 
surveying upimajiardhi 
surveyor mpimaardhi 
survival unusurikaji 


414 

susceptible papaguti 
suspend ning’iniza 
suspension mwangiko 
sweat jasho 
sweat gland tezi jasho 
sweet tamu 

sweet potato leaves matembele 
switch swichi 

switch board swichibodi 
switch box kisanduku swichi 
symbiont mtoshelezeni 
symbol alama 

symmetric difference tofauti pacha 
symmetric product of relations tabia 
pacha ya mahusiano 
symmetry 1. mpachano 2. pacha 
symmetry figure umbo pacha 
symptom dalili 
synapse sinapsi 

synchronous motor mota sawia 
synovia sinovia 
sy novial fluid giligili sinovia 
synthesis usanisi 
synthesize sanisi 
synthetic sanisia 
syringe sirinji 

syrup shira 

system mfumo 

system disk diski mfumo 

systems analyst mchambuzi mifumo 

systems furniture samani-mifumo 

system software programu mfumo 

systole mkunyato 


table jedwali 
tabulate jedwalia 
tacheometer takiometa 
tachiometry takiometria 
tactile gusikaji 
tadpole ndubwi 
tally stick ufito tojo 
tambourine dufu 
tangent tanjiti 
tangram tangramu 
tank tangi 
tap tapu 
tap/cock bilula 



thermosetting 


tape 415 


tape ukanda 

tape measure chenezo 

tape reader kisoma kanda 

tape recorder tepurekoda 

tape streamer rnsanjari kanda 

tapeworm tegu 

tap root mzizi mkuu 

tar lami 

target lengo 

tarnish lita 

tartar ugaga. 

task ngwe 

taste ladha 

taste bud kionjio 

tax kodi 

tea chai 

teak msaji 

technical drawing urasimu 
technician mtekinia 
technology tekinolojia 
tectonic gandunia 
teens baleheni 
teeth meno 

telecommunication mawasilianoanga 

telegram telegramu 

telegraphy telegrafia 

telephone simu 

telephoto lens lenzi darubini 

teleprinter teleprinta 

telescope darubini 

teletext matinimbali 

television televisheni 

television station kituo cha televisheni 

telophase telofezi 

temperature halijoto 

tempering umatikiaji 

temporary -a muda 

temporary magnet sumaku ya muda 

tendon ukano 

tenon saw msumeno tenoni 
tensimeter tensimet a 
tensiometer tensiometa 
tension mtutuko 
tenth -a kumi 
tepal tepali 
tera- tera- 

term mtajo 
terminal ncha 

terminology istilahi 
termite mchwa 
terPenes tapeni 
terrestrial -a ardhi 


terrestrial magnetism usumaku wa ardhi 
tesla tesla 

tessellation/filing rwazagae 
test 1. upimaji 2. zoezi 
testa tanda 
testis korodani 
test-tube tesitubu 
tetrahedron piramidi pembetatu 
tetravalency tetravalensia 
tetrode tetrodi 
text matini 
texture usisisi 

thalamus thalamu 
thatcher mwezekaji . 

The Elements Elementi 
theodolite thiodolaiti 
theorem uhakiki 
theory nadharia 
therapist mtherapia 
therapy therapia 
thermal themia 

thermal analysis uchambuzi wa joto 
thermal conductivity upitishaji joto 
thermal dissociation mshirikuo themia 
thermal efficiency ufanisi wa joto 
thermal equilibrium msawazo 
joto/msawazo themia 
thermal radiator rejeta joto 
thermal reactor tanuri la joto 
thermal resistor resista joto 
thermal shock mshtuo joto 
thermionic themionia 
thermionic current mkondo themionia 
thermionic emission utoaji themionia 
thermionics themionikia 
thermionic valve vali themionia 
thermochemistry themokemia 
thermocouple themokapo 
thermodynamic themodainamia 
thermodynamic cycle mbembeo the- 
modainamia 

thermodynamics themodainamikia 
thermodynamic temperature halijoto the 
modainamia 

thermoelectric themoelektria 
thermo electricity umeme joto 
thermometer themometa 
thermometry themometria 
thermonuclear themonyukilia 
thermopile • themopali 
thermoplastic themoplastia 
thermosetting themoseti 



thermosphere 


416 


treat 


thermosphere tabakajoto • 
thermostat themostati 
thickline mstari mnene 
thickness maki 
thigh paja thimble 
subana 

thin line mstari mwembamba 
third -a tatu 

third class wenzo daraja la tatu 

third part/one-third theluthi 
thirst kiu 

thistle funnel mpare mbaruti 
Thomson effect athari ya Tomsoni 
thousand elfu 
thread hesi 

three-dimensional mawanda matatu 
thrombin thrombini 
thumb gumba 
thunder ngurumo 
thymine thiamini 
thyroid/thyroid gland thiroidi 
thyroxin thiroksini 
tibia tibia tick 
papasi tidal air hewa 
pumzia 

tide kupwakujaa 
tie funge 

tie beam mtambaa panya 

tiger taiga tiller 

chipukizi tilth 

utifu timber 

ubao time muda 

times mara 

tin 1. bati 2. stani 

tinea tinia tinplate 
gozabati 

tinted glass kioo ukungu 
tissue tishu 

tissue fluid giligili’ ya tishu 

tissue respiration upumuaji wa tishu 

titrate 'tirisha 

titration utirishaji 

titre kitirishwa 

T.N.T T.N.T toad 

chur a tobacco 

tumbaku 

toilet msalani 
tone toni 

tongs shikio tonic 
toniki tonne/ton 
tani 


tonsil tonsili tonsilitis 

mafindofindo 

tool zana tooth 

jino topology 

topolojia 

topsoil dongojuu 

torch kurunzi 

torpedo topito 

torque toki 

torsion mtokio 

torsion balance mzani mtokio/urari mtokio 
tortoise kobe 
torus petenanga 
total eclipse kupatwa kamili 
total internal reflection akisisho kamili la 
ndani 

touch gusa 

touch tablet fonyeba 

towel taulo 

toxin 1 . liga 2. sumuvija 
trachea koo 

traditional mathematics hisabati kongwe 

train garimoshi 

train of rods sanjari ya pau 

trajectory njiamtupo 

transducer kipokezigavi 

transducing upokezigavi 

transfer hawilisha 

transformation ugeuzi 

transformer transfoma 

transfusion utiliaji 

transistor transista 

transition elemetns elementi mpito 
transitive relation uhusiano bainika 
translation uhamisho 

transluscent angavudufu 
transmeter transmita 

transparent angavu 
transpiration ugemkaji 
transpire gemka 
transplant atika 
transtive relation uhusiano elekezi 
transuranic tamburania 
transversal mkingamo 
transverse line mstari mkingamo 
transverse processes viduki kingamo 
transverse wave wimbi mkingamo 
trapezium trapeza 
trapezoid trapezoidi 
travel safiri treadle 
mdoshi 


treat ganga 



treatment 


417 


unsaturated 


treatment matibabu 
treble tatia 
tree mti 

tremor tetemeko 
trestle farasi 
triangle pembetatu 

triangle law of vectors sheria ya vekta pem- 

betatu 

triangular file tupa pembetatu 

triangular numbers namba pembetatu 

triangulation upembetatu 

tribology tribolojia 

tributary tawimto 

trigonometry trigonometria 

triode triodi 

trioxide trioksidi 

triple tatutatu 

tripod migutatu 

trisect gawatatu 

trivalent valensitatu 

tromino tromino 

trophic trofia 

trophic level kiwango trofia 

tropism utropia 

tropopause mpakatropo 

troposphere angatropo/tabakatropo 

trough bohori 

trowel mwiko 

true kweli 

trundle wheel gurudumu kidoko 

truss farasipaa 

truth set seti kweli 

trypanosomiasis malale 

trypsin tripsini 

trypsinogen tripsinojeni 

try square filifili 

tsetsefly mbung’o 

T-square guni 

tube 1. chubu 2. neli 

tuberculosis kifuakikuu/tibii 

tubular nelia 

tubule kineli 

tufts nywenga 
tumor mtutuko 

tune tuni 

tungsten tang’isteni 

tungsten steel feleji wolframi 
tunicates tuniketi 
turbine rafadha 
turbulent dharuba 
turgor utononi 

turnaround time muda nukuhati 


turning ukerezaji 

turning and fitting kukereza na kusaki 
turns mapindi 
turpentine tapentini 
twins mapacha 
two-dimensional mawanda mawili 
'tympanum wambo 
typhoid taifodi 
tyre tairi 


udder kiwele 

ultrahigh frequency marudio juumno 
ultraviolet urujuanimno 
ultraviolet microscope hadubini uru- 
juanimno 

ultraviolet radiation mnururisho wa uru- 
juanimno 

ultraviolet rays miali urujuanimno 
umbilical cord kiungamwana 
umbilicus • kitovu 
umbra uvuligiza 
umbrella mwavuli 
underground ndani ya ardhi 
unequal sisawa 
uneven silinganifu 
uniform sare 

uniform scale kipimio sare 
union muungano 

unipolar induction mdukizo nchamoja 
unique solution ufumbuzi pekee 
unique pekee 
unit 1. kitengo 2. kizio 

unitary method mbinu kizio 
unit cube kizio mchemrabasawa 
unite ungana 

unit fraction sehemu moja 
unit of sets kizio» cha seti 
unit of viscosity kizio cha mnato 
unit square kizio mraba 
unity umoja 

universal donor mtoleaji wote 
universal recipient mpokeaji wote 
universal set seti mote 
universe ulimwengu 
unknown siwazi 
unlike tofauti 
unsaturated sikifu 





unsaturated hydrocarbon 


418 


voltage regulator 


unsaturated hydrocarbon hidrokaboni si 
kifu 

unstable sishwari/teterefu 
unstable equilibrium msawazo teterefu 
untrue uongo 
up juu 

upthrust mdukimo 
uracil urasili 

Uranus Zohali 
urea yurea 
ureter mreta 

urethra urethira 
uric acid asidi yurea 
uriniferous tokoja 
uriniferous tubule kineli tokoja 
user interface technology tekinolojia ya 
mtumiaji nadhari 

utensil chombo 
uterus uterasi 


vaccinate chanja 
vaccination chanjo 
vacuole kiombwe 
vacuum ombwe 
vacuum flask flaski ombwe 
vacuum pump pampu ombwe 
vagina kuma 
valency valensi 

valency electron elektroni valensia 
value thamani 
valve vali 

valve spring kinesivali 
vapour muye 

variable condenser kondensa geugeu 
variable resistor resista badilifu 
variance achano 
variation mwachano 
variegated batobato 
variety aina 
various anuai 

vascular bundles kitita neli 
VDU (Visual Display Unit) KIOO 
(Kitengo cha Onyesho Onekani) 
vegetables mboga 
vegetation uoto 

vegetative propagation usambaaji 
wichemea 


vegetative reproduction uzaliano vu- 
vumshi/uzaliano wichemea 
vein vena 
velocity velositi 
velocity ratio uwiano velositi 
vena. cava vena kava 
venation mveneko 
Venn diagram mchoro Veni 
venom liga 
ventilation mwangahewa 
ventricle ventrikali 
Venturi tube neli Venturi 
Venus Zuhura 
veranda baraza 

vernal equinox sikusare machipuo 
vernier venia 

vernier motor mota venia 
vertebra vetebra 

vertebrate vetebrata 
vertex ncha 
vertical wima 
vertical line mstari wima 
vertically opposite angles pembe wima m 
kabala 

vertical rays miali wima 
vesicle mfutuko 
vessel mshipa 

vetebral column mwimo vetebra 
vibration mtetemo 
vice jiriwa 
victim mhasiriwa 

videotex matinivideo 
viewdata dataonwa 
villus vilasi 
violent chagizi 

virtual image taswira bandia 
virtual slope mwinamo bandia 
virus virusi 
viscera visera 
viscosity mnato 

visible spectrum taswirangi onekani 
vital capacity ujazo muhimu 
vitamin vitamini 

vitamin B-complex vitamini B-tata 
volatile vukivu 
volatility uvukikaji 
volcanic dust vumbi zaha 
volcano 1. volkeno 2. zaha 
volt volti 
voltage volteji 

voltage ratio uwiano wa volteji 
voltage regulator kirekebu volteji 



voltaic battery 


419 


xerophthalmia 


voltaic battery betri volta 
voltameter voltameta 
voltmeter voltimeta 
volt second voltisekunde 
volume mjao 

voluntary muscle musuli ridhia 
vomiting kutapika 
vulcanise vulekania 
vulcanization ukemipira/uvulkanio 
vulgar fraction sehemu kawaida 
vulva njini 


warm-blooded damu moto 
washing kusafisha 
wasp nyigu 
water maji 

water cycle duru ya maji 

waterfalls maporomoko 

water gauge geji maji 

water of crystallization maji ya ufuwelikaji 

water table mvilio 

watt wati 

wave wimbi 

wave crest mtia wa wimbi 

waveform umbilewimbi 

waveform picture umbilewimbi kwa picha 

wavelength lukoka 

wax nta 

weak interaction mtagusano dhaifu 
wean likiza 

weaner mlikizwa 
weather halihewa 
weathering ulikaji 
web wando 
weed gugu 
week wiki 
weight uzani 
weight jiwe 
weld tambuza 

welding tambuzo/utarnbuzaji 
well-defined set seti fafanuzi 
wet and dry bulb hygrometer h igroryiet a 
tungi kavu na nyevu 
wet cell seli owevu 
whale nyangumi 
wheat ngano 
wheel gurudumu 


wheel and axle gurudumu na ekseli 

wheelbarrow toroli 

whirlwind kisulisuli 

white blood cell seli nyeupe ya damu 

white light nuru. nyeupe 

white object kiolwa cheupe 

white radiation mnurururisho mweupe 

whole number namba nzima 


wide angle lens lenzi pembepana 

widow line mstari cheneo 

wilt nyauka 

winch winchi 

wind gauge kipimaupepo 

winding mtatio 

windlass silingi 

windmill kinuupepo 

windows vyeneo 

wind scale kipimici upepo 

winter winta 

wire waya 

wire gauge gezawaya 
wireless station kituo cha redio 

wolframium woiframi 


wood timbao 

word processor chakataji maneno 

wordspace nafasineno 

word wraparound upambizaji maneno 

work disk diski kazi 

workflow ngazikazi 

work measurement upimaji kazi 

worm mnyoo 

Woulfe bottle chupa Woulfe 
wound jeraha 
wrinkles ndita 
wrist kiwiko 


write-protect kinga maandiko 
writer mwandishi 

wrong kosa 

wrought iron chuma mfuo 
WYSIWYG (What You See Is What You 
Get) UNDIU (Unachoona Ndicho Una- 
chopata) 


x-axis jira-x 

X-chromosome chembeuzi-X 
xenia zenia 

xerophthalmia zerofuthalimia 




xerosere 


420 


zymase 


xerosere mfwasokame 
mwali-X/eksirei x-ray 
chanzo cha mwali x 
x-ray structure muundo wa 
X-ray tube neli ya eksirei 
xylem zailemu 


Y-chromosome chembeuzi-Y 

yaws buba 

year mwaka 

yeast hamir a 

yellow nj ano 

yellow spot doto njano 

yield 1. data 2. mdato 

yield point kiwango mdato 

yoke nira 


X-ray 

source 

eksirei 


zebu zebu 

Zener current mkondo wa Zena 
zero sifuri 

zero beat pigo sifuri 

zerofield emission utoaji wa ugasifuri 

zero point energy nishati kiwango sifuri 

zinc zinki 

zinnia mzinia 

zip zipu 

zgne ukanda 

zoology zuolojia 



zoom lens lenzi zumu 
zooplankton zuuplankitoni 
zymase zaimesi 



JEDWALI ■ DID! YAELEMENT! 


UFUNGUO 


alama 

uzani atomia 


H o t 2 

Hell 

4.003 

M-B 


. n a mb a a tom ia 

-elementi 

V-B 


_ M^k^igj|ji|lgypiv q Numerali za kiruini humaanisha 

• dementi zenye tabia zinazofanana 
Radidi katika misafa mkabala na numerali za Idarabu huonyesha 

Vl-B Vll-B VM VIP VIII , . kS . _11-.B . ^ 

elementi zenye miundo inayofanana 


Kundi 

1-A 


LA 


H 

1 

Hidroj 
eni 1. 


3 


Lithi 

6.941 

Na 11 
Natiri 

22.990 


IV-A V-A Vl-A VU-A 


B 2.01 N 7 o 
5 1 Nitroie o 


l 1 

Nitroje 

8 


6 Si 14 

ni 

14.00 


Oksij 

Q Silikon 

7 


eni 

r i 

o 28.086 

15 


Al 13 

n 

Posfer 


Alumini 


i 


26.982 


30.97 


16.0 

K 

4 



a 

b 


S 

16 

0 



Sulfu 

P 



ri 




32.0 

1 

0. 



6 


U. 

8 

1 


1 




















































